พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 1 
พระสุตตันตปิฎก 
เล่ม ๑๙ 

ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ 

ขอนอบน้อมแด , พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
เอกกนิบาตชาดก 
๑. อป้ณณกวรรค 
๑. อปัณณกชาดก 
ว่าด้วยการรู้ฐานะและมิใช่ฐานะ 

[๑] คนพวกหนึ่งกล่าวฐานะอันหนึ่งว่า ไม่ผิด นักเดาทั้งหลายกล่าวฐานะอัน 
นั้นว่า เป็นที่สอง คนมีปัญญารู้ฐานะและมิใช่ฐานะนั้นแล้ว ควรถือ 
เอาฐานะที่ไม่ผิดไว้. 

จบ อปัฌณกชาดกที่ ๑. 

๒. วัณณุปถชาดก 
ว่าด้วยผู้ไม่เกียจคร้าน 

[๒] ชนทั้งหลายผู้ไม่เกียจคร้าน ขุดภาคพื้นที่ทางทราย ได้พบนั้าในทางนั้น 
ณ ที่ราบ ฉันใด มุนีผู้ประกอบด้วยความเพียรและกำลัง เป็นผู้ไม่ 
เกียจคร้าน พึงได้ความสงบใจ ฉันนัน. 

จบ วัณณุปถชาดกที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 2 

๓. เสรีววาณิชชาดก 
ว่าด้วยเสรีววาณิช 

[๓] ถ้าท่านพลาดโสดาปัตติมรรค คือ ความแน่นอนแห่งสัทธรรมในศาสนานี้ 
ท่านจะต้องเดือดร้อนใจในภายหลังสิ้นกาลนาน ดุจพาณิชชื่อเสรีวะผู้นี้ 
ฉะนั้น. 

จบ เสรีววาณิชชาดกที่ ๓. 

๔. จุลลกเศรษฐีชาดก 
ว่าด้วยคนฉลาดตั้งตนได้ 

[๔] คนมีปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมตั้งตนไว้ด้วยต้นทุนแม้น้อย ดุจคนก่อไฟ 
น้อยๆ ให้เป็นกองใหญ่ ฉะนั้น. 

จบ จุลลกเศรษฐีชาดกที่ ๔. 

๕. ตัณฑุลนาฬิชาดก 
ว่าด้วยราคาข้าวสาร 

[๕] ข้าวสารทะนานหนึ่งมีราคาเท่าไร พระนครพาราณสีทั้งภายในภายนอก 
มีราคาเท่าไร ข้าวสารทะนานเดียวมีค่าเท่าม้า ๕๐๐ เทียวหรือ? 

จบ ตัณฑุลนาฬิชาดกที่ ๕. 

๖. เทวธรรมชาดก 
ว่าด้วยธรรมของเทวดา 

[๖] สัปบุรุษผู้สงบระงับ ประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะ ตั้งมั่นอยู่ในธรรม 
อันขาว ท่านเรียกว , าผู้มีธรรมของเทวดาในโลก. 

จบ เทวธรรมชาดกที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 3 
๗. กัฏฐหาริชาดก 

[๗] ข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่ ข้าพระบาทเป็นโอรสของพระองค์ ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งหมู , ชน ขอพระองค์ได้ทรงโปรดชุบเลี้ยงข้าพระ 
บาทไว้ แม้คนเหล่าอื่นพระองค์ยังทรงชุบเลี้ยงได้ ไฉนจะไม , ทรงชุบ 
เลี้ยงโอรสของพระองค์เองเล่า? 

จบ กัฏฐหาริชาดกที่ ๗. 

๘. คามนิชาดก 
ว่าด้วยไม , ใจเร็วด่วนได้ 

[๘] เออก็ความหวังในผล ย่อมสำเร็จแก , ผู้ไม่ใจเร็วด่วนได้ เรามีพรหมจรรย์ 
แก , กล้าแล้ว ท่านจงเข้าใจอย่างนี้เถิด พ่อคามนี. 

จบ คามนิชาดกที่ ๘. 

๙. มฆเทวชาดก 
ว่าด้วยเทวทูต 

[๙] ผมที่หงอกบนศีรษะของเรานี้เกิดขึ้นนำเอาวัยไปเสีย เทวทูตปรากฏแล้ว 
บัดนี้ เป็นสมัยบรรพชาของเรา. 

จบ มฆเทวชาดกที่ ๙. 

๑๐. สุขวิหาริชาดก 
ว่าด้วยการอยู่เป็นสุข 

[๑๐] ชนเหล่าอื่นไม่ต้องรักษาผู้ใดด้วย ผู้ใดก็ไม่ต้องรักษาชนเหล่าอื่นด้วย 
ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรผู้นั้นแล ไม่เยื่อใยในกามทั้งหลาย ย่อมอยู่ 
เป็นสุข. 

จบ สุขวิหาริชาดกที่ ๑๐. 

จบ อปัณณกวรรคที่ ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 4 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อป้ฌณกชาดก ๒. วัณณุปถชาดก 
๓. เสรีววาณิชชาดก ๔. จุลลกเศรษฐีชาดก 
๕. ตัณฑุลนาฬิชาดก ๖. เทวธรรมชาดก 
๗. กัฏฐหาริชาดก ๘. คามนิชาดก 
๙. มฆเทวชาดก ๑๐. สุขวิหาริชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 5 

๒. ศีลวรรค 
๑. ลักขณชาดก 
ว่าด้วยผู้มีศีล 

[๑๑] ความเจริญย่อมมีแก่ชนทั้งหลายผู้มีศีล ประพฤติในปฏิสันถาร ท่านจง 
ดูลูกเนื้อชื่อลักขณะ ผู้อันหมู , แห่งญาติแวดล้อมกลับมาอยู่ อนึ่ง ท่าน 
จงลูลูกเนื้อชื่อกาฬะนื้ ผู้เสื่อมจากพวกญาติกลับมาแต่ผู้เดียว. 

จบ ลักขณชาดกที่ ๑. 

๒. นิโครธมิคชาดก 
ว่าด้วยการเลือกคบ 

[๑๒] ท่านหรือคนอื่นก็ตาม พึงคบหาแต่พระยาเนื้อชื่อว่านิโครธเท่านั้น ไม่ 
ควรเข้าไปอาศัยอยู่กับพระยาเนื้อชื่อว่าสาขะ ความตายในสำนักพระยา 
เนื้อนิโครธประเสริฐกว่า การมีชีวิตอยู่ในสำนักพระยาเนื้อสาขะจะ 
ประเสริฐอะไร. 

จบ นิโครธมิคชาดกที่ ๒. 

๓. กัณฑินชาดก 
ว่าด้วยผู้ตกอยู่ในอำนาจหญิง 

[๑๓] เราติเตียนบุรุษผู้มีลูกศรเป็นอาวุธ ยิงปล่อยไปเต็มกำลัง เราติเตียน 
ชนบทที่มีหญิงเป็นผู้นำ อนึ่ง สัตว์เหล่าใด ตกอยู่ในอำนาจของหญิง 
ทั้งหลาย สัตว์เหล่านั้นบัณฑิตติเตียนแล้ว. 


จบ กัณฑินชาดกที ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 6 

๔. วาตมิคชาดก 
ว่าด้วยอำนาจของรส 

[๑๔] ได้ยินว่า สิ่งอื่นที่จะเลวยิ่งไปกว่ารสทั้งหลายไม่มี รสเป็น 
สภาพเลวแม้กว่าถิ่นฐาน แม้กว่าความสนิทสนม นายสญชัย 
อุยยาบาล นำเนื้อสมันซึ่งอาศัยอยู่ในป่าชัฏมาสู่อำนาจของตนได้ด้วยรส 
ทั้งหลาย. 

จบ วาตมิคชาดกที่ ๔. 

๕. ขราทิยชาดก 
ว่าด้วยผู้ล่วงเลยโอวาท 

[๑๕] ดูกรนางเนื้อขราทิยา ฉันไม่สามารถจะสั่งสอนเนื้อตัวนั้น ผู้มี ๘ กีบ 
มีเขาคดแต่โคนจนถึงปลายเขา ล่วงเลยโอวาทเสียตั้ง ๗ วัน. 

จบ ขราทิยาชาดกที่ ๕. 

๖. ติปัลลัตถมิคชาดก 
ว่าด้วยเล่ห์กลลวงพราน 

[๑๖] ฉันยังเนื้อหลานชายผู้มี ๘ กีบ นอนโดยอาการ ๓ ท่า มีเล่ห์กลมารยา 
หลายอย่าง ดื่มกินนื้าในเวลาเที่ยงคืน ให้เล่าเรียนมายาของเนื้อดีแล้ว 
ดูกรน้องหญิง เนื้อหลานชายกลั้นลมหายใจไว้ได้ โดยช่องนาสิก 
ข้างหนึ่งแนบติดอยู่กับพื้น จะทำเล่ห์กลลวงนายพรานด้วยอุบาย ๖ 
ประการ. 

จบ ดีป้ลลัตถมิคชาดกที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 7 
๗. มาลุตชาดก 
ว่าด้วยความหนาวเกิดแก่ลม 

[๑๗] ข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ตาม สมัยใดลมย่อมพัดมา สมัยนั้นย่อมมีความ 
หนาว เพราะความหนาวเกิดแต่ลม ในปัญหาข้อนี้ท่านทั้งสองชื่อว่า 
ไม , แพ้กัน. 

จบ มาลุตชาดกที่ ๗. 

๘. มตกภัตตชาดก 
ว่าด้วยสัตว์ไม่ควรฆ่าสัตว์ 

[๑๘] ถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงเอย่างนี้ว่า ชาติสมภพนี้เป็นทุกข์ สัตว์ไม่ควรฆ่า 
สัตว์ เพราะว่าผู้มีปกติฆ่าสัตว์ย่อมเศร้าโศก. 

จบมตกภัตตชาดกที่ ๘. 

๙. อายาจิตภัตตชาดก 
ว่าด้วยการเปลื้องตน 

[๑๙] ถ้าท่านปรารถนาจะเปลื้องตนให้พ้น ท่านละโลกนี้ไปแล้วก็จะพ้นได้ 
ก็ท่านเปลื้องตนอยู่อย่างนี้กลับจะติดหนักเข้า เพราะนักปราชญ์หาได้ 
เปลื้องตนด้วยอาการอย่างนี้ไม , การเปลื้องตนอย่างนี้เป็นเครื่องติดของ 
คนพาล. 

จบ อายาจิตภัตตชาดกที่ ๙. 

๑๐. นฬปานชาดก 
ว่าด้วยการพิจารณา 

[๒๐] พระยากระบี่ไม่เห็นรอยเท้าขึ้น เห็นแต่รอยเท้าลง จึงกล่าวว่า เราจัก 
ดื่มนี้าด้วยไม้อ้อ ท่านก็จักฆ่าเราไม , ได้. 

จบ นฬปานชาดกที่ ๑๐. 

จบ ศีลวรรคที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 8 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. ลักขณชาดก 

๒. นิโครธมิคชาดก 

๓. กัณฑินชาดก 

๔. วาตมิคชาดก 

๕. ขราทิยชาดก 

๖. ติปัลลัตถมิคชาดก 

๗. มาลุตชาดก 

๘. มตกภัตตชาดก 

๙. อายาจิตภัตตชาดก 

๑๐. นฬปานชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 9 
๓. กุรุงควรรค 
๑. กุรุงคมิคชาดก 
ว่าด้วยกวางกุรุงคะ 

[๒๑] ดูกรไม้มะรื่น การที่ท่านปล่อยผลให้ตกกลิ้งมานั้น เราผู้เป็นกวางรู้แล้ว 
เราจะไปสู่ไม้มะรื่นต้นอื่น เพราะเราไม่ชอบใจผลของท่าน. 

จบ กุรุงคมิคชาดกที่ ๑. 

๒. กุกกุรชาดก 
ว่าด้วยสุนัขที่ถูกฆ่า 

[๒๒] สุนัขเหล่าใดอันบุคคลเลี้ยงไว้ในราชสกุล เกิดในราชสกุล สมบูรณ์ด้วย 
สีสรรและกำลัง สุนัขเหล่านี้นั้นไม , ถูกฆ่า พวกเรากลับถูกฆ่า เมื่อเป็น 
เช่นนี้นี้ชื่อว่าการฆ่าโดยไม่แปลกกันก็หาไม่ กลับชื่อว่าฆ่าแต่สุนัข 
ทั้งหลายที่ทุรพล. 

จบ กุกกุรชาดกที่ ๒. 

๓. โภชาชานึยชาดก 
ว่าด้วยม้าสินธพอาชาไนย 

[๒๓] ดูกรนายสารถี ม้าสินธพอาชาไนยถูกลูกศรแทงแล้ว แม้นอนตะแคง 
อยู่ข้างเดียวก็ยังประเสริฐกว่าม้ากระจอก ท่านจงประกอบฉันออกรบอีก 
เถิด. 


จบ โภชาชานึยชาดกที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 10 

๔. อาชัญญชาดก 
ว่าด้วยม้าอาชาไนยกับม้ากระจอก 

[๒๔] ไม่ว่าเมื่อใด ในขณะใด ณ ที่ไหนๆ ณ สถานที่ใดๆ ม้าอาชาไนยใช้ 
กำลังรบ ม้ากระจอกย่อมถอยหนี. 

จบ อาชัญญชาดกที่ ๔. 

๕.ติตถชาดก 

ว่าด้วยการเบื่อเพราะซํ้าซาก 

[๒๕] ดูกรนายสารถี ท่านจงยังม้าให้อาบและดื่มนํ้าที่ท่าโน้นบ้าง ท่านี้ 
บ้าง แม้ข้าวปายาสที่บริโภคบ่อยครั้ง คนก็ยังเบื่อได้. 

จบ ติตเถชาดกที่ ๕. 

๖. มหิฬามุขชาดก 
ว่าด้วยการเสี้ยมสอน 

[๒๖] พระยาช้างชื่อมหิฬามุข ได้เที่ยวทุบตีคน เพราะได้พึงพึงคำของพวก 
โจรมาก่อน พระยาช้างผู้เชือกอุดมตั้งอยู่ในคุณทั้งปวง ก็เพราะได้พึงคำ 
ของท่านผู้สำรวมดีแล้ว. 

จบ มหิฬามุขชาดกที่ ๖. 

๗. อภิณหชาดก 
ว่าด้วยการเห็นกันบ่อยๆ 

[๒๗] พระยาช้างไม , สามารถจะรับเอาคำข้าว ไม , สามารถจะรับเอาก้อนข้าว ไม , 
สามารถจะรับเอาหญ้าทั้งหลาย ไม , สามารถจะขัดสีกาย ข้าพระบาทมา 
สำคัญว่า พระยาช้างตัวเชือกประเสริฐ ได้ท่าความรักใคร่ในสุนัข 
เพราะได้เห็นกันเนืองๆ. 

จบ อภิณหชาดกที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๙ ขุททกนิกายชาดก ภาค๑-หน้าที่ 11 

๘. นันทิวิสาลชาดก 
ว่าด้วยการพูดดี 

[๒๘] บุคคลพึงกล่าวแต่คำที่ไพเราะเท่านั้น ไม่พึงกล่าวคำที่ไม , ไพเราะในกาล 
ไหนๆ เมื่อพราหมณ์กล่าวคำไพเราะ โคนันทิริสาลได้ลากเอาภาระอัน 
หนักไปได้ ทำพราหมณ์ผู้นั้นให้ได้ทรัพย์ด้วย ตนเองก็เป็นผู้ปลื้มใจ 
เพราะการช่วยเหลือนั้นด้วย. 

จบ นันทิริสาลชาดกที่ ๘. 

๙. กัณหชาดก 
ว่าด้วยผู้เอาการเอางาน 

[๒๙] ในที่ใดๆ มีธุระหนัก ในที่ , ใดมีร่องนั้าลึก ชนทั้งหลายก็เทียมโคดำใน 
กาลนั้นทีเดียว โคดำนั้นก็นำเอาธุระนั้นไปได้โดยแท้. 

จบ กัณหชาดกที่ ๙. 

๑๐. มุฌิกชาดก 
ว่าด้วยลักษณะ'ของผู้มีอายุยืน 

[๓๐] ท่านอย่าริษยาหมู่มุฌิกะเลย มันกินอาหารอันเป็นเหตุให้เดือดร้อน ท่าน 
จงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อย กินแต่แกลบเถิด นี่เป็นลักษณะแห่ง 
ความเป็นผู้มีอายุยืน. 

จบ มุฌิกชาดกที่ ๑๐. 

จบ กุรุงควรรคที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 12 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. กุรุงคมิคชาดก ๒. กุกกุรชาดก 

๓. โภชาชานียชาดก ๔. อาชัญญชาดก 

๕. ติตถชาดก๖. มหิฬามุขชาดก 
๗. อภิณหชาดก ๘. นันทิวิสาลชาดก 
๙. กัณหชาดก ๑๐. มุฌิกชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 13 

๔. กุลาวกวรรค 
๑. กุลาวกชาดก 
ว่าด้วยการเสียสละ 

[๓๑] ดูกรมาตลีเทพบุตร ที่ต้น'งิ้'ามีลูกนกครุฑขับอยู่ ท่านจงหันหน้ารถกลับ 
เรายอมสละชีวิตให้พวกอสูร ลูกนกครุฑเหล่านี้อย่าได้แหลกราน 
เสียเลย. 

จบ กุลาวกชาดกที่ ๑. 

๒. นัจจชาดก 
เหตุที่ยังไม่ให้ลูกสาว 

[๓๒] เสียงของท่านก็เพราะ หลังของท่านก็งาม คอของท่านก็เปรียบดังสึแก้ว 
ไพฑูรย์และหางของท่านก็ยาวตั้งวา เราจะไม , ให้ลูกสาวของเราแก่ท่าน 
ด้วยการรำแพนหาง. 

จบ นัจจชาดกที่ ๒. 

๓. สัมโมทมานชาดก 
ว่าด้วยพินาศเพราะทะเลาะกัน 

[๓๓] นกทั้งหลายพร้อมเพรียงกันพากันเอาข่ายไป เมื่อใด พวกมันทะเลาะกัน 
เมื่อนั้น พวกมันชักตกอยู่ในอำนาจของเรา. 

จบ สัมโมทมานชาดกที่ ๓. 

๔. มัจฉชาดก 
ว่าด้วยความหึงหวง 

[๓๔] ความเย็น ความร้อน และการติดอยู่ในแห ไม , ได้เบียดเบียนเราให้ได้ 
รับทุกข์เลย แต่ข้อที่นางปลาสำคัญว่า เราไปหลงนางปลาตัวอื่นนั่นแหละ 
เบียดเบียนเราให้ได้รับทุกข์. 

จบ มัจฉาชาดกที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 14 

๕. วัฏฏกชาดก 
ว่าด้วยความจริง 

[๓๕] ปีกของเรามีอยู่ แต่ก็บินไม , ได้ เท้าทั้งสองของเราก็มีอยู่ แต่ณ็ดินไม , ได้ 
มารดาและบิดาของเราออกไปหาอาหาร ดูกรไฟ ท่านจงถอยกลับไปเสีย. 

จบ วัฏฏกชาดกที่ ๕. 

๖. สกุณชาดก 
ว่าด้วยที่พึ่งให้โทษ 

[๓๖] นกทั้งหลายอาศัยต้นไม้ใด ต้นไม้ทั้นย่อมทั้งเอาไฟลงมา นกทั้งหลายจง 
พากันหนีไปอยู่เสียที่อื่นเถิด ภัยเกิดจากที่พึ่งของพวกเราแล้ว. 

จบ สกุณชาดกที่ ๖. 

๗. ดึตดึรชาดก 
ว่าด้วยผู้มีความอ่อนน้อม 

[๓๗] นรชนเหล่าใด ฉลาดในธรรม ย่อมนอบน้อมคนผู้เจริญ นรชนเหล่านั้น 
เป็นผู้ได้รับความสรรเสริญในปัจจุบันนี้และมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า. 

จบ ดึตดิรชาดกที่ ๗. 

๘. พกชาดก 
ว่าด้วยผู้ฉลาดแกมโกง 

[๓๘] บุคคลผู้ใช้ปัญญาหลอกลวงคนอื่น ย่อมไม , ได้ความสุขเป็นนิตย์ เพราะผู้ 
ใช้ปัญญาหลอกลวงคนอื่น ย่อมประสบผลแห่งบาปกรรมที่ตนทำไว้ 
เหมือนนกยางถูกปูหนีบคอฉะนั้น. 

จบ พกชาดกที่ ๘. 

๙. นันทชาดก 
ว่าด้วยการกล่าวคำหยาบ 

[๓๙] ทาสชื่อนันทกะเป็นบุตรของนางทาสี ยืนกล่าวคำหยาบคายในที่ใด เรารู้ 
ว่ากองแห่งรัตนะทั้งหลาย และดอกไม้ทองมีอยู่ในที่นั้น. 

จบ บันทชาดกที่ ๙. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 15 

๑๐. ขทิรังคารชาดก 
ว่าด้วยผู้มี'จิตมั่นคง 

[๔๐] เราจะตกนรกมีเท้าขึ้นเบื้องบน มีศีรษะลงเบื้องล่างก็ตาม เราชักไม่ทำ 
กรรมอันไม่ประเสริฐ ขอเชิญท่านจงรับก้อนข้าวเถิด. 

จบ ขทิรังคารชาดกที่ ๑๐. 

จบ กุลาวกวรรคที่ ๔. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. กุลาวกชาดก ๒. นัจจชาดก 

๓. ส้มโมทมานชาดก ๔. มัจฉชาดก 

๕.วัฏฏกชาดก ๖.สกุณชาดก 

๗. ติตติรชาดก ๘. พกชาดก 

๙. นันทชาดก ๑๐. ขทิรังคารชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 16 
๕. อัตถกามวรรค 
๑. โลสกชาดก 
ว่าด้วยคนที่ต้องเศร้าโศก 

[๔๑] ผู้ใดบุคคลกล่าวสอนอยู่ ไม , ทำตามคำสอนของผู้ปรารถนาประโยชน์ 
ผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูล ผู้นั้นย่อมเศร้าโศก เหมือนนาย 
มิตกะจับเท้าแพะเศร้าโศกอยู่ ฉะนั้น. 

จบ โลสกชาดกที่ ๑. 

๒. กโปตกชาดก 
ว่าด้วยคนที่ต้องฉิบหาย 

[๔๒] ผู้ใดบุคคลกล่าวสอนอยู่ ไม่ทำตามคำสอนของผู้ปรารถนาประโยชน์ ผู้ 
อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูล ผู้นั้นย่อมถึงความฉิบหาย เศร้าโศกอยู่ 
เหมือนกาไม่เชื่อพิงคำของนกพิราบ ตกอยู่ในเกื้อมมือของข้าศึก ฉะนั้น. 

จบ กโปตกชาดกที่ ๒. 

๓. เวฬุกชาดก 
ว่าด้วยคนที่นอนตาย 

[๔๓] ผู้ใดบุคคลกล่าวสอนอยู่ ไม่ทำตามคำสอนของผู้ปรารถนาประโยชน์ 
ผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูล ผู้นั้นย่อมนอนตายอยู่ เหมือนดาบส 
ผู้เป็นบิดาของลูกงูชื่อเวฬุกะ ฉะนั้น. 

จบ เวฬุกชาดกที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 17 

๔. มกสชาดก 

มีศัตรูผู้มีปัญญาดีกว่ามีมิตรโง , 

[๔๔] ศัตรูผู้ประกอบด้วยปัญญายังดีกว่า มิตรผู้ไม่มีปัญญาจะดีอะไร เหมือน 
บุตรของช่างไม้ผู้โง่เขลา คิดว่าจะตียุง ได้ตีศีรษะของบิดาแตกสองเสี่ยง 
ฉะนั้น. 

จบ มกสชาดกที่ ๔. 

๕. โรหิณีชาดก 
ผู้อนุเคราะห์ที่โง่เขลาไม , ดี 

[๔๕] ศัตรูผู้เป็นนักปราชญ์ย้งดีกว่า คนโง , เขลาถึงเป็นผู้อนุเคราะห์จะดีอะไร 
ท่านจงดูนางโรหิณีผู้โง่เขลา ฆ่ามารดาแล้วเศร้าโศกอยู่. 

จบ โรหิณีชาดกที่ ๕. 

๖. อารามทูสกชาดก 

ฉลาดในสิ่งที่ไม , เป็นประโยชน์ไม่มีความสุข 

[๔๖] ผู้ฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงจะท่าความเจริญ ก็ไม่สามารถจะนำ 
ความสุขมาให้ ผู้มีปัญญาทรามย่อมท่าประโยชน์ให้เสีย เหมือนกับลิง 
ผู้รักษาสวน ฉะนั้น. 

จบ อารามทูสกชาดกที่ ๖. 

๗. วารุณิทูสกชาดก 
ผู้มีปัญญาทรามท่าให้เสียประโยชน์ 

[๔๗] ผู้ฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงจะท่าความเจริญ ก็ไม , สามารถจะนำ 
ความสุขมาให้ ผู้มีปัญญาทรามย่อมท่าประโยชน์ให้เสีย เหมือนกับ 
โกณทัญญบุรุษทำสุราให้เสีย ฉะนั้น. 

จบ วารุณิทูสกชาดกที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 18 

๘. เวทัพพชาดก 

ผู้ปรารถนาประโยชน์โดยไม่แยบคายย่อมเดือดร้อน 
[๔๘] ผู้ใดปรารถนาประโยชน์ โดยอุบายอันไม่แยบคาย ผู้นั้นย่อมเดือดร้อน 
เหมือนพวกโจรชาวเจติรัฐฆ , าเวทัพพพราหมณ์ แล้วพากันถึงความพินาศ 
หมดสิ้น ฉะนั้น. 

จบ เวทัพพชาดกที่ ๘. 

๙. นักขัตตชาดก 
ว่าด้วยประโยชน์คือฤกษ์ 

[๔๙] ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่เขลาผู้มัวคอยฤกษ์อยู่ ประโยชน์เป็นฤกษ์ของ 
ประโยชน์ ดวงดาวจักทำอะไรได้. 

จบ นักขัตตชาดกที่ ๙. 

๑๐. ทุมเมธชาดก 
คนโง , ลูกบูชายัญเพราะคนอธรรม 

[๕๐] เราได้บนไว้ต่อเทวดา ด้วยคนโง , เขลาหนึ่งพันคน บัดนี้เราจักต้องบูชา 
ยัญ เพราะคนอธรรมมีมาก. 

จบ ทุมเมธชาดกที่ ๑๐. 

จบ อัตถกามวรรคที่ ๕. 

จบ ปฐมปัณณาสก์. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. โลสกชาดก๒. กโปตกชาดก 
๓. เวฬุกชาดก๔. มกสชาดก 
๕. โรหิณีชาดก๖. อารามทูสกชาดก 
๗. วารุณิทูสกชาดก ๘. เวทัพพชาดก 

๙. นักขัตตชาดก ๑๐. ทุมเมธชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 19 

๖. อาสิงสวรรค 
๑. มหาสีลวชาดก 
ความสำเร็จเกิดจากความพยายาม 

[๕๑] บุรุษผู้เป็นบัณฑิตควรมุ่งหมายไปกว่าจะสำเร็จผล ไม , ควรจะท้อถอย 
ดูเราเป็นตัวอย่าง เราปรารถนาอย่างใดได้อย่างนั้น. 

จบ มหาสีลวชาดกที่ ๑. 

๒. จูฬชนกชาดก 
เป็นคนควรพยายามรํ่าไป 

[๕๒] บุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงพยายามไปกว่าประโยชน์จะสำเร็จ ไม่ควรท้อถอย 
ดูเราขึ้นจากนั้าสู่บกได้เป็นตัวอย่างเถิด. 

จบ จูฬชนกชาดกที่ ๒. 

๓. ปุณณปาติ'ชาดก 
การกล่าวถ้อยคำไม , จริง 

[๕๓] ไหสุราทั้งหลาย ยังเต็มอยู่อย่างเดิม ถ้อยคำที่ท่านกล่าวนี้ไม่เป็นจริง 
เราจึงรู้ได้ด้วยเหตุนี้ว่า สุรานี้เป็นสุราไม , ดีแน่. 

จบ ปุฌฌปาดิชาดกที่ ๓. 

๔. ผลชาดก 
การรู้จักผลไม้ 

[๕๔] ต้นไม้นี้ขึ้นก็ไม , ยาก ทั้งอยู่ไม , ไกลบ้าน เราจึงรู้ได้ด้วยเหตุนี้ว่า ต้นไม้นี้ 
ไม , ใช่ต้นไม้มีผลอร่อย. 

จบ ผลชาดกที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 20 

๕. ปัญจาวุธชาดก 
ว่าด้วยการบรรลุธรรมอันเกษม 

[๕๕] นรชนใดมีจิตไม่ท้อถอย มีใจไม , หดหู่ เจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรม 
อันเป็นแดนเกษมจากโยคะ นรชนนั้นพึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ 
ทั้งปวงโดยลำดับ. 

จบ ปัญจาวุธชาดกที่ ๕. 

๖. กัญจนขันธชาดก 
ว่าด้วยการบรรลุธรรมอันเกษม 

[๕๖] นรชนใดมีจิตร่าเริง มีใจเบิกบาน เจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรมอัน 
เป็นแดนเกษมจากโยคะ นรชนนั้นพึงบรรลุธรรม เป็นที่สิ้นสังโยชน์ 
ทั้งปวงได้โดยลำดับ. 

จบ กัญจนขันธชาดกที่ ๖. 

๗. วานรินทชาดก 
ธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู 

[๕๗] ดูกรพระยาวานร ผู้ใดมีธรรม ๔ ประการนี้คือ สัจจะ ธรรมคือวิจารณ 
ปัญญา ธิติคือความเพียร จาคะ เหมือนท่าน ผู้นั้นย่อมล่วงพ้นศัตรูได้. 

จบ วานรินทชาดกที่ ๗. 

๘. ตโยธรรมชาดก 
ธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู 

[๕๘] ลูกรพระยาวานร ผู้ใดมีธรรม ๓ ประการนี้คือ ความขยัน ความแกล้ว 
กล้า ปัญญาเหมือนท่าน ผู้นั้นย่อมล่วงพ้นศัตรูได้. 

จบ ตโยธรรมชาดกที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 21 

๙. เภริวาทชาดก 
ว่าด้วยการทำเกินประมาณ 

[๕๙] ท่านจะตีก็พึงตีเถิด แต่อย่าตีให้เกินประมาณ เพราะการตีเกินประมาณ 
เป็นการชั่วช้าของเรา ทรัพย์ที่เราได้มาตั้งร้อยเพราะตีกลอง ได้ฉิบหาย 
ไป เพราะท่านตีกลองเกินประมาณ. 

จบ เภริวาทชาดกที่ ๙. 

๑๐. สังขธมนชาดก 
ว่าด้วยการท่าเกินประมาณ 

[๖๐] ท่านจะเป่าก็จงเป่าเถิด แต่อย่าเป่าให้เกินประมาณ เพราะการเป่าเกิน 
ประมาณเป็นการชั่วช้าของเรา โภคะที่เราได้มาเพราะการเป่าสังข์ได้ 
ฉิบหายไป เพราะท่านเป่าสังข์เกินประมาณ. 

จบ สังขธมนชาดกที่ ๑๐. 

จบ อาสิงสวรรคที่ ๖. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. มหาสีลวชาดก ๒. จุฬชนกชาดก 

๓. ปุณณปาติ'ชาดก ๔. ผลชาดก 

๕. ปัญจาวุธชาดก ๖. กัญจนข้นธชาดก 

๗. วารินทชาดก๘. ตโยธรรมชาดก 
๙. เภริวาทชาดก ๑๐. สังขธมนชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 22 
๗. อิตถีวรรค 
๑. อาสาตมันตชาดก 
ว่าด้วยหญิงเลวทราม 

[๖๑] ขึ้นชื่อว่าหญิงในโลกนี้เลวทราม เพราะหญิงเหล่านั้นไม่มีเขตแดน มีแต่ 
ความกำหนัดยินดี คึกคะนองไม่มีเลือก เหมือนกับไฟที่ไหม้ไม่เลือก 
ฉะนั้น เราจักละทิ้งหญิงเหล่านั้นไปบวช พอกพูนวิเวก. 

จบ อาสาตมันตชาดกที่ ๑. 

๒. อัณฑภูตชาดก 
ว่าด้วยการวางใจภรรยา 

[๖๒] พราหมณ์ถูกภรรยาผูกหน้าให้ดีดพิณ ก็รู'ใม่ทันภรรยา ที่ท่านนำมาเลี้ยง 
ไว้แต่ยังไม่คลอด ใครจะวางใจในภรรยาเหล่านั้นได้. 

จบ อัฌฑภูตชาดกที่ ๒. 

๓. ตักกชาดก 
ว่าด้วยธรรมดาหญิง 

[๖๓] ธรรมดาว่าหญิงเป็นคนมักโกรธ ไม , รู้จักคุณ ชอบส่อเสียด ชอบยุยงให้ 
แตกกัน ดูกรภิกษุ ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด ท่านจะไม , เสื่อม 
จากสุข. 

จบ ตักกชาดกที่ ๓. 

๔. ทุราชานชาดก 
ภาวะของหญิงรู้ยาก 

[๖๔] ท่านอย่าดีใจว่าหญิงปรารถนาเรา อย่าเศร้าโศก ว่าหญิงนี้ไม่ปรารถนา 
เรา ภาวะของหญิงทั้งหลายเป็นของรู้ได้ยาก เหมือนทางไปของปลาใน 
นั้า ฉะนั้น. 

จบ ทุราชานชาดกที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 23 
๕. อนภิรติชาดก 
เปรียบหญิงเหมือนของ ๕ อย่าง 

[๖๕] แม่นา หนทาง โรงสุรา สภา และบ่อนา ฉันใด ขึ้นชื่อว่าหญิง 
ในโลก ก็ฉันนั้น บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม , โกรธหญิงเหล่านั้น. 

จบ อนภิรติชาดกที่ ๕. 

๖. มุทุลักขณชาดก 
ว่าด้วยความต้องการไม่มีสิ้นสุด 

[๖๖] ครั้งยังไม , ได้นางมุทุลักขณาเทวี เกิดความปรารถนาเพียงอย่างเดียว แต่ 
เมื่อได้นางลักขณาเทวีผู้มีดวงตางามแล้ว ได้เกิดความปรารถนาสิ่งต่างๆ 
ขึ้นอีก. 

จบ มุทุลักขณชาดกที่ ๖. 

๗. อุจฉังคชาดก 
หญิงหาลูกหาผัวได้ง่าย 

[๖๗] ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ บุตรของหม่อมฉันหาได้ง่ายเหมือนกับเมี่ยง 
ในพก เมื่อหม่อมฉันเดินไปตามทาง สามีก็หาได้ง่าย หม่อมฉันไม่เห็น 
ประเทศที่จะนำพี่ชายผู้ร่วมอุทรมาได้. 

จบ อุจฉังคชาดกที่ ๗. 

๘. สาเกตชาดก 
ว่าด้วยวางใจคนที่ชอบใจ 

[๖๘] ใจฟิงอยู่ในผู้ใด แม้จิตก็เลื่อมใสในผู้ใด เป็นคนที่ไม่เคยเห็นกันเลย 
ก็วางใจในผู้นั้นได้โดยแท้. 

จบ สาเกตชาดกที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 24 
๙. วิสวันตชาดก 

ตายเสียดีกว่าดูดพิษที่คายออกแล้ว 

[๖๙] เราจักดูดพิษที่คายออกแล้ว เพราะเหตุแห่งชีวิตอันใด พิษที่คายออก 
แล้วนั้นน่าติเตียน เราตายเสียประเสริฐกว่าความเป็นอยู่. 

จบ วิสวันตชาดกที่ ๙. 

๑๐. กุททาลชาดก 
ว่าด้วยความชนะที่ดี 

[๗๐] ความชนะใดกลับแพ้ได้ ความชนะนั้นเป็นความชนะไม่ดี ความชนะใด 
ไม , กลับแพ้ ความชนะนั้นแลเป็นความชนะที่ดี. 

จบ กุททาลชาดกที่ ๑๐. 

จบ อิตถีวรรคที่ ๗. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อาสาตมันตชาดก ๒. อัณฑภูตชาดก 

๓. ตักกชาดก ๔. ทุราชานชาดก 

๕.อนภิรติชาดก ๖.มุทุลักขณชาดก 

๗. อุจฉังคชาดก ๘. สาเกตชาดก 

๙.ริสวันตชาดก ๑๐.กุททาลชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 25 
๘. วรุณวรรค 
๑. วรุณชาดก 

ว่าด้วยการทำไม , ถูกขั้นตอน 

[๗๑] ผู้ใดปรารถนาจะทำกิจที่ควรทำก่อน ในภายหลัง ผู้นั้นย่อมเดือดร้อน 
ในภายหลัง เหมือนมาณพหักไม้คุ่ม ฉะนั้น. 

จบ วรุณชาดกที่ ๑. 

๒. สีลวนาคชาดก 
คนอกตัญญมองคนในแง , ร้าย 

[๗๒] ถ้าใครๆ จะพึงให้สมบัติในแผ่นดินทั้งหมดแก่คนอกตัญญ ผู้มีปกติมอง 
หาโทษอยู่เป็นนิตย์ ก็ให้เขาพอใจไม , ได้. 

จบ สีลวนาคชาดกที่ ๒. 

๓. สัจจังกิรชาดก 
ไม้ลอยนั้าดีกว่าคนอกตัญญ 

[๗๓] ได้ยินว่า นรชนบางพวกในโลกนี้ได้กล่าวความจริงไว้อย่างนี้ว่า การ 
เก็บไม้ที่ลอยนั้าขึ้นมายังดีกว่า ช่วยคนอกตัญญบางคนขึ้นจากนี้า ฯ 
จบ สัจชังกิรชาดกที่ ๓. 

๔. รุกขธรรมชาดก 
ต้นไม้โดดเดี่ยวย่อมแพ้ลม 

[๗๔] มีญาติมากเป็นความดี อนึ่ง ต้นไม้ที่เกิดขึ้นในป่าหลายต้นเป็นการดี 
ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว ถึงจะเป็นต้นไม้งอกงามใหญ่โตสักเท่าใด ลมก็ 
ย่อมพัดให้ล้มลงได้. 

จบ รุกขธรรมชาดกที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 26 

๕. มัจฉชาดก 
ว่าด้วยปลาขอฝน 

[๗๕] ข้าแต่ฝน ขอท่านจงตกลงมาเถิด ขอจงท่าลายขุมทรัพย์ของกาเสีย 
จงท่ากาให้เศร้าโศก จงช่วยเปลื้องเราและพวกญาติๆ ให้พ้นจากความ 
เศร้าโศกด้วยเถิด. 

จบ มัจฉชาดกที่ ๕. 

๖. อสังกิยชาดก 
เมตตากรุณาท่าให้ปลอดภัย 

[๗๖] เราไม่มีความระแวงในบ้าน ไม่มีภัยในป่า เราได้ขึ้นเดินทางตรงด้วย 
เมตตา และกรุณาแล้ว. 

จบ อสังกิยชาดกที่ ๖. 

๗. มหาสุบินชาดก 
ว่าด้วยมหาสุบิน 

[๗๗] หม่อมฉันได้สนเห็นโคอุสุภราช ๑ ต้นไม้ ๑ แม่โค ๑ โคสามัญ ๑ บ้า ๑ 
ถาดทองคำ ๑ สุนัขจิ้งจอก ๑ หม้อนา ๑ สระโบกขรณี ๑ ข้าวสารที่หุง 
ไม , สุก ๑ แก่นจันทน์ ๑ นาเต้าจมนา ๑ หินลอยนา ๑ นางเขียดกลืนกิน 
งูเห่า ๑ หงส์ทองแวดล้อมกา ๑ เสือกลัวแพะ ๑ ดังนี้ ปริยายอันผิดจะ 
เป็นไปในยุคนี้ ยังไม , สำเร็จ. 

จบ มหาสุบินชาดกที่ ๗. 

๘. อิลลีสชาดก 
ว่าด้วยคนมีรูปร่างเหมือนกัน 

[๗๘] คนทั้ง ๒ คน เป็นคนกระจอก, คนค่อม ตาเหล่ เกิดต่อมที่ศีรษะ 
ข้าพระบาทไม , รู้ว่าคนไหนเป็นอิลลีสเศรษฐี? 

จบ อิลลีสชาดกที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 27 
๙. ขรัสสรชาดก 
ว่าด้วยบุตรที่มารดาละทิ้ง 

[๗๙] เมื่อใดพวกโจรปล้น และฆ่าวัวกิน เผาบ้าน และจับคนไปเป็นเชลย 
เมื่อนั้น บุตรที่มารดาละทิ้งแล้ว จึงมาตีกลองเสียงดัง. 

จบ ขรัสสรชาดกที่ ๙. 

๑๐. ภีมเสนชาดก 
ว่าด้วยคำแรกกับคำหลังไม , สมกัน 

[๘๐] เมื่อก่อนนี้ท่านพูดอวดเรา แต่ภายหลังเหตุไรท่านจึงถ่ายอุจจาระออกเล่า 
ดูกรภีมเสน คำทิ้ง ๒ ย่อมไม , สมกัน คือ คำที่พูดถึงการรบและบัดนี้ 
ท่านเดือดร้อนใจอยู่. 

จบ ภีมเสนชาดกที่ ๑๐. 

จบ วรุณวรรคที่ ๘. 


รวมชาดกที่มีวรรคนี้คือ 
๑. วรุณชาดก๒. สึลวนาคชาดก 
๓. สัจชังกิรชาดก ๔. รุกขธรรมชาดก 

๕. มัจฉชาดก๖. อสังกิยชาดก 
๗. มหาสุบินชาดก ๘. อิลลีสชาดก 

๙. ขรัสสรชาดก ๑๐. ภีมเสนชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 28 

๙. อปายิมหวรรค 
๑. สุราปานชาดก 
โทษของการดื่มสุรา 

[๘๑] พวกผมได้ดื่มสุราแล้ว พากันฟ้อนรำขับร้อง และร้องไห้ พวกผมดื่มสุรา 

อันกระทำให้เสียสติแล้ว ท่านอาจารย์ไม , ได้เห็น กลายเป็นเหมือนวานร 

ไป. 

จบ สุราปานชาดกที่ ๑. 

๒. มิตตวินทชาดก 
ว่าด้วยจักรบดศีรษะ 

[๘๒] ท่านเลยปราสาทแก้วผลึก ปราสาทเงิน และปราสาทแก้วมณีมาแล้ว 
ท่านนั้นเป็นผู้ถูกจักรกรดบนศีรษะแล้ว บาปยังไม่สิ้นตราบใด ท่านยังมี 
ชีวิตอยู่ ก็จักไม่พ้นจากชักรกรดตราบนั้น. 

จบ มิตตรินทชาดกที่ ๒. 

๓. กาฬกัณฌิชาดก 
ว่าด้วยมิตร 

[๘๓] บุคคลชื่อว่า เป็นมิตรด้วยการเดินร่วมกัน ๗ ก้าว ชื่อว่าเป็นสหายด้วย 
การเดินร่วมกัน ๑๒ ก้าว และชื่อว่าเป็นญาติด้วยการอยู่ร่วมกันเดือนหนึ่ง 
หรือกึ่งเดือน ส่วนผู้ชื่อว่ามีตนเสมอกันก็ด้วยการอยู่รวมกันยิ่งกว่านั้น 
เราจะละทิ้งมิตร ชื่อว่ากาฬกัณณี ผู้ชอบกันมานาน เพราะความสุข 
ส่วนตัวได้อย่างไร? 

จบ กาฬกัณฌิชาดกที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 29 
๔. อัตถัสสทวารชาดก 
ว่าด้วยคุณธรรม ๖ ประการ 

[๘๔]บุคคลควรปรารถนาลาภอย่างเยี่ยมคือความไม่มีโรค๑ศีล®ความรู้ 
ของท่านผู้รู้'ทั้งหลาย ๑ การสดับฟิง ๑ ความประพฤติตามธรรม ๑ ความ 
ไม , ท้อถอย ๑ คุณธรรม ๖ ประการนี้เป็นประตู เป็นประธานแห่งประ 
โยชน์. 

จบ อัตถัสสทวารชาดกที่ ๔. 

๕. กิมปักกชาดก 
ว่าด้วยโทษของกาม 

[๘๕] ผู้ใดไม , รู้โทษในอนาคต มัวเสพกามอยู่ กามเหล่านั้นจะต้องล้างผลาญ 
ผู้นั้นในเวลาให้ผล เหมือนผลแห่งต้นกิมปักกพฤกษ์ ทำให้คนผู้ที่บริโภค 
ตายฉะนั้น. 

จบ กิมปักกชาดกที่ ๕. 

๖. สีลวีมังสนชาดก 
ว่าด้วยผู้มีศีล 

[๘๖] ได้ยินว่าศีลเป็นคุณชาติงามเป็นเยี่ยมในโลก เชิดดูงู , ใหญ่มีพิษร้ายแรง 
เป็นสัตว์มีศีล เหตุนั้น จึงไม่เบียดเบียนใคร. 

จบ สีลวีมังสนชาดกที่ ๖. 

๗. มังคลชาดก 
ว่าด้วยถือมงคลตื่นข่าว 

[๘๗] ผู้ใดไม , ถือมงคลตื่นข่าว ไม , ถืออุกกาบาต ไม , ถือความฟิน ไม , ถือลักษณะดี 
หรือชั่ว ผู้นั้นชื่อว่าล่วงพ้นโทษแห่งการถือมงคลตื่นข่าว ครอบงำกิเลส 
เครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพที่เป็นคูกั้น ย่อมไม่กลับมาเกิดอีก. 

จบ มังคลชาดกที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 30 

๘. สรัมภชาดก 
ว่าด้วยการพูดดี-พูดชั่ว 

[๘๘] บุคคลพึงเปล่งวาจางามเท่านั้น ไม่พึงเปล่งวาจาชั่วเลย การเปล่งวาจางาม 
ยังประโยชน์ให้สำเร็จ ผู้เปล่งวาจาชั่วย่อมเดือดร้อน. 

จบ สารัมภชาดกที่ ๘. 

๙. กุหกชาดก 
พูดดีได้เงินได้ทอง 

[๘๙] ได้ยินว่า วาจาของท่านผู้พูดคำอ่อนหวานเป็นวาจาไพเราะ ท่านข้องอยู่ 
เพราะหญ้าเพียงเสันเดียว แต่นำเอาทอง ๑๐๐ ลิ่มไปไม่ขัดข้อง. 

จบ กุหกชาดกที่ ๙. 

๑๐. อกตัญญชาดก 
ว่าด้วยคนอกตัญญ 

[๙๐] ผู้ใดอันคนอื่นท่าความดี ท่าประโยชน์ให้ในกาลก่อน แต่ไม , รู้สึกคุณ เมื่อมี 
กิจเกิดขึ้นในภายหลัง ย่อมไม , ได้ผู้ช่วยเหลือ. 

จบ อกตัญญชาดกที่ ๑๐. 

จบ อปาขิมหวรรคที่ ๙. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. สุราปานชาดก ๒. มิตตวินทชาดก 

๓. กาฬกัณณิชาดก ๔. อัตถัสสทวารชาดก 

๕. กิมปักกชาดก ๖. สีลวีมี'งสนชาดก 

๗. มี'งคลชาดก ๘. สารัมภชาดก 

๙. กุหกชาดก ๑๐. อกตัญญชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 31 
๑๐. ลิตตวรรค 
๑. ลิตตชาดก 
ว่าด้วยลูกสกาอาบยาพิษ 

[๙๑] บุรุษกลืนกินลูกสกา อันย้อมด้วยยาพิษอย่างแรงกล้า ย่อมไม , รู้สึก ดูกร 
เจ้าคนร้าย เจ้านักเลงชั่วช้า จงกลืนกินเถิด จงกลืนกินเถิด เมื่อท่าน 
กลืนกินลูกสกาแล้ว ภายหลังยาพิษนี้จักแรงจัดขึ้น. 

จบ ลิตตชาดกที่ ๑. 

๒. มหาสารชาดก 
ต้องการคนที่เหมาะกับเหตุการณ์ 

[๙๒] เมื่อสงครามเกิดขึ้น ย่อมต้องการคนกล้าหาญ เมื่อเกิดข่าวตื่นเต้นขึ้น 
ย่อมต้องการคนหนักแน่น เมื่อข้าวและนี้ามีบริบูรณ์ ย่อมต้องการคนที่รัก 
เมื่อข้อความลึกซึ้งเกิดขึ้น ย่อมต้องการบัณฑิต. 

จบ มหาสารชาดกที่ ๒. 

๓. วิสสาสโภชนชาดก 
ว่าด้วยการไว้วางใจ 

[๙๓] บุคคลไม่ควรไว้วางใจในผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกัน แม้ผู้'ที่คุ้น เคย กันแล้ว ก็ไม , 
ควรไว้วางใจ ภัยย่อมมาจากผู้ที่คุ้นเคยกัน เหมือนภัยของราชสีห์ เกิดจาก 
แม่เนื้อฉะนั้น. 

จบ วิสสาสโภชนชาดกที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 32 
๔. โลมหังสชาดก 
ว่าด้วยการแสวงหาอย่างประเสริฐ 

[๙๔] เราเป็นคนเร่าร้อน มีตัวอันเปียกชุ่ม อยู่แต่ผู้เดียวในป่าที่น่ากลัว เป็น 
คนเปลือยกาย ถึงแม้ความหนาวเบียดเบียนก็ไม , ผิงไฟ มุนีขวนขวาย 
ด้วยการแสวงหาอย่างประเสริฐ. 

จบ โลมหังสชาดกที่ ๔. 

๕. มหาสุทัสสนชาดก 
ว่าด้วยสังขาร 

[๙๕] สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้น และเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความที่สังขารเหล่านั้นสงบระงับเป็นสุข. 

จบ มหาสุทัสสนชาดกที่ ๕. 

๖. เตลปัตตชาดก 
ว่าด้วยการรักษาจิต 

[๙๖] บุคคลพึงประคองภาชนะอันเต็มเปียมด้วยนํ้ามัน ฉันใด บัณฑิตผู้ปรารถนา 
จะไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไป ก็พึงตามรักษาจิตของตนไว้ด้วยสติ ฉันนั้น. 

จบ เตลป้ตตชาดกที่ ๖. 

๗. นามสิทธิชาดก 
ว่าด้วยชื่อไม , เป็นของสำคัญ 

[๙๗] มาณพตนหนึ่งชื่อว่าปาปกะ ได้เห็นคนชื่อว่านายเป็นตายลง เห็นนางทาสี 
ชื่อว่านางรวยทรัพย์จน เห็นคนชื่อว่านางทางหลงทาง แล้วก็กลับมา. 


จบ นามสิทธิชาดกที ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 33 

๘. กูฏวาณิชชาดก 
ว่าด้วยคนผู้เป็นบัณฑิต 

[๙๘] ธรรมดาคนที่เป็นบัณฑิตเป็นคนดี คนที่เป็นบัณฑิตเกินไปเป็นคนไม่ดี 
เราลูกไฟลวกเพราะบุตรที่เป็นบัณฑิตเกินไป. 

จบ กูฏวาณิชชาดกที่ ๘. 

๙. ปโรสหัสสชาดก 
ว่าด้วยคนผู้มีปัญญา 

[๙๙] คนโง่เขลาประชุมกัน แม้ตั้งพันคนขึ้นไป พวกเขาไม่มีปัญญาพึงครํ่า 
ครวญอยู่ตลอดร้อยปี ผู้ใดรู้แจ้งเนื้อความแห่งภาษิต ผู้นั้นเป็นบุรุษมี 
ปัญญา คนเดียวเท่านั้น ประเสริฐ. 

จบ ปโรสหัสสชาดก. 

๑๐. อสาตรูปชาดก 
สิ่งที่ครอบงำคนประมาท 

[๑๐๐] สิ่งที่ไม , เป็นที่พอใจ สิ่งที่ไม่เป็นที่รัก สิ่งที่เป็นทุกข์ ย่อมครอบงำ 
ผู้ประมาทด้วยสิ่งเป็นที่พอใจ สิ่งเป็นที่รัก และสิ่งที่เป็นสุข. 

จบ อสาตรูปชาดก. 

จบ ลิตตวรรคที่ ๑๐. 

จบ มัชฌิมปัณณาสก์. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. ลิตตชาดก ๒. มหาสารชาดก 

๓.วิสสาสโภชนชาดก ๔. โลมหังสชาดก 

๕. มหาสุทัสสนชาดก ๖. เตลปัตตชาดก 

๗. นามสิทธิชาดก ๘. กูฏวาณิชชาดก 

๙. ปโรสหัสสชาดก ๑๐. อสาลูปชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 34 

๑๑. ปโรสตวรรค 
๑. ปโรสตชาดก 

คนมีปัญญาคนเดียวดีกว่าคนโง่เขลาตั้งร้อย 

[๑๐๑] คนโง่เขลามาประชุมกัน แม้ตั้งร้อยคนขึ้นไป พวกเขาไม่มีปัญญา พึงเพ่ง 
ดูอยู่ตั้งร้อยปี ผู้ใดรู้แจ้งเนื้อความแห่งภาษิต ผู้นั้นเป็นบุรุษมีปัญญา 
คนเดียวเท่านั้น ประเสริฐกว่า. 

จบ ปโรสตชาดกที่ ๑. 

๒. ปัฌฌิกชาดก 
ว่าด้วยที่พึงให้โทษ 

[๑๐๒] ผู้ใดเมื่อดิฉันได้รับทุกข์พึงเป็นที่พึ่งได้ ผู้นั้นคือบิดาของดิฉันกลับมาท่า 
ความประทุษร้ายแก่ดิฉันในป่า ดิฉันจะครํ่าครวญถึงใครในกลางป่า ผู้ใด 
ควรจะเป็นที่พึ่งของดิฉัน ผู้นั้นกลับมาท่ากรรมอย่างสาหัส. 

จบ ปัฌณิกชาดกที่ ๒. 

๓. เวริชาดก 
การอยู่ร่วมกับมีเวรกัน 

[๑๐๓] คนมีเวรกันอยู่ในที่ใด บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น เพราะเมื่ออยู่ในพวก 
คนมีเวรกันคืนเดียว หรือสองคืน ก็อยู่เป็นทุกข์. 

จบ เวริชาดกที่ ๓. 

๔. มิตตวินทชาดก 
โทษ ผู้ลุอำนาจความปรารถนา 

[๑๐๔] ผู้มีความปรารถนาจัด มี ๔ ก็ต้องการ ๘ มี ๘ ก็ต้องนั้น ๑๖ มี ๑๖ ก็ต้อง 
การ ๓๒ บัดนี้ มาได้รับกงจักรกรด กงจักรกรดพัดอยู่เหนือศีรษะ 
ของคนผู้ลุอำนาจความปรารถนา. 

จบ มิตตวินทชาดกที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 35 
๕. ทุพพลกัฏฐชาดก 
ว่าด้วยช้างกลัวไม้แห้ง 

[๑๐๕] ลมย่อมพัดไม้แห้งที่ทุรพลในป่าน แม้มีจำนวนมากมายให้หักลง ดูกร 
ช้างตัวประเสริฐ ถ้าท่านมากลัวต่อไม้แห้งนั้น ท่านจักซูบผอมเป็นแน่. 

จบ บุพพลกัฏฐชาดกที่ ๕. 

๖. อุทัญจนึชาดก 
ว่าด้วยหญิงโจร 

[๑๐๖] หญิงโจรผู้นำของไปด้วยหม้อนั้า เบียดเบียนฉัน ผู้เคยมีชีวิตอยู่เป็นสุข 
จะขอนั้ามัน หรือเกลือ ก็ด้วยการกล่าวคำอ่อนหวานฐานเป็นภรรยา. 

จบ อุทัญจนีชาดกที่ ๖. 

๗. สาลิตตกชาดก 
ว่าด้วยคนมีศิลปะ 

[๑๐๗] ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้อย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จโดยแท้ 
ขอเชิญพระองค์ ทรงทอดพระเนตร บุรุษเปลี้ยได้ม้านส่วยทั้ง ๔ ทิศ 
ก็เพราะการดีดมูลแพะ. 

จบ สาลิตตกชาดกที่ ๗. 

๘. พาหิยชาดก 
เป็นคนควรศึกษาศิลปะ 

[๑๐๘] บุคคลควรศึกษาศิลปะทั้งหลาย ชนทั้งหลายที่พอใจในศิลปะนั้นก็มีอยู่ 
แม้แต่หญิงที่เกิดในจังหวัดชั้นนอก ก็ยังท่าให้พระราชาทรงโปรดปรานได้ 
ด้วยความกระมิดกระเมี้ยนของเธอ. 

จบ พาหิยชาดกที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 36 

๙. กุณฑกปูวชาดก 
ว่าด้วยมีอย่างไรกินอย่างนั้น 

[๑๐๙] บุรุษกินอย่างไร เทวดาของบุรุษนั้นก็กินอย่างนั้น ท่านจงนำเอาขนมรำ 
นั้นมา อย่าให้ส่วนของเราเสียไปเลย. 

จบ กุณฑกปูวชาดกที่ ๙. 

๑๐. สัพพสังหารกปัญหา 
ว่าด้วยการพูดของหญิง ๒ ประเภท 

[๑๑๐] กลิ่นเครื่องอบทั้งปวงไม , มี มีแต่กลิ่นดอกประยงล้วนฟ้งไป หญิงนักเลง 
คนนี้ ย่อมกล่าวคำเหลาะแหละ หญิงผู้ใหญ่กล่าวคำจริง. 

จบ สัพสังหารกปัญหาที่ ๑๐. 

จบ ปโรสตวรรคที่ ๑๑. 


รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. ปโรสตชาดก ๒. ปัฌณิกชาดก 

๓. เวริชาดก ๔. มิตตวินทชาดก 

๕. บุพพลกัฏฐชาดก ๖. อุทัญจนีชาดก 

๗. สาลิตตกชาดก ๘. พาหิยชาดก 

๙. กุณฑกปูวชาดก ๑๐. สัพพสังหารกปัญหา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 37 
๑๒. หงสิ-วรรค 
๑. คัทรภปัญหา 
ว่าด้วยลากับม้าอัสดร 

[๑๑๑] ข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐ ถ้าพระองค์ทรงสำกัญอย่างนี้ว่าบิดาประเสริฐ 
กว่าบุตรไซร้ มิฉะนั้น ลาตัวนี้ก็ประเสริฐกว่าม้าอัสดรของพระองค์ 
เพราะว่าลาเป็นพ่อม้าอัสดร. 

จบ กัทรภปัญหาที่ ๑. 

๒. อมราเทวีปัญหา 
บอกใบ้หนทางไปม้าน 

[๑๑๒] ร้านขายข้าวสัตตู ร้านขายนั้าถ้มพะอูม และต้นทองหลางใบมนซึ่งมีดอก 
บานแล้ว มีอยู่ ณ ที่ใด ท่านจงไป ณ ที่นั้นเถิด ฉันให้ของด้วยมือใด 
ฉันย่อมกล่าวด้วยมือนั้น ฉันไม , ได้ของด้วยมือใด ฉันไม่กล่าวด้วยมือนั้น 
นี่เป็นหนทางของม้านชื่อว่ายวมัชฌกคาม ท่านจงเทางที่ฉันกล่าวปกปิด 
นี้เองเถิด. 

จบ อมราเทวีปัญหา ที่ ๒. 

๓. สิคลชาดก 
ว่าด้วยพราหมณ์เชื่อสุนัข 

[๑๑๓] ดูกรพราหมณ์ ท่านเชื่อสุนัขผู้ดื่มสุราหรือ เพียง ๑๐๐ เบี้ยก็ไม่มี อย่าว่า 
ถึง ๒๐๐ กหาปณะเลย? 

จบ สิคาลชาดกที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 38 
๔. มิตรินตัชาดก 
ว่าด้วยปลาช่วยปลาให้พ้นข่าย 

[๑๑๔] ปลา ๒ ตัวคือ ปลาพหูจินตี และปลาอัปปจินตี ติดอยู่ในข่าย ปลาชื่อ 
มิตจินตีได้ช่วยให้พ้นจากข่าย ปลาทั้ง ๒ ตัวจึงได้มาพร้อมกันกับปลา 
จินตี ในแม่นานั้น. 

จบ มิตรินตัชาดกที่ ๔. 

๕. อนุสาสิกชาดก 
ว่าด้วยดีแต่สอนผู้อื่น 

[๑๑๕] นางนกสาลิกาตัวใด สั่งสอนนกตัวอื่นอยู่เนืองๆ ตัวเองมีปกติเที่ยวไป 
ด้วยละโมบ นางนกสาลิกาตัวนั้นถูกล้อบดแล้วมีปีกหักนอนอยู่. 

จบ อนุสาสิกชาดกที่ ๕. 

๖. ทุพพจชาดก 
ได้รับโทษเพราะทำเกินไป 

[๑๑๖] ท่านอาจารย์ ท่านได้ทำเกินไป การกระทำของท่านนั้นไม , ชอบใจแม้แก่ 
ข้าพเจ้า ท่านโดดพ้นหอกเล่มที่ ๔ แล้ว ถูกหอกเล่มที่ ๕ เสียบเข้าแล้ว. 

จบ ทุพพจชาดกที่ ๖. 

๗. ติตติรชาดก 
ว่าด้วยตายเพราะปาก 

[๑๑๗] วาจาที่ดังเกินไป ความเป็นผู้มีกำลังแรงเกินไป บุคคลกล่าวล่วงเวลา 
ย่อมฆ่าบุคคลผู้มีปัญญาทรามเสีย ดุจวาจาที่ฆ่านกกระทาผู้ขันดังเกินไป 
ฉะนั้น. 

จบ ติตติรชาดกที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 39 

๘. วัฏฏกชาดก 
ว่าด้วยการใช้ความคิด 

[๑๑๘] บุรุษเมื่อไม่คิดก็ย่อมไม , ได้ผลพิเศษ ท่านจงดูผลแห่งอุบายที่เราคิดเถิด 
เราพ้นแล้วจากการฆ่าและจองจำ ก็ด้วยอุบายนั้น. 

จบ วัฏฏกชาดกที่ ๘. 

๙. อกาลราวิชาดก 
ว่าด้วยไก่ขันไม , ถูกเวลา 

[๑๑๙] ไก , ตัวนี้ไม , ได้เติบโตอยู่กับพ่อแม่ ไม , ได้อยู่ในสำนักอาจารย์ ย่อมไม , รู้จัก 
กาลที่ควรขัน และไม่ควรขัน. 

จบ อกาลราวิชาดกที่ ๙. 

๑๐. พันธนโมกขชาดก 
ว่าด้วยการหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัด 

[๑๒๐] คนพาลทั้งหลายผู้ไม , ถูกผูกมัด กล่าวขึ้นในที่ใด ก็ย่อมถูกผูกมัดในที่นั้น 
ส่วนบัณฑิต แม้ถูกผูกมัดแล้ว กล่าวขึนในที่ใด ก็หลุดพ้นได้ในที่นัน. 

จบ พันธนโมกขชาดกที่ ๑๐. 

จบ หังสิวรรคที่ ๑๒. 


รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. ลัทรภปัญหา ๒. อมราเทวีปัญหา 

๓. สิคาลชาดก ๔. มิตจินดึชาดก 


๕. อนุสาสกชาดก 

^ 5 , ^ 


๖. ทุพพจชาดก 


๗. ตตตรชาดก ๘. วฏฏกชาดก 

๙. อกาลราวิชาดก ๑๐. พันธนโมกขชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 40 
๑๓. กุสนาฬิวรรค 
๑. กุสนาฬิชาดก 

ว่าด้วยประโยชน์ของการผูกมิตร 

[๑๒๑] บุคคลผู้เสมอกัน ประเสริฐกว่ากัน หรือเลวกว่ากัน พึงกระทำมิตร 
ธรรมเถิด เพราะมิตรเหล่านั้น เมื่อความเสื่อมเกิดขึ้น ก็พึงทำประโยชน์ 
อันอุดมให้ได้ ดุจเราผู้เป็นรุกขเทวดาและกุสนาฬิเทวดา คบหาเป็น 
มิตรกัน ฉะนั้น. 

จบ กุสนาฬิชาดกที่ ๑. 

๒. ทุมเมธชาดก 
คนโง , ได้ยศไม่เป็นประโยชน์ 

[๑๒๒] ผู้มีปัญญาทรามได้ยศแล้ว ย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก , ตน 
ย่อมปฏิบัติเพื่อความเบียดเบียนตนและคนอื่น ฯ 
จบ ทุมเมธชาดกที่ ๒. 

๓. บังคลีสชาดก 
คนพาลกล่าวคำที่ไม่ควรกล่าว 

[๑๒๓] คนพาล ย่อมกล่าวคำที่ไม่ควรกล่าวทุกอย่างได้ในทุกแห่ง คนพาลนี้ 
ไม , รู้จักเนยข้น และงอนไถ ย่อมสำคัญเนยซ้นและนมสดว่าเหมือน 
งอนไถ. 

จบ บังคลีสชาดกที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 41 

๔. อัมพชาดก 

บัณฑิตควรพยายามรํ่าไป 

[๑๒๔] บุรุษผู้เป็นบัณฑิตควรพยายามรํ่าไป ไม่ควรเบื่อหน่าย จงดูผลแห่ง 
ความพยายาม ผลมะม่วงทั้งหลายที่หล่นให้บริโภคอยู่ก็ด้วยความพยายาม 
ทั้งนั้น ไม่ใช่ของที่ได้บินมาเลย. 

จบ อัมพชาดกที่ ๔. 

๕.กฏาหกชาดก 

ว่า ด้วยคนขี้โอ่ 

[๑๒๕] ผู้ใดไปสู่ชนบทอื่น ผู้นั้นพึงกล่าวอวดแม้มากมาย ลูกรกฏหกะ 
เจ้าของเงินจะติดตามมาประทุษร้ายเอา เชิญท่านบริโภคอาหารเสีย 
เถิด. 

จบ กฏาหกชาดกที่ ๕. 

๖. อสิลักขณชาดก 

ว่าด้วยเหตุอย่างเดียวคนได้ผลต่างอัน 

[๑๒๖] เหตุอย่างเดียวอันนั่นและ เป็นผลดีแก , คนคนหนึ่ง แต่เป็นผลร้ายแก่ 
อีกคนหนึ่งได้ เพราะฉะนั้น เหตุอย่างเดียวอัน มิใช่ว่าจะเป็นผลดีไป 
ทั้งหมด และมิใช่ว่าจะเป็นผลร้ายไปทั้งหมด. 

จบ อสิอักขณชาดกที่ ๖. 

๗. กลัณฑุกชาดก 
ว่าด้วยสกุลของนายกลัณฑุกะ 

[๑๒๗] สกุลของท่านไม่ใช่สกุลสูง เราผู้เที่ยวอยู่ในป่าก็ยังรู้ได้ นายของท่าน 
ทราบแน่แล้วพึงจับท่านไป ดูกรนายกลัณฑุกะ ท่านจงดื่มนั้านมเสียเถิด. 

จบ กลัณฑุกชาดกที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 42 

๘. มูสิกชาดก 

ว่าด้วยผู้เอาธรรมบังหน้า 

[๑๒๘] ผู้ใดและทำธรรมให้เป็นธง แต่ซ่อนความประพฤติไม่ดีไว้ล่อผู้อื่นให้ 
ตายใจ ความประพฤติของผู้นั้นชื่อว่า เป็นความประพฤติของแมว. 

จบ มูสิกชาดกที่ ๘. 

๙. อัคคิกชาดก 

ว่าด้วยท่านอัคคิกะ 

[๑๒๙] แหยมนี้ไม , มีอยู่เพราะเหตุแห่งบุญ มีอยู่เพราะเหตุจะกินผู้อื่น ฝูงหนู 
ย่อมไม , ถึงวิธีนับชื่ออังคุฏฐิ พอทีเถอะท่านอัคคิกะ. 

จบ อัคคิกชาดกที่ ๙. 

๑๐. โกสิยชาดก 

ว่าด้วยถ้อยคำอับการกินไม่สมกัน 

[๑๓๐] ดูกรท่านผู้โกสิยะ ท่านจงกินยาให้สมอับที่ท่านอ้างว่าป่วย หรือจงท่า 
การงานให้สมอับอาหารที่ท่านบริโภค เพราะถ้อยคำอับการกินของท่าน 
ทั้ง ๒ ประการ ไม่สมอัน. 

จบ โกสิยชาดกที่ ๑๐. 

จบ คุสนาฬิวรรคที่ ๑๓. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. กุสนาฬิชาดก ๒. ทุมเมธชาดก 

๓. นังคลีสชาดก ๔. อัมพชาดก 

๕.กฏาหกชาดก ๖.อสิลักขณชาดก 

๗. กลัณฑุกชาดก ๘. มูสิกชาดก 

๙. อัคคิกชาดก ๑๐. โกสิยชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 43 

๑๔. อสัมปทานวรรค 
๑. อสัมปทานชาดก 
การไม่รับของทำให้เกิดการแตกร้าว 

[๑๓๑] ความไมตรีของผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนพาล ย่อมเป็นโทษแตกร้าวจากกัน 
เพราะไม่รับของไว้ เพราะฉะนั้น เราจึงรับเอาข้าวลีบกึ่ง มานะไว้ 
ด้วยมาคิดว่า ความไมตรีของเราอย่าได้แตกร้าวเสียเลย ขอให้ไมตรีของ 
เรานี้ดำรงยั่งยืนต่อไปเถิด. 

จบ อสัมปทานชาดกที่ ๑. 

๒. ปัญจภีรุกชาดก 
ว่าด้วยความสวัสดี 

[๑๓๒] เราไม่ตกอยู่ในอำนาจของพวกผีเสื้อนี้า เพราะความเพียรมั่นคง ดำรง 
อยู่ในคำแนะนำของผู้ฉลาด และเป็นผู้ขลาดต , อภัย ความสวัสดีจากภัย 
ใหญ่นั้น เกิดขึ้นแล้วแก่เรา. 

จบ ปัญจภีรุกชาดกที่ ๒. 

๓. ฆตาสนชาดก 
ว่าด้วยภัยเกิดจากที่พึ่ง 

[๑๓๓] ความเกษมมีอยู่บนหลังนั้าใด บนหลังนั้านั้น มีข้าศึกมารบกวน ไฟลุก 
โพลงอยู่ ณ ท่ามกลางนั้า วันนี้การอยู่ของพวกเราที่ต้นไม้อันเกิดที่ 
แผ่นดินนี้ไม่มี ท่านทั้งหลายจงพากันหลีกไปเสียยังทิศทั้งหลายเถิด วันนี้ 
ภัยเกิดขึ้นจากที่พึ่งของพวกเรา. 

จบ ฆตาสนชาดกที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 44 

๔. ฌานใสธนชาดก 
ว่าด้วยสุขเกิดจากสมาบัติ 

[๑๓๔] สัตว์เหล่าใดเป็นผู้มีสัญญา แม้สัตว์เหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นทุคตะ 
สัตว์เหล่าใดเป็นผู้ไม , มีสัญญา ถึงสัตว์เหล่านั้นก็ชื่อว่า เป็นทุคตะ ท่าน 
จงละเว้นความเป็นสัญญีสัตว์และอสัญญีสัตว์ทั้ง ๒ นี้เสีย สุขอันเกิด 
จากสมาบัตินั้น เป็นของไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวน. 

จบ ฌานใสธนชาดกที่ ๔. 

๕. จันทาภชาดก 
ว่าด้วยผู้เข้าถึงอาบัสสรพรหม 

[๑๓๕] ในโลกนั้ ผู้ใดหยั่งลงสู่แสงจันทร์และแสงอาทิตย์ด้วยปัญญา ผู้นั้นย่อม 
เข้าถึงอาบัสสรพรหมโลก ด้วยฌานอันไม่มีวิตก 
จบ จันทาภชาดกที่ ๕. 

๖. สุวรรณหังสชาดก 

โลภมากลาภหาย 

[๑๓๖] บุคคลได้สิ่งใด ควรยินดีด้วยสิ่งนั้น เพราะความโลภเกินประมาณ 
เป็นความลามก นางพราหมณีจับพระยาหงส์ได้แล้ว ก็เสื่อมจาก 
ทองคำ. 

จบ สุวรรณหังสชาดกที่ ๖. 

๗. พัพชาดก 
ว่าด้วยวิธีให้แมวตาย 

[๑๓๗] แมวตัวที่ ๑ ได้หนูหรือเนื้อในที่ใด แมวตัวที่ ๒ ที่ ๓ และ ที่ ๔ ก็ 
เกิดขึ้นในที่นั้น แมวเหล่านั้นได้พากันเอาอกฟาดปล่องแล้วผลึกนี้แล้ว 


ถึงความสินชีวิตทั้งหมด. 
จบ พัพพุชาดกที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 45 
๘. โคธชาดก 
ว่าด้วยฤาษีหลอกกินเหี้ย 

[๑๓๘] ดูกรท่านผู้มีปัญญาทราม ประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชฎาทั้งหลาย 
ประโยชน์อะไรแก , ท่านด้วยหนังเสือ ภายในของท่านขรุขระ ท่านย่อม 
ขัดสีแต่ภายนอก. 

จบ โคธชาดกที่ ๘. 

๙. อุภโตภัฏฐชาดก 
ว่าด้วยผู้เสียหายหมดทุกอย่าง 

[๑๓๙] ตาของท่านก็แตก ผ้าของท่านก็หาย ภรรยาของท่านก็ทะเลาะกับหญิง 
เพื่อนบ้าน ท่านมีการงานเสีย ๒ ทาง คือ ทั้งทางนํ้าและทางบก. 

จบ อุภโตภัฏฐชาดกที่ ๙. 

๑๐. กากชาดก 
ว่าด้วยกาไม่มีมันเหลว 

[๑๔๐] ขึ้นชื่อว่ากาทั้งหลาย มีใจหวาดเสียวอยู่เป็นนิตย์ เป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ 
ทั้งปวง เพราะฉะนั้น กาทั้งหลายผู้เป็นญาติของเราจึงไม , มีมันเหลว. 

จบ กากชาดกที่ ๑๐. 

จบ อสัมปทานวรรคที่ ๑๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 46 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อสัมปทานชาดก ๒. ปีญจภีรุกชาดก 

๓. ฆตาสนชาดก ๔. ฌานใสธนชาดก 

๕. ขันทาภชาดก ๖. สุวรรณหังสชาดก 

๗. พัพพุชาดก ๘. โคธชาดก 
๙. อุภโตภัฏฐชาดก ๑๐. กากชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 47 
๑๕. กกัณฏกวรรค 
๑. โคธชาดก 
คบคนชั่วไม่มีความสุข 

[๑๔๑] ผู้คบคนชั่ว ย่อมไม , ได้ความสุขโดยส่วนเดียว เขาย่อมทำตนให้ถึง 
ความพินาศ เหมือนตระกูลเหี้ย ไม , ได้ความสุขจากกิ้งก่า ฉะนั้น. 

จบ โคธชาดกที่ ๑. 

๒. สิคาลชาดก 
ว่าด้วยทำอุบายนอนตาย 

[๑๔๒] เหตุที่ท่านทำเป็นเหมือนนอนตายนี้รู้ได้ยากอยู่ เพราะว่า เมื่อเราคาบ 
ปลายไม้ฆ้อนฉุดไป ไม้ฆ้อนก็ไม , หลุดจากมือของท่าน. 

จบ สิคาลชาดกที่ ๒. 

๓. วิโรจนชาดก 
ว่าด้วยผู้ถูกเยาะเย้ย 

[๑๔๓] มันสมองของท่านไหลออกแล้ว กระหม่อมของท่านก็ถูกทำลายแล้ว 
ซี่โครงของท่านหักพังไปสิ้นแล้ว วันนี้ท่านย่อมรุ่งเรืองแม้. 

จบ ริโรจนชาดกที่ ๓. 

๔. นังคุฏฐชาดก 
ว่าด้วยบูชาไฟด้วยหางวัว 

[๑๔๔] ดูกรไฟผู้ชาติชั่ว หางวัวสำหรับที่ข้าพเจ้าจะบูชาท่านนี้มีมาก วันนี้เนื้อวัว 
ไม่มีจะบูชาท่านผู้ไม , สมควรแก่เนื้อวัว ท่านจงรับแต่หางวัวเถิด. 

จบ นังคุฏฐชาดกที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 48 

๕. ราธชาดก 

ว่าด้วยพูดเพ้อเจ้อเพราะความเขลา 

[๑๔๕] ดูกรราธะ ท่านไม , รู้จักคนทั้งหลายที่ยังไม่มาในเวลาปฐมยาม ท่านพูด 
เพ้อเจ้อไปตามความโง่เขลา นางพราหมณีผู้โกสิยโคตรเป็นหญิงไม่ดี 
หมดความรักใคร่ในบิดาของท่าน. 

จบ ราธชาดกที่ ๕. 

๖. กากชาดก 
ว่าด้วยกาวิดนํ้าด้วยปาก 

[๑๔๖] เออก็คางของเราเมื่อยล้าแล้ว และปากของเราก็ซูบซีด เราพากันเลิก 
เถอะ อย่าวิดเลย เพราะมหาสมุทรก็ยังเต็มอยู่ตามเดิม. 

จบ กากชาดกที่ ๖. 

๗. บุปผรัตตชาดก 

เป็นทุกข์เพราะภรรยาไม , ได้ผ้าย้อมดอกคำ 

[๑๔๗] ความทุกข์เพราะถูกเสียบหลาวนี้ก็ดี ความทุกข์ที่ถูกกาจิกเราก็ดี ก็ไม่ 
เป็นความทุกข์ของเรา ความทุกข์ที่ว่าภรรยาของเราจะไม , ได้นุ่งห่มผ้าย้อม 
ดอกคำเที่ยวเล่นมหรสพในเดือน ๑๒ นี้เป็นทุกข์ของเรา. 

จบ บุปผรัตตชาดกที่ ๗. 

๘. สิคาลชาดก 
ว่าด้วยสุนัขเข้าอยู่ในท้องช้าง 

[๑๔๘] เราจะไม่เข้าไปสู่ท้องช้างบ่อยๆ อีกต่อไปแล้ว เพราะในเวลาที่เข้าไป 
อยู่ในท้องช้าง เราถูกภัยคุกคามแล้ว. 

จบ สิคาลชาดกที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 49 

๙. เอกปัณณชาดก 

ว่าด้วยต้นไม้ใบเดียว 

[๑๔๙] ต้นไม้นี้มีเพียงใบเดียว จากพื้นสูงไม่เกิน ๔ นิ้ว ยังมีรสเช่นกับยาพิษ 
ต้นไม้นี้เติบโตขึ้นจักขมสักเพียงไหน? 

จบ เอกปัฌณชาดกที่ ๙. 

๑๐. สัญชีวชาดก 

ว่าด้วยโทษที่ยกย่องอสัตบุรุษ 

[๑๕๐] ผู้ใดยกย่องอสัตบุรุษ และคบหาอสัตบุรุษ อสัตบุรุษย่อมทำผู้นั้นแหละ 
ให้เป็นอาหาร เหมือนเสือโคร่งที่ตายแล้ว สัญชีวมาณพร่ายมนต์ให้กลับ 
พื้นขึ้นมา ทำสัญชีวมาณพให้เป็นเหยื่อ ฉะนั้น. 

จบ สัญชี'วชาดกที่ ๑๐. 

จบ กกัณฏกวรรคที่ ๑๕. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. โคธชาดก ๒. สิคาลชาดก 

๓.วิ โรจนชาดก ๔.นังคุฏฐชาดก 

๕. ราธชาดก ๖. กากชาดก 

๗. บุปผรัตตชาดก ๘. สิคาลชาดก 

๙. เอกปัฌณชาดก ๑๐. สัญชีวชาดก. 



พระ 

สุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 50 

รวมวรรคที่มีในเอกกนิบาตนี้ คือ 

๑. อปัณณกวรรค 

๒. สีลวรรค 

๓. กุรุงควรรก 

๔. กุลาวกวรรค 

๕. อัตถกามวรรค 

๖. อาสิงสวรรค 

๗. อิตถีวรรค 

๘. วรุณวรรค 

๙. อปายิมหวรรค 

๑๐. ลิตตวรรค 

๑๑. ปโรสตวรรค 

๑๒. หังสิวรรค 

๑๓. กุสนาฬิวรรค 

๑๔. อสัมปทานวรรค 

๑๕. กกัณฏกวรรค. 


จบ เอกกนิบาตชาดก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 51 

ทุกนิบาตชาดก 
๑. ทัฬหวรรค 
๑. ราโชวาทชาดก 
ว่าด้วยวิธีชนะ 

[๑๕๑] พระเจ้าพลลิกราชทรงแข็งต , อผู้ที่แข็ง ทรงชำนะคนอ่อนด้วยความอ่อน 
ทรงชำนะคนดีด้วยความดี ทรงชำนะคนไม่ดีด้วยความไม่ดี พระราชา 
พระองค์นี้เป็นเช่นนี้ดูกรนายสารถี ท่านจงหลีกทางถวายพระราชาของ 
เราเถิด. 

[๑๕๒] พระเจ้าพาราณสีทรงชำนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ ทรงชำนะคน 
ไม่ดีด้วยความดี ทรงชำนะคนตระหนี่ด้วยการให้ ทรงชำนะคนพูดเหลาะ 
แหละด้วยคำสัตย์ พระราชาพระองค์นี้ เป็นเช่นนี้ ดูกรนายสารถี 
ท่านจงหลีกทางถวายพระราชาของเราเถิด. 

จบ ราโชวาทชาดกที่ ๑. 

๒. สิคาลชาดก 
ว่าด้วยการท่าโดยไม , พิจารณา 

[๑๕๓] การงานเหล่านั้น ย่อมเผาบุคคลผู้มีการงานอันไม , ได้พิจารณาแล้วรีบร้อน 
จะท่าให้สำเร็จ เหมือนกับของร้อนที่บุคคลไม่พิจารณาก่อนแล้ว ใส่เข้า 
ไปในปาก ฉะนั้น. 

[๑๕๔] อนึ่ง ราชสีห์ได้แผดสีหนาทที่ภูเขาเงิน สุนัขจิ้งจอกอยู่ในภูเขาเงิน 
ได้พิงราชสีห์แผดเสียงก็กลัวตาย หวาดกลัว หัวใจแตกตาย. 


จบ สิคาลชาดกที ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 52 
๓. สูกรชาดก 

ว่าด้วยหมูท้าราชสีห์ 

[๑๕๕] ดูกรสหาย เราก็มี ๔ เท้า แม้'ท่านก็มี ๔ เท้า จงกลับมาสู;กันก่อนเถิด 
สหาย ท่านกลัวหรือ จึงหนีไป? 

[๑๕๖] ดูกรหมู ท่านเป็นสัตว์สกปรก มีขนเหม็นเน่า มีกลิ่นเหม็นฟ้งไป 
ลูกรสหาย ถ้าท่านประสงค์จะสู;รบกับเรา เราก็จะให้ชัยชนะแก่ท่าน. 

จบ สูกรชาดกที่ ๓. 

๔. อุรคชาดก 
ว่าด้วยงูผู้มีคุณธรรมสูง 

[๑๕๗] ในที่นี้พระยานาคประเสริฐกว่างูทั้งหลาย พระยานาคต้องการจะพ้น 
ไปจากสำนักของข้าพเจ้าแปลงเพศเป็นดุจท่อนแก้วมณี เข้าไปอยู่ภายใน 
ผ้าเปลือกไม้นี้ข้าพเจ้าเคารพยำเกรงเพศของพระคุณเจ้า ซึ่งเป็นเพศ 
ประเสริฐนัก แม้จะหิวก็ไม , อาจจะจับนาค ซึ่งเข้าไปอยู่ภายในผ้าเปลือก 
ไม้นั้นออกมากินได้. 

[๑๕๘] ท่านนั้น เคารพยำเกรงผู้มีเพศประเสริฐ แม้จะหิวก็ไม , อาจจะจับนาคซึ่ง 
เข้าไปอยู่ภายในผ้าเปลือกไม้นั้นออกมากินได้ ขอท่านนั้น จงเป็นผู้อัน 
พรหมคุ้มครอง ดำรงชีพอยู่สิ้นกาลนานเถิด อนึ่ง ขอภักษาหารอัน 
เป็นทิพย์จงปรากฏแก่ท่านเถิด. 

จบ อุรคชาดกที่ ๓. 

๕. ภัคคชาดก 
ว่าด้วยอายุ 

[๑๕๙] ข้าแต่ท่านบิดาขอท่านจงเป็นอยู่๑๒๐ ปี ขอปีศาจจงอย่ากินฉันเลย 
ท่านจงเป็นอยู่๑๒๐ปีเถิด. 

[๑๖๐] แม้ท่านก็จงเป็นอยู่ ๑๒๐ ปี พวกปีศาจจงกินยาพิษ ท่านจงเป็นอยู่ 
๑๒๐ ป. 

จบ ภัคคชาดกที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 53 
๖. อลีนจิตตชาดก 
ว่าด้วยกัลยาณมิตร 

[๑๖๑] เสนาหมู , ใหญ่อาศัยเจ้าอลีนชิต มีใจรื่นเริง ได้ขับเป็นพระเจ้าโกศล 
ผู้ไม่ทรงอิ่มพระทัยด้วยราชสมบัติของพระองค์ ฉันใด. 

[๑๖๒] ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยกัลยาณมิตรเป็นที่พึ่งอาศัย ปรารภความเพียร เจริญ 
กุศลธรรม เพื่อบรรลุนิพพานอันเกษมจากโยคะ พึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้น 
ไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงโดยลำดับ ก็ฉันนั้น. 

จบ อลีนชิตตชาดกที่ ๖. 

๗. คุณชาดก 
ว่าด้วยมิตรธรรม 

[๑๖๓] ผู้เป็นใหญ่ย่อมขับไล่ผู้น้อยได้ตามความต้องการของตน นี่เป็นธรรมดา 
ของผู้มีกำลัง นางมฤคีผู้มีฟ้นคมแหลมของท่าน ได้คุกคามบุตรและภรรยา 
ของเรา ขอท่านจงทราบเถิด ภัยเกิดแต่ที่พึ่งแล้ว. 

[๑๖๔] ถ้าผู้ใด เป็นมิตรแม้จะมีกำลังน้อย แต่ตั้งอยู่ในมิตรธรรม ผู้นั้นชื่อว่า 
เป็นญาติ เป็นเผ่าพันธุ เป็นมิตร และเป็นสหายของเรา แน่ะนางมฤคี 
ท่านอย่าดูหมิ่นสหายของเราอีกนะ เพราะว่า สุนัขจิ้งจอกตัวนี้ให้ชีวิต 
เราไว้. 

จบ คุณชาดกที่ ๗. 

๘. สุหนุชาดก 

ว่าด้วยการเปรียบเทียบม้า ๒ ม้า 

[๑๖๕] การที่ม้าโกงสุหนุกระทำความรักกับม้าโสณะนี้ ย่อมมีด้วยปกติที่ไม่ 
เสมอกันก็หามิได้ ม้าโสณะ เป็นเช่นใด แม้ม้าสุหนุก็เป็นเช่นนั้น 
ม้าโสณะมีความประพฤติเช่นใด ม้าสุหนุก็มีความประพฤติเช่นนั้น. 

[๑๖๖] ม้าทั้งสองนั้น ย่อมเสมอกันด้วยการวิ่งไปด้วยความคะนอง และ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 54 

ด้วยกัดเชือกที่ล่ามอยู่เป็นนิจ ความชั่วย่อมสมกับความชั่ว ความไม่ดี 
ย่อมสมกับความไม่ดี. 

จบ สุหนุชาดกที่ ๘. 

๙. โมรชาดก 

ว่าด้วยนกยูงเจริญพระปริตต์ 

[๑๖๗] พระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลก เป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอก 
กำลังอุทัยขึ้นมาทอแสงอร่ามสว่างไปทั่วปฐพี เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าขอ 
นอบน้อมพระอาทิตย์นั้น ซึ่งทอแสงอร่ามสว่างไปทั่วปฐพี ข้าพเจ้าอัน 
ท่านช่วยคุ้มกันแล้วในวันนี้พึงอยู่เป็นสุขตลอดวัน พราหมณ์เหล่าใด 
ผู้ถึงส่งแห่งเวทในธรรมทั้งปวง ขอพรามหฟ้เหล่านั้น จงรับความนอบ 
น้อมของข้าพเจ้า และขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าขอนอบน้อม 
แด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณ ข้าพเจ้า 
ขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด , วิมุตติธรรม 
ของท่านผู้หลุดพ้นแล้ว นกยูงนั้น เจริญพระปริตต์นั้แล้ว'จึงเที่ยวไปแสวง 
หาอาหาร. 

[๑๖๘] พระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลก เป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอก 
ส่องแสงสว่างไปทั่วปฐพีแล้วอัสดงคตไป เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าขอ 
นอบน้อมพระอาทิตย์นั้น ซึ่งส่องสว่างไปทั่วปฐพี ข้าพเจ้าอันท่านช่วย 
คุ้มครองแล้วในวันนี้พึงอยู่เป็นสุขตลอดคืน พราหมณ์เหล่าใด ผู้ถึง 
ส่งแห่งเวทในธรรมทั้งปวง ขอพราหมณ์เหล่านั้น จงรับความนอบน้อม 
ของข้าพเจ้า และขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ 
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณ ข้าพเจ้าขอ 
นอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรมของ 
ท่านผู้หลุดพ้นแล้ว นกยูงนั้นเจริญพระปริตต์นั้แล้ว , จึงสำเร็จการอยู่. 

จบ โมรชาดกที่ ๙. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 55 

๑๐. วินีลกชาดก 

ว่าด้วยการเลือกทำเลผิด 

[๑๖๙] หงส์ ๒ ตัว พาเราผู้ชื่อว่าวินึลกะไป ฉันใด ม้าอาชาไนยก็พาพระเจ้า 
วิเทหราชผู้ครองเมืองมิถิลาให้เสด็จไป ฉันนั้นเหมือนกัน. 

[๑๗๐] แน่ะเจ้ารินีลกะ เจ้ามาคบ มาเสพ ภูเขาอันมิใช่ภูมิภาคทำเลของเจ้า 
เจ้าจงไปเสพอาศัยสถานที่ใกล้บ้านเถิด นั่นเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าและ 
มารดาของเจ้า. 

จบ วินีลกชาดกที่ ๑๐. 

จบ ทัฬหวรรคที่ ๑. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ 
๑. ราโชวาทชาดก ๒. สิคาลชาดก 
๓. สูกรชาดก ๔. อุรคชาดก 
๕.ภัคคชาดก ๖.อลีนจิตตชาดก 
๗. คุณชาดก ๘. สุหนุชาดก 

๙. โมรชาดก ๑๐. วินีลกชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 56 
๒. สันถวรรค 
๑. อินทสมานโคตตชาดก 
ว่าด้วยการสมาคมกับสัตบุรุษ 

[๑๗๑] บุคคลไม่พึงทำความสนิทสนมกับบุรุษชั่วช้า ท่านผู้เป็นอริยะ เปร ะโยชน์ 
อยู่ ไม่พึงทำความสนิทสนมกับอนารยชน เพราะอนารยชนนั้น แม้อยู่ 
ร่วมกันเป็นเวลานาน ก็ย่อมทำบาปกรรม ดุจช้างผู้ทำลายล้างดาบสชื่อ 
อินทสมานโคตร ฉะนั้น. 

[๑๗๒] บุคคลพึงรู้บุคคลใดว่า ผู้นี้เช่นเดียวกับเรา โดยศีล ปัญญา และสุตะ 
พึงทำไมตรีกับบุคคลนั้นนั่นแล เพราะการสมาคมกับสัตบุรุษนำมาซึ่ง 
ความสุขแท้. 

จบ อินทสมานโคตตชาดกที่ ๑. 

๒. สันถวชาดก 
ว่าด้วยความสนิทสนม 

[๑๗๓] สิ่งอื่นที่จะชั่วช้ายิ่งขึ้นไปกว่าความสนิทสนมเป็นไม่มี ความสนิทสนม 
กับบุรุษเลวทราม เป็นความชั่วช้า เพราะไฟนี้เราให้อิ่มหนำแล้วด้วย 
สัปปิและ 1 ข้าวปายาส ยังไหม้บรรณศาลาที่เราทำได้ยากให้พินาศ. 

[๑๗๔] สิ่งอื่นที่จะประเสริฐยิ่งไปกว่าความสนิทสนมเป็นไม่มี ความสนิทสนม 
กับสัตบุรุษ เป็นความประเสริฐ สามามฤศีเลียปากราชสีห์ เสือโคร่ง 
และเสือเหลืองได้ ก็เพราะความรักใคร่สนิทสนมกัน. 

จบ สันถวชาดกที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 57 

๓. สุสีมชาดก 
ว่าด้วยพระเจ้าสุสีมะ 

[๑๗๕] ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าสุสีมะ ช้างประมาณ ๑๐๐ เชือกเศษนี้ 
ประดับด้วยข่ายทอง เป็นของพระองค์ พระองค์ทรงระลึกถึงการกระทำ 
แห่งพระบิดา และพระอัยยกาของพระองค์อยู่เนืองๆ ตรัสว่า เราจะให้ 
ช้างเหล่านั้นแก , พราหมณ์เหล่าอื่น ดังนี้เป็นความจริงหรือ พระเจ้าข้า? 

[๑๗๖] ดูกรพ่อมาณพ ช้างประมาณ ๑๐๐ เชือกเศษนี้ประดับด้วยข่ายทอง ซึ่ง 
เป็นของเรา เราระลึกถึงการกระทำแห่งพระบิดา และพระอัยยกาอยู่ 
เนืองๆ พูดว่า เราจะให้ช้างเหล่านั้นแก่พราหมณ์เหล่าอื่น ดังนี้เป็น 
ความจริง. 

จบ สุสีมชาดกที่ ๓. 

๔. คิชฌชาดก 
ว่าด้วยสายตาแร้ง 

[๑๗๗] เออก็ (เขากล่าวกันว่า) แร้งย่อมเห็นซากศพทั้งหลายได้ถึงร้อยโยชน์ 
เหตุไร ท่านมาถึงข่ายและบ่วงจึงไม , รู้เล่า? 

[๑๗๘] ความเสื่อมจะมีในเวลาใด สัตว์ใกล้จะสิ้นชีวิตในเวลาใด ในเวลานั้น 
ถึงจะมาใกล้ข่าย และบ่วงก็รู้ไม , ได้ ฯ 
จบ คิชฌชาดกที่ ๔. 

๕. นกุลชาดก 
ว่าด้วยอย่าวางใจมิตร 

[๑๗๙] ดูกรพังพอน ท่านได้ทำมิตรภาพกับงูผู้เป็นศัตรูแล้ว ไฉนจึงยังนอน 
แยกเขี้ยวอยู่อีกเล่า ภัยที่ไหนจะมาถึงแก่ท่านอีก? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 58 

[๑๘๐] บุคคลพึงระแวงในศัตรูไว้ แม้ในมิตรก็ไม่ควรวางใจ ภัยเกิดขึ้นแล้ว 
จากมิตร ย่อมตัดมูลรากทั้งหลายเสีย. 

จบ นกุลชาดกที่ ๕. 

๖. อุปสาฬหกชาดก 
ว่าด้วยคุณธรรมที่ไม่ตายไปจากโลก 

[๑๘๑] พราหมณ์ชื่อว่าอุปสาฬหกทั้งหลาย ถูกญาติทั้งหลายเผาเสียในประเทศนี้ 
ประมาณหมื่นสี่พันชาติแล้ว สถานที่อันใครๆ ไม่เคยตายแล้ว ย่อม 
ไม่มีในโลก. 

[๑๘๒] สัจจะ ๑ ธรรม ๑ อหิงสา ๑ สัญญมะ ๑ ทมะ ๑ มีอยู่ในบุคคลใด 
พระอริยะทั้งหลายย่อมคบหาบุคคลนั้น คุณชาตินี้แลชื่อว่า ไม , ตายในโลก. 

จบ อุปสาฬหกชาดกที่ ๖. 

๗. สมิทธิชาดก 
ว่าด้วยการไม , รู้เวลาตาย 

[๑๘๓] ดูกรภิกษุ ท่านยังไม , ทันได้บริโภคกามเลย มาเที่ยวภิกษาเสีย ท่าน 
จะบริโภคกามเสียก่อนแล้วจึงเที่ยวภิกษาไม่ดีหรือ ดูกรภิกษุ ท่านจง 
บริโภคกามเสียก่อนแล้วจึงเที่ยวภิกษาเถิด เวลาบริโภคกามอย่าล่วงเลย 
ท่านไปเสียเลย. 

[๑๘๔] เรารู้เวลาตายไม , ได้โดยแท้ เวลาตายยังปกปิดอยู่ หาปรากฏไม่ เพราะ 
เหตุนั้น เราจึงไม่บริโภคกามแล้วเที่ยวภิกษา เวลากระทำสมฌธรรมอย่า 
ล่วงเลยเราไปเสีย. 


จบ สมิทธิชาดกที ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 59 

๘. สกุณัคฆิชาดก 
ว่าด้วยเหยี่ยวนกเขา 

[๑๘๕] เหยี่ยวนกเขาบินโผลงด้วยกำลัง หมายใจว่า จะเฉี่ยวเอานกมูลไถ ซึ่ง 
จับอยู่ที่ชายดงเพื่อหาเหยื่อ โดยฉับพลัน เพราะเหตุนั้น จึงถึงความตาย. 

[๑๘๖] เรานั้น เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอุบาย ยินดีแล้วในโคจรอันเนื่องมาแต่บิดา 
เห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของตน จึงหลีกพ้นไปจากศัตรู ย่อมเบิกบานใจ. 

จบ สกุณัคฆิชาดกที่ ๘. 

๙. อรกชาดก 
ว่าด้วยการแผ่เมตตา 

[๑๘๗] ผู้ใดแล ย่อมอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งปวง ด้วยจิตเมตตาหาประมาณ 
มิได้ ทั้งเบื้องบน เบื้องตํ่า และเบื้องขวาง โดยประการทั้งปวง. 

[๑๘๘] จิตเกื้อกูลหาประมาณมิได้ เป็นจิตบริบูรณ์อัน ผู้นั้นอบรมดีแล้ว 
กรรมใด ที่เขาทำแล้วพอประมาณ กรรมนั้น ชักไม , เหลืออยู่ในจิตนั้น. 

จบ อรกชาดกที่ ๙. 

๑๐. กกัณฏกชาดก 
ว่าด้วยกิ้งก่าได้ทรัพย์ 

[๑๘๙] กิ้งก่าบนปลายเสาระเนียดนี้ ย่อมไม , อ่อนน้อมเหมือนเมื่อวันก่อน ดูกร 
มโหสถ ท่านจงรู้ว่า กิ้งก่ากระด้างเพราะเหตุไร? 

[๑๙๐] กิ้งก่ามันได้ทรัพย์กึ่งมาสกซึ่งมันไม่เคยได้ จึงได้ลูหมิ่นพระเจ้าวิเทหราช 
ผู้'ครองเมืองมิถิลา. 

จบ กกัณฏกชาดกที่ ๑๐. 

จบ สันถวรรคที่ ๒. 



พร 

ะสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 60 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. อินทสมานโคตตชาดก ๒. สันถวชาดก 

๓. สุสีมชาดก 

๔. คิชฌชาดก 

๕. นกุลชาดก 

๖. อุปสาฬหกชาดก 

๗. สมิทธิชาดก 

๘. สกุณัคฆิชาดก 

๙. อรกชาดก 

๑๐. กกัณฏกชาดก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 61 

๓. กัลยาณธรรมวรรค 
๑. กัลยาณธรรมชาดก 
ผู้มีกัลยาณธรรม 

[๑๙๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชน กาลใด บุคคลได้ธรรมสมยาในโลกว่า 
ผู้มีกัลยาณธรรม กาลนั้น นรชนผู้มีปัญญา ไม่พึงทำตนให้เสื่อมจาก 
สมยานั้นเสีย สัตบุรุษทั้งหลายย่อมถือไว้ซึ่งธุระด้วยหิริและโอตตัปปะ. 

[๑๙๒] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชน สมยาว่า ผู้มีกัลยาณธรรมในโลกนี้ 
มาถึงข้าพระพุทธเจ้าแล้วในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นสมยาอัน 
นั้น จึงได้บวชเสียในคราวนี้ความพอใจในการบริโภคกามในโลกนี้ 
มิได้มีแก่ข้าพระพุทธเจ้าเลย. 

จบ กัลยาณธรรมชาดกที่ ๑. 

๒. ทัททรชาดก 
ราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอก 

[๑๙๓] ข้าแต่คุณพ่อผู้ครอบงำมฤคชาติทั้งหลาย ใครหนอมีเสียงใหญ่โตจริง 
ย่อมทำทัททรบรรพตให้บรรลือสนั่นยิ่งนัก ราชสีห์ทั้งหลาย ย่อมไม , อาจ 
บันลือโต้ตอบมันได้ นั่นเรียกว่า สัตว์อะไร? 

[๑๙๔] ลูกเอ๋ย นั่นคือสุนัขจิ้งจอก เป็นสัตว์เลวทรามตํ่าช้ากว่ามฤคชาติทั้งหลาย 
มันหอนอยู่ ราชสีห์ทั้งหลายรังเกียจชาติของมัน จึงได้พากันนิ่งเฉยเสีย. 

จบ ทัททรชาดกที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 62 

๓. มักกฏชาดก 
ว่าด้วยลิง 

[๑๙๕] คุณพ่อครับ มาณพนั่นมายืนพิงต้นตาลอยู่ อนึ่ง เรือนของเรานี้ก็มีอยู่ 
ถ้ากระไร เราจะให้เรือนแก่มาณพนั้น. 

[๑๙๖] ลูกเอ๋ย เจ้าอย่าเรียกมันมาเลย มันเข้ามาแล้ว จะพึงประทุษร้ายเรือน 
ของเรา หน้าของพราหมณ์ผู้มีศีลบริสุทธ หาเป็นเช่นนี้ไม่. 

จบ มักกฏชาดกที่ ๓. 

๔. ทุพภิยมักกฏชาดก 

ว่าด้วยการคบคนชั่ว 

[๑๙๗] เราได้ให้นี้าเป็นอันมากแก่เจ้า ผู้ลูกความร้อนแผดเผา หิวกระหายอยู่ 
บัดนี้ เจ้าได้ดื่มนี้าแล้ว ยังหลอกล้อเปล่งเสียงว่า กิกิ อยู่ได้ การคบหา 
กับคนชั่ว ไม่ประเสริฐเลย. 

[๑๙๘] ท่านได้ยิน หรือได้เห็นมาบ้างหรือว่า ลิงตัวไหนชื่อว่า เป็นสัตว์มีศีล 
เราจะถ่ายอุจจาระรดศีรษะท่านเดี๋ยวนี้แล้วจึงจะไป นี่เป็นธรรมดาของ 
พวกเรา. 

จบ ทุพภิยมักกฏชาดกที่ ๔. 

๕. อาทิจจุปัฏฐานชาดก 

ว่าด้วยลิงไหว้พระอาทิตย์ 

[๑๙๙] ได้ยินว่า ในบรรดาสัตว์ทั้งปวง สัตว์ผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลมีอยู่ ท่านจง 
ดูลิงผู้ลามก ยืนไหว้พระอาทิตย์อยู่เถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 63 

[๒๐๐] ท่านทั้งหลาย ไม , รู้จักปกติของมัน เพราะเหตุไม่รู้จึงได้พากันสรรเสริญ 
ลิงตัวนี้มันเผาโรงไฟเสีย และทุบต่อยคณโฑนี้าเสียสองใบ. 

จบ อาทิจจุปัฏฐานชาดกที่ ๕. 

๖. กฬายมุฏฐิ'ชาดก 

ว่าด้วยโลภมาก 

[๒๐๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชน ลิงผู้เที่ยวหาอาหารตามกิ่งไม้นี้ โง่ 
เขลายิ่งนัก ปัญญาของมันก็ไม่มี มันสาดถั่วทั้งกำเสียหมดสิ้น แล้ว 
เที่ยวค้นหาถั่วเมล็ดเดียวที่ตกลงยังพื้นดิน. 

[๒๐๒] ข้าแต่พระราชา พวกเราก็ดี ชนเหล่าอื่นที่'โลภชัดก็ดี จะต้องละทิ้ง 
ของมากเพราะของน้อย เปรียบเหมือนวานรเสื่อมจากถั่วทั้งหมด เพราะ 
ถั่วเมล็ดเดียว ฉะนั้น. 

๗. ดินทุกชาดก 
ว่าด้วยอุบาย 

[๒๐๓] มนุษย์ทั้งหลายมีมือถือแล่งธนู ถือดาบอันคมแล้ว พากันมาแวดล้อม 
พวกเราไว้โดยรอบ ด้วยอุบายอย่างไร พวกเราจึงจะรอดพ้นไปได้. 

[๒๐๔] ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง จะพึงเกิดมีแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีกิจมาก 
เป็นแน่ ยังมีเวลาพอที่จะเก็บเอาผลไม้มากินได้ ท่านทั้งหลาย จง 
พากันกินผลมะพลับเถิด. 

จบ ดินทุกชาดกที่ ๗. 

๘. กัจฉปชาดก 
ว่าด้วยเต่า 

[๒๐๕] เราเกิดที่นึ่ เติบโตที่นี่ เพราะเหตุนี้เราจึงได้อาศัยอยู่ที่เปือกตม 
เปือกตมกลับทับถมเราให้ทุรพล ดูกรท่านภัคควะ เพราะเหตุนั้น 
ข้าพเจ้าจะขอกล่าวกะท่าน ขอท่านจงฟ้งกำของข้าพเจ้าเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 64 

[๒๐๖] บุคคลได้รับความสุขในที่ใด จะเป็นในบ้าน หรือในป่าก็ตาม ที่นั้นเป็น 
ที่เกิด เป็นที่เติบโตของบุรุษผู้รู้จักเหตุผล บุคคลพึงเป็นอยู่ได้ในที่ใด 
ก็พึงไปที่นั้น ไม่พึงให้ที่อยู่ฆ่าตนเสีย. 

จบ กัจฉปชาดกที่ ๘. 

๙. สตธรรมชาดก 
ว่าด้วยสตธรรมมาณพ 

[๒๐๗] อาหารที่เราบริโภค น้อยด้วย เป็นเดนด้วย อนึ่ง เขาให้แก , เราโดย 
ยากเย็นเต็มที เราเป็นชาติพราหมณ์บริสุทธ เพราะเหตุนั้น อาหารที่ 
เราบริโภคเข้าไปแล้วจึงกลับออกมาอีก. 

[๒๐๘] ภิกษุใด ละทิ้งธรรมเสีย หาเลี้ยงชีพโดยไม่ชอบธรรม ภิกษุนั้น ก็ย่อม 
ไม่เพลินด้วยลาภ แบ้ที่ได้มาแล้ว เปรียบเหมือนสตธรรมมาณพ ฉะนั้น. 

จบ สตธรรมชาดกที่ ๙. 

๑๐. ทุทททชาดก 
ว่าด้วยคติของคนดีคนชั่ว 

[๒๐๙] เมื่อสัตบุรุษทิ้งหลาย ให้สิ่งของที่ให้ยาก ทำกรรมที่ทำได้ยาก อสัตบุรุษ 
ทิ้งหลาย ย่อมทำตามไม , ได้ ธรรมของสัตบุรุษรู้ได้ยาก. 

[๒๑๐] เพราะเหตุนั้น คติจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงต่างกัน 
อสัตบุรุษย่อมไปสู่นรก สัตบุรุษย่อมมีสวรรค์เป็นที่ไป ณ เบื้องหน้า. 

จบ ทุทททชาดกที่ ๑๐. 

จบ กัลยาณธรรมวรรค ที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 65 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. กัลยาณธรรมชาดก ๒.ทัททรชาดก 
๓. มักกฏชาดก ๔.ทุพภิยมักกฏชาดก 

๕. อาทิจจุปัฏฐานชาดก ๖.กฬายมุฏฐิชาดก 
๗. ตินทุกชาดก ๘. กัจฉปชาดก 

๙. สตธรรมชาดก ๑๐. ทุทททชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 66 
๔. อสทิสวรรค 
๑. อสทิสชาดก 
ว่าด้วยอสทิสกุมาร 

[๒๑๑] เจ้าชายพระนามว่าอสทิสกุมาร เป็นนักธนู มีกำลังมาก ยิงธนูให้ไป 
ตกในที่ไกลๆ ได้ยิงไม่ค่อยพลาด สามารถทำลายของกองใหญ่ๆ ได้. 

[๒๑๒] พระองค์ทรงทำการรบให้ข้าศึกทั้งปวงหนีไป แต่มิได้เบียดเบียนใครๆ 
เลย ทรงทำพระกนึฏฐภาดาให้มีความสวัสดีแล้ว ก็เข้าถึงความสำรวม. 

จบ อสทิสชาดกที่ ๑. 

๒. สังคามาวจรชาดก 
ว่าด้วยช้างเข้าสงคราม 

[๒๑๓] ดูกรกุญชร ท่านปรากฏว่า เป็นผู้เคยเข้าสู่สงคราม มีความแกล้วกล้า 
มีกำลังมาก เข้ามาใกล้เขื่อนประตูแล้ว เหตุไรจึงถอยกลับเสียเล่า? 

[๒๑๔] ดูกรกุญชร ท่านจงหักล้างลิ่มกลอน ถอนเสาระเนียด และทำลาย 
เขื่อนทั้งหลายแล้ว เข้าประตูให้ได้โดยเร็วเถิด. 

จบ สังคามาวจรชาดกที่ ๒. 

๓. วาโลทกชาดก 
ว่าด้วยนาหาง 

[๒๑๕] (พระราชาตรัสถามว่า) ความเมาย่อมเกิดแก , ลาทั้งหลาย เพราะดื่มกิน 
นาหาง มีรสห้อย เป็นนาเลว แต่ความเมาย่อมไม่เกิดแก่ม้าสินธพ 
เพราะดื่มกินทั้ามีรสอร่อย ประณีต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 67 

[๒๑๖] (พระโพธิสัตว์กราบทูลว่า) ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชน สัตว์ผู้มี 
ชาติอันเลวทราม ดื่มกินนํ้ามีรสน้อย อันรสนั้นถูกต้องแล้ว ย่อมเมา 
ส่วนสัตว์ผู้มีปกติทำธุระให้สำเร็จไต้ เกิดในตระกูลสูง ดื่มกินรสอันเลิศ 
แล้ว ก็ไม่เมา. 

จบ วาโลทกชาดกที่ ๓. 

๔. คิริ'หัตตชาดก 
ว่าด้วยการเอาอย่าง 

[๒๑๗] (พระโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาว่า) ม้าชื่อปัณฑวะของพระเจ้าสามะ 
ถูกนายควาญม้าชื่อคิริทัตต์ประทุษร้าย จึงละปกติเติมของตน ศึกษา 
เอาอย่างนายควาญม้านั่นเอง. 

[๒๑๘] ล้าบุรุษผู้บริบูรณ์ด้วยอาการอันงดงาม สมควรแก่ม้านั้น ตบแต่งร่าง 
กายงดงาม จับจูงม้านั้นที่บังเหียนพาเวียนไปรอบๆ สนามม้าไซร้ ไม , ช้า 
เท่าไร ม้านี้ก็จะละความเป็นกระจอกเสีย ศึกษาเอาอย่างบุรุษนั้นเทียว. 

จบ คิริ , ทัตตชาดกที่ ๔. 

๕. อนภิรติชาดก 
ว่าด้วยจิตขุ่นมัว-ไม่ขุ่นมัว 

[๒๑๙] เมื่อนำขุ่นมัว ไม , ใส บุคคลย่อมไม่แลเห็นหอยกาบ หอยโข่ง กรวด 
ทราย และฝูงปลา ฉันใด เมื่อจิตขุ่นมัว บุคคลก็ย่อมไม่เห็นประโยชน์ 
ตน และประโยชน์ผู้อื่น ฉันนั้น. 

[๒๒๐] เมื่อนั้าไม่ขุ่นมัว ใสบริสุทธ บุคคลย่อมแลเห็นหอยกาบ หอยโข่ง 
กรวด ทราย และฝูงปลา ฉันใด เมื่อจิตไม่ขุ่นมัว บุคคลก็ย่อมเห็น 
ประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น ฉันนั้น. 

จบ อนภิรติชาดกที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 68 

๖. ทธิวาหนชาดก 
ว่าด้วยพระเจ้าทธิวาหนะ 

[๒๒๑] (พระเจ้าทธิวาหนะตรัสถามว่า) แต่ก่อนมา มะม่วงต้นนี้บริบูรณ์ด้วยสี 
กลิ่น และรส ได้รับการบำรุงอยู่เช่นเดิม เหตุไรจึงมีผลขื่นขมไปเล่า? 

[๒๒๒] (พระโพธิสัตว์ทูลว่า) ข้าแต่พระเจ้าทธิวาหนะ มะม่วงของพระองค์ 
มีต้นสะเดาแวดล้อมอยู่ รากต่อรากเกี่ยวพันกัน กิ่งต่อกิ่งเกี่ยวประสาน 
กัน เหตุที่อยู่ร่วมกันกับต้นสะเดาที่มีรส 1 ขม มะม่วงจึงมีผลขมไปด้วย. 

จบ ทธิวาหนชาดกที่ ๖. 

๗. จตุมัฏฐชาดก 

ผู้เลวทราม ๔ อย่าง 

[๒๒๓] ท่านทั้งสองพากันขึ้นไปบนค่าคบไม้อันสูง อยู่ในที่ลับแล้วปรึกษากัน 
เชิญท่านลงมาปรึกษากันในที่ตํ่าเถิด พระยาเนื้อจักได้ฟ้งบ้าง. 

[๒๒๔] สุบรรณกับสุบรรณเขาปรึกษากัน เทวดากับเทวดาเขาพูดกันในเรื่องนี้ 
จะมีประโยชน์อะไรแก , สุนัขจิ้งจอกเลวทราม ๔ อย่าง (สรีระ ๑ ชาติ ๑ 
เสียง ๑ คุณ ๑) เล่า แน่ะสุนัขจิ้งจอกตัวชาติชั่ว เจ้าจงเข้าไปสู่ปล่องเถิด. 

จบ จตุมัฏฐชาดกที่ ๗. 

๘. สีหโกตถุกชาดก 
ตัวเหมือนราชสีห์แต่เสียงไม , เหมือน 

[๒๒๕] ราชสีห์ตัวนั้น นิ้วก็นิ้วราชสีห์ เล็บก็เล็บราชสีห์ ยืนก็ยืนด้วยเบ้าราชสีห์ 
มีอยู่ตัวเดียวในหมู , ราชสีห์ ย่อมบรรลือด้วยเสียงอีกอย่างหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 69 

[๒๒๖] ดูกรเจ้าเป็นบุตรแห่งราชสีห์ เจ้าอย่าบรรลือเสียงอีกเลย จงมีเสียง 
เบาๆ อยู่ในป่า เขาทั้งหลายพึงรู้จักเจ้าด้วยเสียงนั่นแหละ เพราะเสียง 
ของเจ้า ไม่เหมือนกับเสียงราชสีห์ผู้เป็นบิดา. 

จบ สึหโกตถุกชาดกที่ ๘. 

๙. สึหชัมมชาดก 
ลาปลอมเป็นราชสีห์ 

[๒๒๗] นี่ไม่ใช่เสียงบรรลือของราชสีห์ ไม่ใช่เสียงบรรลือของเสือโคร่ง ไม่ 
ใช่เสียงบรรลือของเสือเหลือง ลาผู้ลามกคลุมตัวด้วยหนังราชสีห์บรร 
ลือเสียง. 

[๒๒๘] ลาเอาหนังราชสีห์คลุมตัว เที่ยวกินข้าวกล้านานมาแล้ว ร้องให้เขารู้ 
ว่า เป็นตัวลา ได้ประทุษร้ายตนเองแล้ว. 

จบ สึหจัมมชาดกที่ ๙. 

๑๐. สึลานิสังสชาดก 
ว่าด้วยอานิสงส์ศีล 

[๒๒๙] จงลูผลของศรัทธา ศีล และจาคะ นี้เถิด พระยานาคนิรมิตเพศเป็น 
เรือ พาอุบาสกผู้มีศรัทธาไป. 

[๒๓๐] บุคคลพึงสมาคมกับสัตบุรุษทั้งหลายเถิด พึงทำความสนิทสนมกับ 
สัตบุรุษทั้งหลายเถิด ด้วยว่าช่างกัลบกถึงความสวัสดีได้ ก็เพราะการ 
อยู่ร่วมกับสัตบุรุษทั้งหลาย. 

จบ สึลานึสังสชาดกที่ ๑๐. 


จบ อสทิสวรรคที ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 70 
รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 


๑. อสทิสชาดก 
๓. วาโลทกชาดก 
๕. อนภิรติชาดก 
๗. จตุมัฏฐชาดก 
๙. สีหจัมมชาดก 


๒. สังคามาวจรชาดก 
๔. คิริ , หัตตชาดก 
๖. ทธิวาหนชาดก 
๘. สีหโกตถุกชาดก 
๑๐. สีลานึสังสชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 71 
๕. รุหกวรรค 
๑. รุหกชาดก 

[๒๓๑] ดูกรพ , อรุหกะ สายธนูถึงขาดแล้วก็ยังต่อกันได้อีก ท่านจงคืนดีกันเสีย 
กับภรรยาเก่าเถิด อย่าลุอำนาจแก่ความโกรธเลย. 

[๒๓๒] เมื่อป่านยังมีอยู่ ช่างทำก็ยังมีอยู่ ข้าพระบาทจักกระทำสายอื่นใหม่ พอ 
กันทีสำหรับสายเก่า. 

จบ รุหกชาดกที่ ๑. 

๒. สิริกาฬกัณณิชาดก 
ว่าด้วยสิริกับกาฬกรรณี 

[๒๓๓] หญิงที่มีรูปงาม ทั้งมีศีลาจารวัตร บุรุษไม่พึงปรารถนาหญิงนั้น ท่านเชื่อ 
ไหม มโหสถ? 

[๒๓๔] ข้าแต่มหาราชะ ข้าพระบาทเชื่อ บุรุษคงเป็นคนตํ่าต้อย สิริกับกาฬกรรณี 
ย่อมไม่สมกันเลยไม , ว่าในกาลไหนๆ. 

จบ สิริกาฬกัณฌิชาดกที่ ๒. 

๓. จุลลปทุมชาดก 
ว่าด้วยการลงโทษหญิงชายท่าชู้กัน 

[๒๓๕] หญิงคนนี้แหละ คือหญิงคนนั้น ถึงเราก็คือบุรุษคนนั้น ไม , ใช่คนอื่น 
บุรุษคนนี้แหละที่หญิงคนนี้อ้างว่า เป็นผัวของเรามาตั้งแต่เป็นเด็ก ก็คือ 
บุรุษที่ถูกตัดมือ หาใช่คนอื่นไม่ ขึ้นชื่อว่า หญิงทั้งหลายควรฆ่าเสียให้ 
หมดเลย ความสัตย์ไม่มีในหญิงทั้งหลาย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 72 

[๒๓๖] ท่านทั้งหลายจงฆ่าบุรุษผู้ชั่วช้าลามกราวกับซากผี มักท่าชู้กับภรรยาผู้อื่น 
คนนี้เสียด้วยสาก จงตัดหู ตัดจมูก ของหญิงผู้ท่าร้ายผัวชั่วช้าลามกคนนี้ 
เสียทั้งเป็นๆ เถิด. 

จบ จุลลปทุมชาดกที่ ๓. 

๔. มฌิโจรชาดก 
ว่าด้วยพระเจ้าอธรรมิกราช 

[๒๓๗] เทวดาทั้งหลาย (ผู้ดูแลรักษาชนผู้มีศีลและคอยกีดกันคนชั่ว) ย่อมไม่มี 
อยู่ในโลกเป็นแน่ หรือเมื่อกิจเห็นปานนี้เกิดขึ้น ย่อมพากันไปค้างแรม 
เสียเป็นแน่ อนึ่ง สมณพราหมณ์ทั้งหลายอันเขาสมมติว่า เป็นผู้รักษา 
โลก ไม , มีอยู่ในโลกนี้เป็นแน่ เมื่อชนทุศีลทั้งหลายกระทำกรรมอันสาหัส 
บุคคลผู้ห้ามปรามไม่มีอยู่เป็นแน่? 

[๒๓๘] ในรัชสมัยของพระเจ้าอธรรมิกราช ฝนย่อมตกในเวลาอันไม่ควรจะตก 
ในเวลาที่ควรจะตกก็ไม่ตก พระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมจุติจาก 
ฐานะคือสวรรค์ พระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั้น ใช่ว่าจะได้รับความ 
ยากเข็ญด้วยเหตุมีประมาณเท่านั้นก็ไม่. 

จบ มณิโจรชาดกที่ ๔. 

๕. ปัพพลูปตถรชาดก 
ว่าด้วยสระที่เชิงเขาลาด 

[๒๓๙] สระโบกขรณีอันเกษม เกิดอยู่ที่เชิงเขาลาด น่ารื่นรมย์ สุนัขจิ้งจอกรู้ว่า 
สระนั้นอันราชสีห์รักษาอยู่ กล้าลงไปดื่มนี้าได้. 

[๒๔๐] ข้าแต่มหาราชะ ถ้าสัตว์ทั้งหลายที่มีเท้า ย่อมพากันดื่มนำในแม่นำใหญ่ 
ไซร้ แม่นี้าจะกลายเป็นไม , ใช่แม่นี้าเพราะเหตุนั้นก็หาไม , ล้าบุคคลทั้ง 
สองนั้น เป็นที่รักของพระองค์ไซร้ พระองค์ก็ทรงงดโทษเสีย. 

จบ ปัพพลูปตถรชาดกที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 73 

๖. วลาหกัสสชาดก 

ว่าด้วยความสวัสดี 

[๒๔๑] นรชนเหล่าใด ไม , ทำตามโอวาทอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว นรชน 
เหล่านั้นจักต้องถึงความพินาศ เปรียบเหมือนพ่อค้าทั้งหลายถูกนางผีเสื้อ 
หลอกลวงให้อยู่ในอำนาจ ฉะนั้น. 

[๒๔๒] นรชนเหล่าใด ทำตามโอวาทอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว นรชน 
เหล่านั้น จักถึงส่งสวัสดี ดุจพ่อล้าทั้งหลายทำตามถ้อยคำอันม้าวลาหก 
กล่าวแล้ว ฉะนั้น. 

จบ วลาหกัสสชาดกที่ ๖. 

๗.มิตตามิตตชาดก 
อาการของผู้เป็นมิตรและมิใช่มิตร 

[๒๔๓] ศัตรูเห็นเข้าแล้วไม , ยิ้มแย้ม ไม่แสดงความยินดีตอบ สบตากันแล้ว 
เบือนหน้าหนี ไม่แลดู ประพฤติตรงกันข้ามเสมอ. 

[๒๔๔] อาการเหล่านั้มีปรากฏอยู่ในศัตรู เป็นเครื่องให้บัณฑิตเห็น และได้ , พิง 
แล้ว พึงรู้ได้ว่า เป็นศัตรู. 

จบ มิตตามิตตชาดกที่ ๗. 

๘. ราธชาดก 

ว่าด้วยเรื่องจริงเก่าไม่ดีไม่ควรพูด 

[๒๔๕] ลูกรัก พ่อกลับมาจากที่ล้างแรม กลับมาเดี๋ยวนี้เอง ไม่นานเท่าไรนัก 
แม่ของเจ้าไม , ไปคบหาบุรุษอื่นดอกหรือ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 74 

[๒๔๖] ธรรมดาบัณฑิต ไม , พูดวาจาที่ประกอบด้วยความจริง แต่ไม่ดี ขืนพูดไปจะ 
ต้องนอนอยู่ ดุจนกแขกเต้าชื่อว่าโปฏฐปาทะถูกเผานอนจมอยู่ในเตาไฟ 
ฉะนั้น. 

จบ ราธชาดกที่ ๘. 

๙. คหปติชาดก 

ว่าด้วยการทวงในเวลายังไม , ถึงกำหนด 

[๒๔๗] กรรมทั้งสองไม่ควรแก่เรา เราไม่ชอบใจ ก็หญิงคนนี้ลงไปในฉางข้าว 
แล้วพูดว่า เรายังใช้หนี้ให้ไม , ได้. 

[๒๔๘] ดูกรนายบ้าน เพราะเหตุนั้น เราจึงพูดกะท่าน ท่านมาทวงค่าเนื้อวัวแก่ 
ซูบผอม ซึ่งเราได้ท่าสัญญาผลัดไว้ถึงสองเดือน ในคราวเมื่อชีวิตของ 
เราน้อย ลำบากยากเข็ญ ในกาลยังไม่ทันถึงกำหนดสัญญา กรรมทั้งสอง 
นั้น ไม , ถูกใจเราเสียเลย. 

จบ คหปติชาดกที่ ๙. 

๑๐. สาธุสีลชาดก 

ว่าด้วยเลือกเอาผู้มีศีล 

[๒๔๙] เราขอถามท่านพราหมณ์ว่า ๑. คนมีรูปงาม ๒. คนอายุมาก ๓. คน 
มีชาติสูง ๔. คนมีศีลดี ๔ คนนั้น ท่านจะเลือกเอาคนไหน? 

[๒๕๐] ประโยชน์ในร่างกายก็มีอยู่ ข้าพเจ้าขอทำความนอบน้อมแก่ท่านผู้เจริญวัย 
ประโยชน์'ในบุรุษผู้มีชีวิตดีก็มีอยู่ ศีลแล พวกเราชอบใจ. 

จบ สาธุสึลชาดกที่ ๑๐. 

จบ รุหกวรรคที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 75 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. รุหกชาดก ๒. สิริกาฬกัณฌิชาดก 

๓. จุลลปทุมชาดก ๔. มฌิโจรชาดก 

๕. ปัพพตูป้ตถรชาดก ๖. วลาหกัสสชาดก 
๗.มิตตามิตตชาดก ๘. ราธชาดก 

๙. คหปติชาดก ๑๐. สาธุสีลชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 76 
๖. นตังทัฬหวรรค 
๑. พันธนาคารชาดก 
ว่าด้วยเครื่องผูก 

[๒๕๑] เครื่องผูกอันใด ที่ทำด้วยเหล็กก็ดี ทำด้วยไม้ก็ดี ทำด้วยหญ้าปล้องก็ดี 
นักปราชญ์ไม่กล่าวเครื่องผูกนั้นว่า เป็นเครื่องผูกอันมั่นคง ความกำหนัด 
ยินดีในแก้วมณีและกุณฑลก็ดี ความห่วงใยในบุตรและภรรยาก็ดี. 

[๒๕๒] นักปราชญ์กล่าวเครื่องผูกนั้นว่า เป็นเครื่องผูกอันมั่นคง ทำให้สัตว์ตกตํ่า 
หย่อน แก้ได้ยากแม้เครื่องผูกนั้น นักปราชญ์ก็ตัดได้ ไม่มีความห่วงใย 
ละกามสุข หลีกออกไปได้. 

จบ พันธนาคารชาดกที่ ๑. 

๒. เกฬิสีลชาดก 
ว่าด้วยปัญญาสำคัญกว่าร่างกาย 

[๒๕๓] หงส์ก็ดี นกกระเรียนก็ดี นกยูงก็ดี ช้างก็ดี ฟานก็ดี ย่อมกลัวราชสีห์ 
ทั้งนั้น จะถือเอาร่างกายเป็นประมาณไม , ได้ ฉันใด. 

[๒๕๔] ในหมู่มนุษย์ ก็ฉันนั้น ถ้าแม้เด็กมีปัญญา ก็เป็นผู้ใหญ่ได้ คนโง , ถึง 
ร่างกายจะใหญ่โต ก็เป็นผู้ใหญ่ไม , ได้. 

จบ เกฬิสีลชาดกที่ ๒. 

๓. ขันธปริตตชาดก 
ว่าด้วยพระปริตต์ป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆ 

[๒๕๕] ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพระยางูชื่อว่า วิรูปักขะ ขอไมตรีชิต 
ของเราจงมีกับตระกูลพระยางูชื่อว่า เอราปถะ ขอไมตรีชิตของเราจงมี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 77 

กับตระกูลพระยางูชื่อว่า ฉัพยาปุตตะ (และ) ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับ 
ตระกูลพระยางูชื่อว่า กัณหาโคตมกะ ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์ 
ที่ไม่มีเท้า สัตว์ที่มี ๒ เท้า สัตว์ที่มี ๔ เท้า สัตว์ที่มีเท้ามากขอสัตว์ที่ 
ไม่มีเท้า สัตว์ที่มี ๒ เท้า สัตว์ที่มี ๔ เท้า สัตว์ที่มีเท้ามากอย่าได้ 
เบียดเบียนเราเลย ขอสัตว์ผู้ข้องอยู่ สัตว์ที่มีลมปราณ สัตว์ผู้เกิดแล้ว 
หมดทั้งสิ้นด้วยกัน จงประสบพบแต่ความเจริญทั่วกัน ความทุกข์ 
อันชั่วช้า อย่าได้มาถึงสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งเลย. 

[๒๕๖] พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีพระคุณหาประมาณมิได้ บรรดาสัตว์ 
เลื้อยคลาน คือ งู แมลงป่อง ตะขาบ แมลงมุม ตุ๊กแก และหนู 
เป็นสัตว์ประมาณได้ เราได้ทำการรักษาตัวแล้ว ป้องกันตัวแล้ว ขอ 
สัตว์ทั้งหลายจงพากันหลีกไป ข้าพเจ้านั่นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระ 
ภาค ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๗ พระองค์. 

จบ ข้นธปริตตชาดก ที่ ๓. 

๔.วีรกชาดก 

ว่าด้วยโทษการเอาอย่างผู้อื่น 

[๒๕๗] ข้าแต่ท่านวีรกะ ท่านเห็นนกที่ร้องเสียงเพราะ มีสึเสมอด้วยสร้อยคอ 
แห่งนกยูง ตัวเป็นผัวของฉันชื่อว่า สวิฏฐกะบ้างไหม? 

[๒๕๘] นกสวิฏฐกะ เมื่อท่าตามภรรยาของปักษีตัวผู้เที่ยวไปได้ทั้งทางนา และ 
ทางบก บริโภคปลาสดเป็นนิจนั้น ถูกสาหร่ายพันคอตายเสียแล้ว. 

จบ วีรกชาดกที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 78 

๕. ลังเคยยชาดก 

ว่าด้วยผู้ชอบโอ้อวด 

[๒๕๙] ปลาชื่อลังเคยยะก็งาม และปลาชื่อยมุนาก็งาม แต่สัตว์ ๔ เท้า มีปริ 
มณฑลเพียงดังต้นไทร มีคอยาวหน่อยหนึ่ง ตัวนี้ย่อมรุ่งเรืองยิ่งกว่า 
ใครทั้งหมด. 

[๒๖๐] ท่านไม่บอกเหตุที่เราถาม เราถามอย่างหนึ่ง ท่านบอกเสียอย่างหนึ่ง คน 
สรรเสริญตนเองนี้ ไม่ชอบใจเราเลย. 

จบ ลังเคยยชาดกที่ ๕. 

๖. กุรุงคมิคชาดก 
ว่าด้วยการร่วมมือกัน 

[๒๖๑] ดูกรเต่า เราขอเตือน ท่านจงกัดบ่วงอันมีเกลียวแข็งด้วยฟืน เราชัก 
ทำอุบายไม , ให้นายพรานมาถึงเร็วได้. 

[๒๖๒] เต่าก็ลงนี้าไป กวางก็เช้าป่าไป นกสตปัตตะไปถึงต้นไท้แล้ว ก็พาลูกๆ 
ไปอยู่ในที่ห่างไกล. 

จบ กุรุงคมิคชาดกที่ ๖. 

๗. อัสสกชาดก 

ไม , เข องจริงเพราะมีสิ่งใหม่ๆ ปิดไว้ 

[๒๖๓] ประเทศนี้เราผู้มีความจงรัก ได้เที่ยวเล่นอยู่กับพระเจ้าอัสสกะ ผู้เป็น 
พระสวามีที่รัก. 

[๒๖๔] ความสุขและความทุกข์เก่า ถูกความสุขและความทุกข์ใหม่ปกปิดไว้ 
เพราะฉะนั้น หนอนจึงเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าพระเจ้าอัสสกะอีก. 

จบ อัสสกชาดกที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 79 

๘. สุงสุมารชาดก 
ว่าด้วยผู้มีป้ญญาไม่สมกับตัว 

[๒๖๕] เราไม่ต้องการด้วยผลมะม่วง ผลหว้า และผลขนุนทั้งหลายที่ท่านเห็น 
ส่งสมุทร มะเดื่อของเราต้นนี้ดีกว่า. 

[๒๖๖] ร่างกายของท่านใหญ่โตก็จริง แต่ปัญญาหาสมควรแก่ร่างกายนั้นไม่ ดูกร 
จระเข้ ท่านถูกเราลวงเสียแล้ว บัดนี้ท่านจงไปตามสบายเถิด. 

จบ สุงสุมารชาดกที่ ๘. 

๙. กักกรชาดก 
ว่าด้วยผู้ฉลาดเอาตัวรอดได้ 

[๒๖๗] ต้นหูกวางและสมอพิเภกทั้งหลายในป่า เราเคยเห็นแล้ว ต้นไม้เหล่านั้น 
ย่อมเดินไปเหมือนกับท่านไม , ได้. 

[๒๖๘] ไก , ตัวเก่าที่แหกกรงหนีมานี เป็นไก่ฉลาดในบ่วงขนสัตว์ ย่อมหลีกไป 
และยังขันเย้ยเสียด้วย. 

จบ กักกรชาดกที่ ๙. 

๑๐. กันทคลกชาดก 
นกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น 

[๒๖๙] ดูกรผู้เจริญ ต้นไม้ที่มีใบละเอียดมีหนามนี้เป็นต้นไม้อะไร เราเจาะเพียง 
ครั้งเดียว ทำให้สมองศีรษะแตกได้? 

[๒๗๐] นกหัวขวานตัวนี้เมื่อเจาะหมู , ไม้อยู่ในป่า ได้เคยเที่ยวเจาะแต่ไม้แห้ง 
ที่ไม่มีแก่น ภายหลังมาพบเอาต้นกฐินซึ่งมีกำเนิดเป็นไม้แก่นอันเป็นที่ 
ทำลายสมองศีรษะ. 

จบ กันทคลกชาดกที่ ๑๐. 

จบ นตังทัฬหวรรคที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 80 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. พันธนาคารชาดก๒. เกฬิสีลชาดก 
๓. ขันธปริตตชาดก ๔. วีรกชาดก 
๕. ลังเคยยชาดก๖. กุรุงคมิคชาดก 
๗. อัสสกชาดก ๘. สุงสุมารชาดก 
๙. กักกรชาดก ๑๐. กันทคลกชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 81 
๗. พีรณัตถัมภกวรรค 
๑. โสมทัตตชาดก 
ว่าด้วยอาการของผู้ขอ 

[๒๗๑] ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นนิจ ได้ท่าความเพียรอยู่ในป่าช้าชื่อพีรณัต 
ถัมภกะถึงหนึ่งปี ครั้นเช้าประชุมบริษัท กลับกล่าวให้ผิดพลาดไป 
ความเพียร ย่อมป้องกันผู้ปราศจากปัญญาไม , ได้. 

[๒๗๒] ดูกรพ่อโสมษัตต์ บุคคลผู้ขอ ย่อมประสบอาการ ๒ อย่าง คือได้ทรัพย์ ๑ 
ไม , ได้ทรัพย์ ๑ เพราะว่าการขอมีอาการอย่างนี้เป็นธรรมดา. 

จบ โสมทัตตชาดกที่ ๑. 

๒. อุจฉิฏฐภัตตชาดก 
นางพราหมณีหาชายชู้ 

[๒๗๓] อาการข้าวข้างบนเป็นอย่างหนึ่ง อาการข้าวข้างล่างเป็นอย่างหนึ่ง ดูกร 
นางพราหมณี ฉันขอถามท่านหน่อยเถิด เหตุไรข้าวข้างล่างจึงเย็น 
ข้างบนจึงร้อนนิดหน่อย? 

[๒๗๔] ดูกรท่านผู้เจริญ ฉันเป็นคนฟ้อนรำ เที่ยวขอมาจนถึงที่นึ่ ก็ชายชู้ของนาง 
พราหมณีนี้ซุ่มอยู่แล้วที่ซุ้มต้นไม้ ท่านเสาะหาผู้ใด ผู้นั้นคือผู้ชายชู้ 
ผู้นี้เอง. 

จบ อุจฉิฏฐภัตตชาดกที่ ๒. 

๓. ภรุราชชาดก 
ประทุษร้ายผู้มีศีลย่อมวิบัติ 

[๒๗๕] เราได้ฟ้งมาว่า พระราชาในภรุรัฐ ได้ทรงประทุษร้ายต่อฤาษีทั้งหลายแล้ว 
ทรงประสบความวิบัติพร้อมทั้งแว่นแคว้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 82 

[๒๗๖] เพราะฉะนั้นแล บัณฑิตทั้งหลาย จึงไม่สรรเสริญการลุอำนาจแก , ฉันทาคติ 
บุคคลไม่ควรมีจิตคิดร้าย ควรกล่าวแต่คำที่อิงความจริง. 

จบ ภรุราชชาดกที่ ๓. 

๔. ปุฌณนทีชาดก 
ว่าด้วยการไม , ระลึกถึง 

[๒๗๗] ชนทั้งหลายพึงพูดถึงแม่นั้าที่เต็มแล้วว่า กาดื่มกินได้ก็ดี พูดถึงข้าวกล้า 
ที่เกิดแล้วว่า กาซ่อนอยู่ได้ก็ดี พูดถึงบุคคลที่รักกันไปสู่ที่ไกลว่า จะกลับ 
มาถึงเพราะกาบอก 1 ข่าวก็ดี กานั้น เรานำมาให้ท่านแล้ว ขอเชิญบริโภค 
เนื้อกานั้นเถิด ท่านพราหมณ์. 

[๒๗๘] คราวใด พระราชาทรงระลึกถึงเรา เพื่อจะส่งเนื้อกาให้เรา คราวนั้น 
เนื้อหงส์ก็ดี เนื้อนกกะเรียนก็ดี เนื้อนกยูงก็ดี เป็นของที่เรานำไปถวาย 
แล้ว การไม , ระลึกถึงเสียเลย เป็นความเลวทราม. 

จบ ปุณณนทีชาดกที่ ๔. 

๕. กัจฉปชาดก 
ว่าด้วยตายเพราะปาก 

[๒๗๙] เต่าพออ้าปากจะพูด ได้ฆ่าตนเองแล้วหนอ เมื่อตนคาบท่อนไม้ไว้ดีแล้ว 
ก็ฆ่าตนเสียด้วยวาจาของตนเอง. 

[๒๘๐] ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐสุดในหม่นรชน บุรุษผู้เป็นบัณฑิตเห็นเหตุ 
อันนี้แล้ว ควรเปล่งแต่วาจาที่ดี ไม่ควรเปล่งวาจานั้นให้ล่วงเวลาไป 
ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรเต่าตัวถึงความพินาศเพราะพูดมาก. 

จบ กัจฉปชาดกที่ ๕. 

๖. มัจฉชาดก 

ไฟราคะร้อนกว่าไฟอย่างอื่น 

[๒๘๑] ไฟนื้ก็ไม่เผาเราให้เร่าร้อน แม้หลาวที่นายพรานแหเสี้ยมเป็นอย่างดีแล้ว 
ก็ไม่ยังความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก , เรา แต่การที่นางปลาเข้าใจว่า เราไปหา 
นางปลาตัวอื่นด้วยความยินดี อันนื้แหละจะเผาเราให้เร่าร้อน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 83 

[๒๘๒] ไฟคือราคะนั้นแล ย่อมเผาเราให้เร่าร้อน อนึ่ง จิตของเราเองย่อมเผาเรา 
ให้เร่าร้อน ข้าแต่ท่านพรานแหทั้งหลาย ขอได้ปล่อยเราเถิด สัตว์ผู้ตก 
ยากอยู่ในกาม ท่านไม่ควรฆ่าโดยแท้. 

จบ มัจฉชาดกที่ ๖. 

๗. เสคคุชาดก 

การได้รับทุกข์จากผู้เป็นที่พึ่ง 

[๒๘๓] สัตว์โลกทั้งปวง เป็นผู้พอใจในการเสพกาม ดูกรนางเสคคุ เจ้าเป็นผู้ 
ไม่ฉลาดในธรรมของชาวท้าน ความที่เจ้าเป็นนางกุมารีถูกบิดาจับมือ 
ในป่าชัฏร้องไห้อยู่ในวันนี้ เป็นธรรมดา. 

[๒๘๔] เมื่อฉันได้รับทุกข์แล้ว ผู้ใดพึงเป็นที่พึ่งได้ ผู้นั้นคือบิดาของฉัน กลับ 
มากระทำมิดีมิร้ายฉันในป่า ฉันจะครํ่าครวญหาใครในกลางป่าอีกเล่า 
ผู้ใดเป็นที่พึ่งได้ ผู้นั้นกลับมาทำฉันถึงสาหัส. 

จบ เสคคุชาดกที่ ๗. 

๘. กูฏวาณิชชาดก 

หนามยอกเอาหนามบ่ง 

[๒๘๕] ท่านได้คิดอุบายตอบอุบายดีแล้ว ได้คิดโกงตอบผู้โกงดีแล้ว ล้าหนู 
ทั้งหลายพึงกินผาลได้ เหตุไฉน เหยี่ยวทั้งหลายจะเฉี่ยวเด็กไปไม , ได้เล่า? 

[๒๘๖] บุคคลที่โกงตอบคนโกง ย่อมมีอยู่แน่นอน บุคคลที่ล่อลวงก็ย่อมมีอยู่ 
เหมือนกัน ดูกรท่านผู้มีบุตรหาย ท่านจักไม , ให้ผาลแก่เขา บุรุษผู้มีผาล 
หาย ก็จะไม่นำบุตรมาให้แก่ท่าน. 

จบ กูฏวาณิชชาดกที่ ๘. 

๙. ครหิตชาดก 

คนโง่เขลาย่อมเห็นแก่เงิน 

[๒๘๗] มนุษย์ทั้งหลายผู้มีปัญญาเขลา ไม่เห็นอริยธรรม พูดกันแต่ว่า เงินของเรา 
ทองของเรา ดังนี้ทั้งกลางคืนและกลางวัน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 84 

[๒๘๘] ในเรือนหลังหนึ่ง มีเจ้าของเรือนอยู่ ๒ คน ใน ๒ คนนั้น คนหนึ่งไม่มี 
หนวด แต่มีนมห้อยยาน เกล้าผมมวย และเจาะหู เขาซื้อมาด้วย 
ทรัพย์มาก เจ้าของเรือนผู้นั้น ย่อมกล่าวเสียดแทงคนในเรือนนั้น 
ตั้งแต่แรกมาอยู่. 

จบ ครหิตชาดกที่ ๙. 

๑๐. ธัมมัทธชชาดก 

ว่าด้วยผู้ถึงธรรมของสัตบุรุษ 

[๒๘๙] ท่านอยู่เป็นสุขแล้ว ได้ออกจากแว่นแคว้นมาสู่ป่าอันสงัดเงียบ ท่านนั้น 
นึ่งซบเซาอยู่ที่โคนต้นไม้แต่ผู้เดียว เหมือนคนกำพร้า. 

[๒๙๐] เราอยู่เป็นสุขแล้ว ได้ออกจากแว่นแคว้นมาสู่ป่าสงัดเงียบ และระลึกถึง 
ธรรมของสัตบุรุษอยู่ นึ่งซบเซาอยู่ที่โคนต้นไม้แต่ผู้เดียว เหมือนคน 
กำพร้า. 

จบ ธัมมัทธชชาดกที่ ๑๐. 

จบ พีรณัตลัมภกวรรคที่ ๗. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. โสมทัตตชาดก ๒. อุจฉิฏฐภัตตชาดก 
๓. ภรุราชชาดก ๔. ปุฌฌนทีชาดก 

๕. กัจฉปชาดก๖. มัจฉชาดก 
๗. เสคคุชาดก๘. กูฏวาณิชชาดก 
๙. ครหิตชาดก ๑๐. ธัมมัทธชชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 85 

๘. กาสาววรรค 

๑. กาสาวชาดก 
ว่าด้วยผู้ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ 

[๒๙๑] ผู้ใด ยังมีกิเลสดุจนี้ฟาด ปราศจากทมะและสัจจะ จักนุ่งห่มผ้าย้อม 
นาฝาด ผู้นั้น ย่อมไม , สมควรจะนุ่งห่มผ้าย้อมนั้าฝาดเลย. 

[๒๙๒] ส่วนผู้ใด คายกิเลสดุจนั้าฝาดแล้ว ตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้งหลาย ประกอบด้วย 
ทมะและสัจจะ ผู้นั้นแล ย่อมสมควรจะนุ่งห่มผ้าย้อมนั้าฝาดได้. 

จบ กาสาวชาดกที่ ๑. 

๒. จุลลนันทิยชาดก 
ผลของกรรมดีกรรมชั่ว 

[๒๙๓] ปาราสริยพราหมณ์ได้กล่าวคำใดไว้ว่า ท่านอย่าได้กระทำกรรมชั่ว อันจะทำ 
ตัวท่านให้เดือดร้อนในภายหลังนะ คำนี้นั้น เป็นถ้อยคำของท่านอาจารย์. 

[๒๙๔] บุรุษทำกรรมเหล่าใดไว้ เขาย่อมเห็นกรรมเหล่านั้นในตน ผู้ทำกรรมดี 
ย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว บุคคลหว่านพืชเช่นใด 
ย่อมได้รับผลเช่นนั้น. 

จบ จุลลนันทิยชาดกที่ ๒. 

๓. ปุฏภัตตชาดก 
ว่าด้วยการคบ 

[๒๙๕] บุคคลควรนอบน้อมต่อผู้ที่นอบน้อมตน ควรคบกับผู้ที่คบตน ควรทำกิจ 
ตอบแทนแก , ผู้ที่ช่วยทำกิจของตน ไม่ควรทำประโยชน์แก่ผู้ปรารถนาความ 
ฉิบหายให้ และไม่ควรคบกับผู้ที่ไม , คบตน. 

[๒๙๖] บุคคลควรละทิ้งผู้ที่ละทิ้งตน ไม่ควรทำความอาลัยรักใคร่ในบุคคลเช่นนั้น 
ไม่ควรสมาคมกับผู้ที่เขาไม่ใฝ่ใจกับตน นกรู้ว่า ต้นไม้หมดผลแล้วก็ละทิ้ง 
ไปหาต้นไม้อื่น เพราะโลกเป็นของกว้างใหญ่. 


จบ ปุฏภัตตชาดกที ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 86 

๔. กุมภีลชาดก 
คุณธรรมเครื่องให้เจริญ 

[๒๙๗] ผู้ใด มีคุณธรรม อันเป็นเครื่องให้เจริญอย่างยิ่ง ๔ ประการนี้คือ สัจจะ ๑ 
ธรรม ๑ ธิติ ๑ จาคะ ๑ ผู้นั้น ย่อมล่วงพ้นศัตรูได้. 

[๒๙๘] ส่วนผู้ใด ไม่มีคุณธรรม อันเป็นเครื่องให้เจริญอย่างยิ่ง ๔ ประการนี้ 
คือ สัจจะ ๑ ธรรม ๑ ธิติ ๑ จาคะ ๑ ผู้นั้นย่อมล่วงพ้นศัตรูไม , ได้. 

จบ คุมภีลชาดกที่ ๔. 

๕. ขันติวรรณนชาดก 
ต้องอดใจในคนที่หาคุณธรรมยาก 

[๒๙๙] ช้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ช้าพระบาทมีบุรุษผู้ขวนขวายในกิจทุกอย่าง 
อยู่คนหนึ่ง แต่เขามีความผิดอยู่ข้อหนึ่ง พระองค์จะทรงโปรดดำริในความ 
ผิดของเขานั้นเป็นประการใด พระเจ้าข้า. 

[๓๐๐] บุรุษเช่นนี้ของเราก็มีอยู่ในที่นี้แต่บุรุษผู้ประกอบด้วยองค์คุณหาได้ยาก 
เราจึงสัอดใจเสีย. 

จบ ขันติวรรณนชาดกที่ ๕. 

๖. โกสิยชาดก 
ว่าด้วยผู้รู้กาลควรไม่ควร 

[๓๐๑] การออกไปในเวลาอันสมควร เป็นความดี การออกไปในเวลาอันไม่ 
สมควร ไม่ดี เพราะว่า คนผู้ออกไปโดยเวลาไม , สมควร ย่อมไม่ยัง 
ประโยชน์อะไรให้เกิดได้ คนที่เป็นศัตรูเป็นอันมาก ย่อมทำอันตรายคน 
ผู้ออกไปแต่ผู้เดียวในเวลาอันไม่สมควรได้ เหมือนฝูงการุมจิกนกเค้า 
ฉะนั้น. 

[๓๐๒] นักปราชญ์รู้จักวิธีการต่างๆ เข้าใจช่องทางของคนเหล่าอื่น ทำพวกศัตรู 
ทั้งมวลให้อยู่ในอำนาจได้แล้ว พึงอยู่เป็นสุขเหมือนนกเค้าผู้ฉลาด ฉะนั้น. 

จบ โกสิยชาดกที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 87 

๗. คูถปาณกชาดก 
หนอนท้าช้างสั 

[๓๐๓] ท่านก็เป็นผู้กล้าหาญ มาพบกับเราผู้กล้าหาญ อาจประหารได้ไม่ย่นย่อ 
มาซิช้าง ท่านจงกลับมาก่อน ท่านกลัวหรือจึงได้หนีไป ขอให้พวกคน 
ชาวอังคะและมคธะได้เห็นความกล้าหาญของเรา และของท่านเถิด. 

[๓๐๔] เราจักไม , ต้องฆ่าเจ้าด้วยเท้า งา หรือด้วยงวงเลย เราจักฆ่าเจ้าด้วยคูถ 
หนอนตัวเน่า ควรฆ่าด้วยของเน่าเช่นกัน. 

จบ คูถปาณกชาดกที่ ๗. 

๘. กามนีตชาดก 
ผู้ถูกโรครักครอบงำรักษายาก 

[๓๐๕] เราปรารถนาระหว่างเมืองทั้ง ๓ คือ เมืองปัญจาละ ๑ เมืองกุรุยะ ๑ เมือง 
เกกกะ ๑ ดูกรท่านพราหมณ์ เราปรารถนาราชสมบัติทั้ง ๓ เมืองนั้นมาก 
กว่าสมบัติที่เราได้แล้วนี้ ดูกรพราหมณ์ ขอให้ท่านช่วยรักษาเราผู้ถูก 
ความใคร่ครอบงำด้วยเถิด. 

[๓๐๖] อันที่จริง เมื่อบุคคลถูกงูเห่ากัด หมอบางคนก็รักษาได้ อนึ่ง บุคคลถูกผี 
เช้าสิง หมอผู้ฉลาดก็ไล่ออกได้ แต่บุคคลถูกความใคร่ครอบงำแล้ว 
ใครๆ ก็รักษาไม , หาย เพราะว่า เมื่อบุคคลล่วงเลยธรรมขาวเสียแล้ว 
จะรักษาได้อย่างไร? 

จบ กามนีตชาดกที่ ๘. 

๙. ปลายิชาดก 

ว่าด้วยขับไล่ศัตรูแบบสายฟ้าแลบ 

[๓๐๗] เมืองตักกสิลาถูกเขาล้อมไว้ทุกด้านแล้ว ด้วยกองพลช้างตัวประเสริฐ 
ซึ่งร้องคำรณอยู่ด้านหนึ่ง ด้วยกองพลท้าตัวประเสริฐ ซึ่งคลุมมาลาเครื่อง 
ครบอยู่ด้านหนึ่ง ด้วยกองพลรถ ดุจคลื่นในมหาสมุทรอันยังฝนคือ 
ลูกศรให้ตกลงด้านหนึ่ง ด้วยกองพลเดินเท้า ถือธนูมั่นมีแมือยิงแม่นอยู่ 
ด้านหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 88 

[๓๐๘] ท่านทั้งหลายจงรีบรุกเข้าไป และจงรีบบุกเข้าไป จงไสช้างให้หนุนเนื่อง 
กันเข้าไปเลย จงโห่ร้องให้สนั่นหวั่นไหวในวันนี้ดุจสายฟ้าอันซ่าน 
ออกจากกลีบเมฆคำรณอยู่ ฉะนี้น. 

จบ ปลายิชาดกที่ ๙. 

๑๐. ทุติยปลายิชาดก 

คนถูกความเร่าร้อนเผาจนไม , อาจอ้ข้าคึกได้ 

[๓๐๙] ธงสำหรับรถของเรามีมากมาย พลพาหนะของเราก็นับไม , ถ้วนแสนยาก 
ที่ศัตรูจะหาญหักเข้าสัรบได้ ดุจสาครยากที่ฝูงกาจะบินข้ามให้ถึงส่งได้ 
ฉะนั้น อนึ่ง กองพลของเรานี้ยากที่กองพลอื่นจะหาญเข้าตีหักได้ดุจภูเขา 
อันลมไม , อาจให้ไหวได้ ฉะนั้น วันนี้เราประกอบด้วยกองพลเท่านี้อันกอง 
พลเช่นนั้นยากที่ศัตรูจะหาญหักเข้ารุกรานได้. 

[๓๑๐] ท่านอย่าพูดเพ้อถึงความที่ตนเป็นคนโง่เขลาไปเลย คนเช่นท่านจะเรียกว่า 
ผู้สามารถไม , ได้ ท่านถูกความเร่าร้อน คือ ราคะ โทสะ โมหะ และมานะ 
เผารนอยู่เสมอ ไม , อาจจะกำจัดเราได้เลย จะต้องหนีเราไป กองพล 
ของเราจักยํ่ายีท่านหมดทั้งกองพล ดุจช้างเมามันขยี่ไม้อ้อด้วยเท้า ฉะนั้น. 

จบ ทุติยปลายิชาดกที่ ๑๐. 

จบ กาสาววรรคที่ ๘. 


รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. กาสาวชาดก ๒. จุลลนันทิยชาดก 

๓. ปุฏภัตตชาดก ๔. กุมภีลชาดก 

๕. ขันติวรรณนชาดก ๖. โกสิยชาดก 

๗. คูถปาณกชาดก ๘. กามนีตชาดก 
๙. ปลายิชาดก ๑๐. ทุติยปลายิชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 89 

๙. อุปาหนวรรค 

๑. อุปาหนชาดก 

อนารยชนย่อมใช้ศิลปะในทางผิด 

[๓๑๑] รองเท้าที่คนซื้อมา เพื่อประโยชน์จะให้สบายเท้า กลับนำเอาความทุกข์ 
มาให้ รองเท้านั้น ถูกแดดเผาบ้าง ถูกพื้นเท้าครูดสีบ้าง ก็กลับกัดเท้า 
ของผู้นั้นนั้นแหละ ฉันใด. 

[๓๑๒] ผู้ใด เกิดในตระกูลตํ่า ไม , ใช่อารยชน เรียนวิชาและศิลปะมาจากสำนัก 
อาจารย์ได้แล้ว ผู้นั้น ย่อมฆ่าตนเองด้วยศิลปะที่เรียนมาในสำนักของ 
อาจารย์นั้น ฉันนั้น บุคคลนั้น บัณฑิตเรียกว่า ไม่ใช่อารยชน เปรียบ 
ด้วยรองเท้าที่ทำไม่ดี ฉะนั้น. 

จบ อุปาหนชาดกที่ ๑. 

๒. วีณาถูณชาดก 
รักคนผิด 

[๓๑๓] เรื่องนี้เจ้าคิดคนเดียว บุรุษเตี้ย ค่อม ผู้โง , เขลานี้ จะนำทางไปไม , ได้แน่ 
ดูกรเจ้าผู้เจริญ เจ้าไม่สมควรจะไปกับบุรุษเตี้ยค่อมผู้นี้เลย. 

[๓๑๔] ดิฉันเข้าใจว่า บุรุษค่อมเป็นผู้องอาจ จึงได้รักใคร่บุรุษค่อมผู้นี้นอนตัวงอ 
อยู่ ดุจคันพิณที่มีสายขาดแล้ว ฉะนั้น. 

จบ วีณาถูณชาดกที่ ๒. 

๓. วิกัฌฌกชาดก 
คนเห็นแก่อามิสย่อมเดือดร้อน 

[๓๑๕] เจ้าปรารถนาในที่ใด ก็จงไปในที่นั้นเถิด เจ้าเป็นผู้ถูกชะนักของเราแทง 
แล้ว เจ้าเป็นผู้โลภด้วยอาหารแท้ เมื่อติดตามปลาทั้งหลายมาก็ถูกอาหาร 
มีเสียงกลองกำจัดเสียแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 90 

[๓๑๖] บุคคลเห็นแก , โลกามิสแม้อย่างนี้ชอบประพฤติตามอำนาจของจิต ย่อม 
เดือดร้อน เขาย่อมเดือดร้อนอยู่ในท่ามกลางหมู , ญาติและสหาย ดุจจระเข้ 
ตัวติดตามปลาไปถูกแทง ฉะนั้น. 

จบ วิก'ณณกชาดกที่ ๓. 

๔. อสิตาภุชาดก 
โลภมากลาภหาย 

[๓๑๗] พระองค์นั่นแหละ ได้กระท่าเหตุอันนี้ในบัดนี้หม่อมฉันปราศจาก 
ความรักในพระองค์แล้ว ความรักนั้น ประสานกันอีกไม , ได้ ดุจงาช้างอัน 
ตัดขาดแล้วด้วยเลื่อย ฉะนั้น. 

[๓๑๘] บุคคลผู้ปรารถนาเกินส่วน ย่อมเสื่อมจากประโยชน์ เพราะความโลภ 
เกินประมาณ และเพราะความมัวเมาอันเกิดจากความโลภเกินประมาณ 
เหมือนเราเสื่อมจากนางอสิตาภู ฉะนั้น. 

จบ อสิตาภุชาดกที่ ๔. 

๕. วัจฉนขชาดก 
ว่าด้วยดาบสผู้มีเล็บงาม 

[๓๑๙] ข้าแต่ท่านดาบสผู้มีเล็บงาม เรือนทั้งหลายที่มีเงิน และโภชนาหารบริบูรณ์ 
เป็นเรือนมีความสุข ท่านบริโภค และดื่มในเรือนใด ไม่ต้องขวนขวาย 
ก็ได้นอน การอยู่ครองเรือนนั้น เป็นสุขอย่างยิ่ง. 

[๓๒๐] บุคคลผู้เป็นฆราวาส ไม่มีมานะ ท่าการงานก็ดี ไม่กล่าวคำมุสาก็ดี ... 

ไม่ใช้อำนาจลงโทษผู้อื่น การครองเรือนก็ตั้งอยู่ไม , ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ 
ใครเล่าจะครอบครองเรือนไม , ให้บกพร่อง ให้เกิดความยินดีได้แสนยาก 
เล่า? 

จบ วัจฉนขชาดกที่ ๕. 

๖. พกชาดก 
นกเจ้าเล่ห์ 

[๓๒๑] นกมี'ปีกตัวนี้ดีจริง ยืนนิ่งดังดอกโกมุท หุบปีกทั้ง ๒ ไว้ ง่วงเหงา 
ซบเซาอยู่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 91 

[๓๒๒] ท่านทั้งหลาย ไม , รู้จักกิริยาของมัน พวกท่านไม , รู้จึงได้พากันสรรเสริญ 
นกตัวนี้ไม , ได้คุ้มครองรักษาพวกเราดอก เพราะเหตุนั้น นกตัวนี้จึงไม่ 
เคลื่อนไหวเลย. 

จบ พกชาดกที่ ๖. 

๗. สาเกตชาดก 
เหตุให้เกิดความรัก 

[๓๒๓] ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เหตุไรหนอ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้พอเห็นกัน 
เข้าก็เฉยๆ หัวใจก็เฉย บางคนพอเห็นกันเข้า จิตก็เลื่อมใส. 

[๓๒๔] ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ ด้วยการอยู่ร่วมกัน 
ในกาลก่อน ๑ ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบัน ๑ เหมือนดอกอุบล 
และชลชาติ เมื่อเกิด , ในนี้า ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือ 
นี้าและเปือกตม ฉะนั้น. 

จบ สาเกตชาดกที่ ๗. 

๘. เอกปทชาดก 

ความเพียรท่าให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง 

[๓๒๕] คุณพ่อครับ เหตุอย่างเดียวทำให้ได้ประโยชน์หลายอย่างมีอยู่หรือไม , 

ผมจะพึงท่าประโยชน์ให้สำเร็จด้วยเหตุใด ขอคุณพ่อจงบอกเหตุนั้น ซึ่ง 
รวบรวมประโยชน์ได้หลายอย่างแก่ผมเถิด. 

[๓๒๖] ลูกเอ๋ย เหตุอย่างหนึ่ง คือ ความขยันหมั่นเพียร ท่าให้ได้ประโยชน์ 
หลายอย่าง ก็ความขยันหมั่นเพียรนั้น ประกอบด้วยศีล ประกอบด้วย 
ขันติ อาจจะท่ามิตรทั้งหลายให้ถึงความสุข หรืออาจท่าศัตรูทั้งหลายให้ 
ถึงความทุกข์ได้. 

จบ เอกปทชาดกที่ ๘. 

๙. หริตมาตชาดก 
ว่าด้วยผู้มีอิสรภาพ 

[๓๒๗] ดูกรท่านผู้เป็นบุตรกบเขียด ปลาทั้งหลายรุมกัดฉันผู้มีพิษแล่นเร็ว เข้าไป 
ยังหน้าลอบ เรื่องนี้ท่านชอบใจหรือ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 92 

[๓๒๘] บุรุษผู้มีอิสรภาพอยู่เพียงใด ก็ยํ่ายีผู้อื่นได้อยู่เพียงนั้น คนอื่นมายํ่ายีตน 
คราวใด คราวนั้น ผู้ที่ถูกยํ่ายีก็ยํ่ายีตอบบ้าง. 

จบ หริตมาตชาดกที่ ๙. 

๑๐. มหาปิงคลชาดก 
ว่าด้วยพระเจ้าปิงคละผู้ร้ายกาจ 

[๓๒๙] ชนทั้งปวงถูกพระเจ้าปิงคละเบียดเบียนแล้ว เมื่อพระเจ้าปิงคละนั้น 
สวรรคตแล้ว ชนทั้งหลายก็ได้ความยินดี ดูกรนายประตู พระเจ้าปิงคละ 
ผู้ไม่มีพระเนตรดำ เป็นที่รักของท่านหรือ เพราะเหตุไร จึงได้ร้องไห้หนอ? 

[๓๓๐] พระเจ้าปิงคละผู้ไม่มีพระเนตรดำ จะเป็นที่รักของข้าพเจ้าก็หามิได้ แต่ 
ข้าพเจ้ากลัวว่า พระเจ้าปิงคละนั้นจะกลับเสด็จมาอีก พระเจ้าปิงคละเสด็จ 
ไปจากมนุษย์โลกนี้แล้ว ก็จะเบียดเบียนพระยามัจจุราช พระยามัจจุราช 
นั้นถูกพระเจ้าปิงคละเบียดเบียนแล้ว ก็จะพึงนำมาส่งมนุษย์โลกนี้อีก. 

[๓๓๑] พระเจ้าปิงคละนั้น พวกเราช่วยกันเผาแล้วด้วยฟินพันเล่มเกวียน 
รดด้วยนั้าหลายร้อยหม้อ พื้นที่ดินนั้นเราป้องกันไว้อย่างดีแล้ว ท่าน 
อย่ากลัวเลย พระเจ้าปิงคละจักไม่เสด็จกลับมาอีก. 

จบ มหาปิงคลชาดกที่ ๑๐. 

จบ อุปาหนวรรคที่ ๙. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อุปาหนชาดก ๒.วีณาถูณชาดก 

๓.วิกัณฌกชาดก ๔.อสิตาภุชาดก 

๕.วัจฉนขชาดก ๖.พกชาดก 

๗. สาเกตชาดก ๘. เอกปทชาดก 

๙.หริตมาตชาดก ๑๐. มหาปงคลชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 93 

๑๐. สิคาลวรรค 
๑. สัพพทาฐิชาดก 
ผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้ 

[๓๓๒] สุนัขจิ้งจอกกระด้างด้วยมานะ มีความต้องการด้วยบริวาร ได้บรรลุถึง 
สมบัติใหญ่ ได้เป็นราชาแห่งสัตว์มีเขี้ยวงาทั้งปวง ฉันใด. 

[๓๓๓] ในหมู , มนุษย์ ผู้ใดมีบริวารมาก ผู้นั้นชื่อว่า เป็นใหญ่ในบริวารเหล่านั้น 
ดุจสุนัขจิ้งจอกได้เป็นใหญ่กว่าสัตว์มีเขี้ยวงา ฉะนั้น. 

จบ สัพพทาฐิชาดกที่ ๑. 

๒. สุนขชาดก 
ผู้ฉลาดย่อมช่วยตัวเองได้ 

[๓๓๔] สุนัขตัวใด ไม่กัดเชือกหนังให้ขาด สุนัขตัวนั้น โง่เขลามาก สุนัขควร 
จะเปลื้องตนเสียจากเครื่องผูก กินเชือกหนังเสียให้อิ่ม แล้วจึงค่อย 
กลับไปยังที่อยู่ของตน. 

[๓๓๕] คำที่ท่านกล่าวนี้พิงอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้า อนึ่ง ข้าพเจ้ายังได้จำไว้ใน 
ใจแล้ว ข้าพเจ้าจะรอเวลาจนกว่าคนจะหลับ. 

จบ สุนขชาดกที่ ๒. 

๓. คุตติลชาดก 
ลูกศิษย์คิดล้างครู 

[๓๓๖] ข้าพระองค์ได้สอนให้ศิษย์ชื่อมุสิละเรียนวิชาดีดพิณ ๗ สาย มีเสียง 
ไพเราะจับใจคนพิง เขากลับมา 1 ขันดีดพิณสัข้าพระองค์ ณ ท่ามกลาง 
สนาม ข้าแต่ท้าวโกสีย์ ขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์เถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 94 

[๓๓๗] ดูกรสหาย ฉันจะเป็นที่พึ่งของท่าน ฉันเป็นผู้บูชาอาจารย์ ศิษย์จักไม่ 
ชนะท่าน ท่านจักชนะศิษย์. 

จบ คุตติลชาดกที่ ๓. 

๔. วิคติจฉชาดก 
ความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุด 

[๓๓๘] บุคคลเห็นสิ่งใด ไม่ปรารถนาสิ่งนั้น อนึ่ง บุคคลไม , เห็นสิ่งใด ย่อม 
ปรารถนาสิ่งนั้น เราเข้าใจว่า บุคคลนั้น ชักท่องเที่ยวไปอีกนาน อยาก 
ได้สิ่งใด ก็จักไม , ได้สิ่งนั้นเลย. 

[๓๓๙] บุคคลได้สิ่งใด ไม่ยินดีด้วยสิ่งนั้น ปรารถนาสมบัติอันใด ก็ติเตียน 
สมบัติที่ได้มานั้น เพราะขึ้นชื่อว่า ความปรารถนามีอารมณ์ไม่สิ้นสุด 
เราขอกระทำความนอบน้อมแด่ท่านผู้ปราศจากความปรารถนา. 

จบ วิคติจฉชาดกที่ ๔. 

๕. มูลปริยายชาดก 
กาลเวลากินสัตว์พร้อมทั้งตัวเอง 

[๓๔๐] กาลย่อมกินสัตว์ทั้งปวงกับทั้งตัวเองด้วย ก็ผู้ , ใดกินกาล ผู้นั้นเผา 
ตัณหาที่เผาสัตว์ได้แล้ว. 

[๓๔๑] ศีรษะของนรชนปรากฏว่ามีมาก มีผมดำยาวปกคลุมถึงคอ บรรดาคน 
ทั้งหลายนี้ จะหาคนผู้มีปัญญาสักคนก็ไม , ได้. 

จบ มูลปริยายชาดกที่ ๕. 

๖. พาโลวาทชาดก 
ว่าด้วยคนมีปัญญาบริโภค 

[๓๔๒] บุคคลผู้ไม , สำรวม ประหารสัตว์ เบียดเบียน และฆ่าสัตว์ ให้ทานแก , 
สมณะใด สมณะนั้น บริโภคภัตเช่นนี้ ย่อมเข้าไปติดบาปด้วย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 95 

[๓๔๓] ถ้าสมณะเป็นผู้มีปัญญา แม้จะบริโภคทานที่บุคคลผู้ไม่สำรวม ฆ่าบุตร 
และภรรยาถวาย ก็ไม่เข้าไปติดบาปเลย. 

จบ พาโลวาทชาดกที่ ๖. 

๗. ปาท้ฌูชลิ'ชาดก 
ว่าด้วยปาทัญชลีราชกุมาร 

[๓๔๔] ปาท้ฌูชลีราชกุมาร ย่อมรุ่งเรืองกว่าเราทั้งหมดด้วยพระปรีชาแน่นอน 
เมื่อเป็นเช่นนั้น ทำไมจึงทรงเม้มพระโอฐอยู่เล่า จะทรงเห็นเหตุอย่าง 
อื่นยิ่งกว่านี้เป็นแน่. 

[๓๔๕] ปาทัญชลีราชกุมารพระองค์นี้ จะทรงทราบสิ่งที่เป็นธรรมหรือไม , เป็น 
ธรรมสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็หาไม่ ปาทัญชลี 
ราชกุมารพระองค์นี้นอกจากจะเม้มพระโอฐแล้ว ย่อมไม่ทรงทราบ 
เหตุการณ์สักนิดหนึ่งเลย. 

จบ ปาท้ฌูชลิ'ชาดกที่ ๗. 

๘.กิงสุโกปมชาดก 

คนไม , รู้ธรรมด้วยญาณย่อมสงสัยในธรรม 

[๓๔๖] ท่านทุกคนเห็นต้นทองกวาวแล้ว ยังจะสงสัยในต้นทองกวาวนั้น เพราะ 
เหตุไรหนอ ท่านทั้งหลายหาได้ถามนายสารถีให้ถี่ถ้วนในที่ทั้งปวงไม่. 

[๓๔๗] บุคคลเหล่าใด ยังไม , รู้ธรรมทั้งหลาย ด้วยญาณทั้งปวง บุคคลเหล่านั้นแล 
ย่อมสงสัยในธรรมทั้งหลาย เหมือนพระราชาบุตร ๔ พระองค์ ทรง 
สงสัยในต้นทองกวาวฉะนั้น. 

จบ กิงสุโกปมชาดกที่ ๘. 

๙. สาลกชาดก 
ว่าด้วยสาลกวานร 

[๓๔๘] ดูกรพ่อสาลกวานร พ่อเป็นลูกคนเดียวของเรา อนึ่ง พ่อจักได้เป็นใหญ่ 
แห่งโภคสมบัติในตระกูลของเรา ลงมาจากต้นไม้เถิด มาเถิดพ่อ เรา 
จะพากันกลับไปม้านของเรา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 96 

[๓๔๙] ท่านสำคัญเราว่า เป็นสัตว์ใจดี จึงได้ตีเราด้วยเรียวไม้ไผ่ เราพอใจอยู่ใน 
ป่ามะม่วงที่มีผลสุก ท่านจงกลับไปม้านตามสบายเถิด. 

จบ สาลกชาดกที่ ๙. 

๑๐. กปิชาดก 
เข้าใจว่าลิงเป็นฤาษี 

[๓๕๐] ฤาษีผู้เยินดีแล้ว , ในความสงบและความสำรวม ท่านถูกภัย คือ ความ 
หนาวเบียดเบียน จึงมายืนอยู่ เชิญฤาษีผู้นี้จงเข้ามายังบรรณศาลานี้เถิด 
จะได้บรรเทาความหนาว และความกระวนกระวายให้หมดสิ้นไป. 

[๓๕๑] นี้ไม่ใช่ฤายีผู้ยินดีในความสงบและความสำรวม เป็นลิงเที่ยวโคจรอยู่ 
ตามกิ่งมะเดื่อ มันเป็นสัตว์ประทุษร้าย ฉุนเฉียว และมีสันดานลามก 
ถ้าเข้ามาอยู่ยังบรรณศาลาหลังนี้ ก็จะพึงประทุษร้ายบรรณศาลา. 

จบ กปิชาดกที่ ๑๐. 

จบ สิคาลวรรคที่ ๑๐. 


รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. สัพพทาฐิชาดก ๒. สุนขชาดก 


๓. คุตติลชาดก 
๕. มูลปริยายชาดก 
๗. ปาท่ฌูชลิ'ชาดก 


๔. วิคติจฉชาดก 
๖. พาโลวาทชาดก 
๘. กิงสุโกปมชาดก 
๑๐. กปิชาดก. 


๙. สาลกชาดก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 97 

รวมวรรคที่มีในทุกนิบาตนี้ คือ 
๑. ทัฬหวรรค ๒. สันถวรรค 

๓. กัลยาณธรรมวรรค ๔. อสทิสวรรค 
๕.รุหกวรรค ๖.นตังทัฬหวรรค 

๗. พีรณัตถัมภกวรรค ๘. กาสาววรรค 
๙. อุปาหนวรรค ๑๐. สิคาลวรรค. 

จบ ทุกนิบาตชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 98 

ติกนิบาตชาดก 
๑. สังกัปปวรรค 
๑. สังกัปปวรรคชาดก 
ว่าด้วยลูกศรคือกิเลส 

[๓๕๒] อาตมภาพอันลูกศรที่อาบด้วยราคะดำริ อาศัยกามวิตก อันนายช่างศร 
ไม , ได้ตกแต่งขัดเกลาและเหลาเสี้ยม แทงเข้าแล้ว. 

[๓๕๓] อาตมภาพมิได้ลูกลูกศรที่เขายกคันขึ้นยิงมา หรือที่ติดพู , หางนกยูงเสียบ 
แทงเลย แต่อาตมภาพลูกลูกศร คือ กิเลสเครื่องเผาอวัยวะทั้งปวงให้ 
เร่าร้อน เสียบแทงที่หทัย. 

[๓๕๔] แต่อาตมภาพไม , เห็นรอยแผล ไม , เห็นโลหิตไหลออกจากรอยแผลนั้น 
จิตที่ไม่มีอุบายอันแยบคาย ลูกลูกศรตรึงไว้แล้วอย่างมั่นคง อาตมภาพ 
นำความทุกข์มาให้แก , ตนเอง. 

จบ สังกัปปราคชาดกที่ ๑. 

๒. ดึลมุฏฐิชาดก 
การเฆี่ยนตีเป็นการสั่งสอน 

[๓๕๕] การที่ท่านให้จับแขนเราไว้แล้วเฆี่ยนตีด้วยซีกไม้ไผ่ เพราะเหตุเมล็ดงา 
กำมือหนึ่งนั้น ยังฟิงอยู่ในใจของเราจนทุกวันนี้. 

[๓๕๖] ดูกรพราหมณ์ ชะรอยท่านจะไม่ยินดีในชีวิตของตนแล้วสินะ จึงได้มา 
จับแขนแล้วเฆี่ยนตีเราถึง ๓ ครั้ง วันนี้ท่านจะได้เสวยผลของกรรมนั้น. 

[๓๕๗] อารยชนใด ย่อมข่มขี่คนที่ไม่ใช่อารยชน ผู้ทำกรรมชั่ว ด้วยอาชญา กรรม 
ของอารยชนนั้น เป็นการสั่งสอน หาใช่เป็นเวรไม่ บัณฑิตทั้งหลาย รู้ขัด 
ข้อนั้นอย่างนี้แล. 

จบ ติลมุฏฐิชาดกที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 99 
๓. มฌิกัณฐชาดก 
ว่าด้วยขอสิ่งที่ไม่ควรขอ 

[๓๕๘] ข้าวและนํ้าอันไพบูลย์ยิ่ง ย่อมเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า เพราะเหตุแก้วมณี 
ดวงนี้ ข้าพเจ้าชักให้แก้วมณีดวงนั้นแก่ท่านไม , ได้ ท่านก็ยิ่งขอหนักขึ้น 
ใช่แต่เท่านั้น ข้าพเจ้าชักไม่มาสู่อาศรมของท่านอีกด้วย. 

[๓๕๙] ท่านขอแก้วมณีอันเกิดจากหินดวงนี้ ย่อมท่าให้ข้าพเจ้าหวาดเสียว 
เหมือนกับชายหนุ่มมีมือถือดาบอันลับแล้วที่แผ่นหิน มาท่าให้ข้าพเจ้า 
หวาดเสียว ฉะนั้น ข้าพเจ้าชักให้แก้วมณีดวงนั้นแก่ท่านไม , ได้ ท่านก็ยิ่ง 
ขอหนักขึ้น ใช่แต่เท่านั้น ข้าพเจ้าชักไม่มาสู่อาศรมของท่านอีกด้วย. 

[๓๖๐] บุคคลรู้ว่า สิ่งของอันใด เป็นที่รักของเขา ก็ไม , ควรขอสิ่งของอันนั้น 
บุคคลย่อมเป็นที่เกลียดชังเพราะขอขัด พระยานาคลูกพราหมณ์ขอ 
แก้วมณี ตั้งแต่นั้นก็มิได้มาให้พราหมณ์นั้นเห็นอีกเลย. 

จบ มฌิกัณฐชาดกที่ ๓. 

๔. กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก 
รู้ว่าเขาดีก็ต้องเลี้ยงให้สมดี 

[๓๖๑] ท่านเคยบริโภคหญ้าที่เป็นเดน เคยบริโภครำและข้าวตังมาแล้วจนเติบโต 
นี่เคยเป็นอาหารของท่านมาแล้ว เพราะเหตุไร บัดนี้ท่านจึงไม่บริโภค 
เล่า? 

[๓๖๒] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ในที่ใด ชนทั้งหลายไม , รู้จักสัตว์ โดยชาติ หรือโดย 
วินัย ในที่นั้น รำ และข้าวตังมีเป็นอันมาก. 

[๓๖๓] ก็ท่านรู้จักข้าพเจ้าดีแล้วว่า ม้าตัวนี้ เป็นม้าอุดมเช่นไร ข้าพเจ้ารู้สึกตน 
อยู่ เพราะอาศัยท่านผู้รู้ จึงไม่บริโภครำของท่าน. 

จบ กุฌฑกกุจฉิสินธวชาดกที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 100 
๕. สุกชาดก 

โทษของการไม , รู้ประมาณ 

[๓๖๔] ลูกนกแขกเต้าตัวนั้น รู้ประมาณในการบริโภคอยู่เพียงใด ก็ได้สืบอายุ 
และได้เลี้ยงมารดาบิดาอยู่เพียงนั้น. 

[๓๖๕] อนึ่ง ในกาลใด ลูกนกแขกเต้านั้น กลืนกินโภชนะมากเกินไป ในกาล 
นั้น ก็ได้ชื่อว่า ไม , รู้จักประมาณในการบริโภค จึงได้จมลงในมหาสมุทร 
นั้นเทียว. 

[๓๖๖] เพราะฉะนั้น ความเป็นผู้รู้จักประมาณ คือ ความไม , หลงติดอยู่ใน 
โภชนะ เป็นความดี ด้วยว่า บุคคลใด ไม , รู้จักประมาณ ย่อมจมลงใน 
อบายทั้ง ๔ บุคคลผู้รู้จักประมาณแล ย่อมไม , จมลงในอบาย ๔. 

จบ สุกชาดกที่ ๕. 

๖. ชรูทปานชาดก 

ขุดบ่อได้ทรัพย์กลับพินาศเพราะขุดเกิน 

[๓๖๗] พ่อค้าทั้งหลาย มีความต้องการด้วยนั้า พากันขุดบ่อนั้าเก่า ได้แร , เหล็ก 
แร , ทองแดง ดีบุก ตะกั่ว แก้วมณี เงิน ทอง แก้วมุกดา และแก้ว 
ไพฑูรย์ เป็นอันมาก. 

[๓๖๘] แต่พวกพ่อค้าเหล่านั้น ก็ไม , ได้ยินดีด้วยทรัพย์นั้น ได้พากันขุดให้ลึก 
ยิ่งขึ้นๆ ในบ่อนั้านั้น มีพระยานาคมีพิษร้ายแรง มีเดช ได้ฆ่าพวกพ่อค้า 
เหล่านั้นเสียด้วยเดชแห่งพิษ. 

[๓๖๙] เพราะฉะนั้น บุคคลพึงขุดบ่อนั้าเถิด แต่ไม่ควรขุดให้ลึกเกินไป เพราะ 
ว่า บ่อที่ขุดลึกเกินไปเป็นของลามก ทรัพย์ที่พวกพ่อค้าได้แล้วด้วยการ 
ขุด และชีวิตก็พินาศไป เพราะการที่ขุดลึกเกินไป. 

จบ ชรูทปานชาดกที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 101 

๗. คามณิจันทชาดก 
ลิงเป็นสัตว์ไม , รู้จักเหตุ 

[๓๗๐] สัตว์ตัวนี้ไม่ฉลาดที่จะทำเรือน มีปกติหลุกหลิก หนังที่หน้าย่น พึง 
ประทุษร้ายของที่เขาทำไว้แล้ว ตระกูลสัตว์นี้มีอย่างนั้นเป็นธรรมดา. 

[๓๗๑] ขนอย่างนี้ไม่ใช่ขนของสัตว์ที่มีความคิดฉลาด ลิงตัวนี้จะทำให้ผู้อื่น 
ยินดีไม , ได้ พระราชบิดาของเราทรงพระนามว่า ชนสันธนะ ได้ตรัส 
สอนไว้ว่า ธรรมดาลิงย่อมไม , รู้จักเหตุอันใดอันหนึ่ง. 

[๓๗๒] สัตว์เช่นนั้น จะพึงเลี้ยงดูมารดาบิดา หรือพี่ชายพี่สาวของตนไม , ได้เลย 
คำสอนนี้พระราชบิดาของเราได้ทรงสั่งสอนไว้อย่างนี้. 

จบ คามฌิจันทชาดกที่ ๗. 

๘. มันธาตุราชชาดก 
กามมีความสุขน้อยมีทุกข์มาก 

[๓๗๓] พระจันทร์ พระอาทิตย์ (ย่อมเวียนรอบเขาสิเนรุราช) ส่องรัศมีสว่างไสว 
ไปทั่วทิศโดยกำหนดที่เท่าใด สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยแผ่นดินอยู่ในที่มี 
กำหนดเท่านั้น ล้วนเป็นทาสของพระเจ้ามันธาตุราชทั้งสิ้น. 

[๓๗๔] ความอิ่มในกามทั้งหลาย ย่อมไม่มีด้วยฝนคือกหาปณะ กามทั้งหลายมี 
ความยินดีน้อย มีทุกข์มาก บัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้. 

[๓๗๕] พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมไม่ปรารถนาความยินดีในกาม 
ทั้งหลายที่เป็นทิพย์ เป็นผู้ยินดีแต่ความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยแท้. 

จบ มันธาตุราชชาดกที่ ๘. 

๙. ติรีติวัจฉชาดก 

ควรบูชาผู้มีพระคุณ 

[๓๗๖] กรรมอะไรๆ ที่สำเร็จด้วยวิชาของดาบสนี้มิได้มีเลย อนึ่ง ดาบสนั้น 
ไม่ใช่พระญาติพระวงศ์ ไม่ใช่พระสหายของพระองศ์ เมื่อเป็นเช่นนั้น 
เพราะเหตุไร ตึรีดึวัจฉดาบสผู้มีมือถือไม้เท้า จึงบริโภคก้อนข้าวอันเลิศ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 102 

[๓๗๗] เมื่อเรารบพ่ายแพ้โจร ตกอยู่ในฐานะอันตราย ติรีติวัจฉดาบสผู้นี้ 
ได้กระทำความอนุเคราะห์แก่เราผู้เดียว ในป่าที่ไม่มีนา น่าหวาดเสียว 
เมื่อเราได้รับความลำบากก็ได้พาดพะองให้ เพราะเหตุนั้น เราแม้ถูก 
ความทุกข์เบียดเบียนแล้วก็ขึ้นจากบ่อได้. 

[๓๗๘] เรามาถึงเมืองนี้ได้โดยความยาก เพราะอานุภาพของติรีติวัจฉดาบสผู้นี้ 
เราถึงจะเป็นอยู่ในมนุษยโลก ก็เหมือนกับไปปรโลกอันเป็นวิสัยของ 
มัจจุราช ลูกรัก ติรีติวัจฉดาบส เป็นผู้ควรแก่ปัจจัยลาภ ท่านทั้งหลาย 
จงพากันถวายของควรบริโภค และ 1 ของควรบูชาแก , ท่านคิรีติ-วัจฉดาบส 
เถิด. 

จบ คิรีติ'วัจฉชาดกที่ ๙. 

๑๐. ทูตชาดก 

ทุกชีวิตเป็นทูตของท้อง 

[๓๗๙] สัตว์เหล่านี้เป็นไปในอำนาจของตัณหา ย่อมไปสู่ประเทศอันไกล หวัง 
จะขอสิ่งของตามแต่จะได้ เพื่อประโยชน์แก่ท้องใด ข้าพระองค์เป็น 
ทูตของท้องนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ ขอพระองค์อย่าได้ทรง 
พิโรธแก , ข้าพระองค์เลย. 

[๓๘๐] อนึ่ง มาณพทั้งหลาย ย่อมตกอยู่ในอำนาจของท้องใด ทั้งกลางวัน 
และกลางคืน ข้าพระองค์ก็เป็นทูตของท้องนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เป็น 
จอมทัพ ขอพระองค์อย่าได้ทรงพิโรธแก่ข้าพระองค์เลย. 

[๓๘๑] ดูกรพราหมณ์ เราจะให้โคสีแดงแก่ท่านสักพันตัวพร้อมทั้งโคจ่าฝูงแก่ท่าน 
แม้เราและสัตว์ทั้งมวลก็ชื่อว่า เป็นทูตของท้องทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น 
เราก็เป็นทูต ไฉนจะไม , ให้สิ่งของแก่ท่านผู้เป็นทูตเล่า. 

จบ ทูตชาดกที่ ๑๐. 

จบ สังกัปปวรรคที่ ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 103 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. สังกัปปราคชาดก ๒. ติลมุฏฐิชาดก 
๓. มฌิกัณฐชาดก ๔. กุณฑกกุจฉสินธวชาดก 
๕.สุกชาดก ๖.ชรูทปานชาดก 

๗. คามณิจันทชาดก ๘. มันธาตุราชชาดก 
๙.คิรีติ'วัจฉชาดก ๑๐. ทูตชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 104 

๒. ปทุมวรรค 
๑. ปทุมชาดก 
ไม่ควรพูดให้เกินความจริง 

[๓๘๒] ผมและหนวดที่โกนแล้ว ตัดแล้ว ย่อมงอกขึ้นใหม่ได้ ฉันใด จมูกของ 
ท่านจงงอกขึ้นใหม่ ฉันนั้น ข้าพเจ้าขอดอกปทุม ขอท่านจงให้แก , 

ข้าพเจ้าเถิด. 

[๓๘๓] พืชที่เก็บไว้ในสารทสมัย เอาหว่านลงในนา ย่อมงอกขึ้น ฉันใด จมูก 
ของท่านจงงอกขึ้นใหม่ ฉันนั้น ข้าพเจ้าขอดอกปทุม ขอท่านจงให้แก่ 
ข้าพเจ้าเถิด. 

[๓๘๔] แม้คนทั้งสองนั้นคิดว่า ท่านจักให้ดอกปทุมแก่ตน จึงได้พูดพล่ามไป 
คนทั้งสองนั้นจะพึงกล่าว หรือไม , กล่าวก็ตาม จมูกย่อมงอกขึ้นไม , ได้ 
ดูกรสหาย ข้าพเจ้าขอดอกปทุม ขอท่านจงให้แก , ข้าพเจ้าเถิด. 

จบ ปทุมชาดกที่ ๑. 

๒. มุทุปาณิชาดก 

ความปรารถนาสมประสงค์ในกาลมีของ ๔ อย่าง 
[๓๘๕] ถ้าคนใช้ของท่านพึงมีฝ่ามืออ่อน ๑ ช้างของท่านแกดีแล้ว ๑ เวลามืด ๑ 
ฝนตก ๑ จะพึงมี ในกาลใด ความปรารถนาของท่านก็จะสมประสงค์ 
ในกาลนั้นเป็นแน่. 

[๓๘๖] หญิงทั้งหลาย บุรุษไม่สามารถจะปกปักรักษาไว้ได้ด้วยถ้อยคำอันอ่อน 
หวาน ยากที่จะให้เต็มได้ เสมอด้วยแม่นั้า ฉะนั้น ย่อมจะจมลงใน 
นรก บัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้แล้ว พึงหลีกเว้นเสียให้ห่างไกล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 105 

[๓๘๗] หญิงเหล่านั้น ย่อมเข้าไปคบหาบุรุษใด เพราะความรักใคร่ พอใจ หรือ 
เพราะทรัพย์ เขาย่อมเผาบุรุษนั้นเสียฉับพลัน เปรียบเหมือนไฟไหม้ที่ 
ของตนเอง ฉะนั้น. 

จบ มุทุปาฌิชาดกที่ ๒. 

๓. จุลลปโลภนชาดก 
ว่าด้วยหญิงทำบุรุษให้งงงวย 

[๓๘๘] เมื่อนั้าไม , หวั่นไหว ดาบสนี้มาได้ด้วยฤทธึ๋เอง ครั้นถึงความระคนกับ 
ด้วยหญิง ก็จมลงในห้วงมหรรณพ. 

[๓๘๙] ธรรมดาว่า หญิงเหล่านี้ เป็นผู้ยังบุรุษให้งงงวย มีมายามาก และยัง 
พรหมจรรย์ให้กำเริบ ย่อมจะจมลงในอบาย บัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้แล้ว 
พึงหลีกเว้นเสียให้ห่างไกล. 

[๓๙๐] หญิงเหล่านั้น ย่อมเข้าไปคบหาบุรุษใด เพราะความรักใคร่ พอใจ หรือ 
เพราะทรัพย์ เขาย่อมเผาบุรุษนั้นเสียฉับพลัน เปรียบเหมือนไฟไหม้ที่ 
ของตนเองฉะนั้น. 

จบ จุลลปโลภนชาดกที่ ๓. 

๔. มหาปนาทชาดก 
ว่าด้วยปราสาทของพระเจ้ามหาปนาท 

[๓๙๑] พระเจ้ามหาปนาทนั้น มีปราสาทล้วนแล้วไปด้วยทอง กว้าง ๑๖ ชั่วธนูตก 
สูง ๑ พันชั่วธนู. 

[๓๙๒] และปราสาทนั้นมีพื้น ๗ ชั้น ประกอบไปด้วยธง แล้วไปด้วยแล้วมี 
สีเขียว มีนางฟ้อน ๖ พัน แบ่งออกเป็น ๗ พวก ฟ้อนรำอยู่ใน 
ปราสาทนั้น. 

[๓๙๓] ดูกรภัททชิ ท่านกล่าวถึงปราสาทนั้นมีแล้วในกาลนั้น ในครั้งนั้น เรา 
เป็นท้าวสักกะผู้รับใช้การงานของท่าน. 

จบ มหาปนาทชาดกที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 106 

๕. ขุรัปปชาดก 
ถึงคราวกล้าควรกล้า 

[๓๙๔] เมื่อท่านเห็นพวกโจรยิงลูกธนูอันแหลม ถือดาบอันคมกล้า ซึ่งขัดแล้ว 
ด้วยนํ้ามัน เมื่อมรณภัยปรากฏเฉพาะหน้าแล้ว เหตุไฉนหนอ ท่านจึง 
ไม่มีความครั่นคร้าม. 

[๓๙๕] เมื่อเราเห็นพวกโจรขิงลูกธนูอันแหลม ถือดาบอันคมกล้า ซึ่งขัดแล้ว 
ด้วยนํ้ามัน เมื่อมรณภัยปรากฏเฉพาะหน้าแล้ว เรากลับได้ความยินดี 
และโสมนัสมากยิ่ง. 

[๓๙๖] เรานั้นเกิดความยินดีและโสมนัสแล้ว ก็ครอบงำศัตรูทั้งหลายเสียได้ 
เพราะว่า ชีวิตของเราๆ ได้สละมาแต่ก่อนแล้ว เราไม , ได้ท่าความอาลัย 
ในชีวิต บุคคลผู้กล้าหาญพึงกระท่ากิจของคนกล้า ในกาลบางคราว. 

จบ ขุรัปปชาดกที่ ๕. 

๖. วาตัคคสินธวชาดก 
ว่าด้วยมิตรสันถวะเกิดแต่แรกพบ 

[๓๙๗] ด้วยเหตุใด คุณแม่จึงมีโรคผอมเหลือง ไม่ชอบใจอาหาร ม้านั้นก็มา 
คบหาสมาคมแล้ว เหตุไร คุณแม่จึงให้ม้าตัวนั้นหนีไปเสียในบัดนี้เล่า? 

[๓๙๘] ลูกเอ๋ย ขึ้นชื่อว่า มิตรสันถวะจะเกิดขึ้นแต่แรกพบปะเทียวแหละ ยศ 
ของสตรีทั้งหลาย ย่อมเสื่อมไป เพราะฉะนั้น แม่จึงแสร้งท่าให้พระยาม้า 
นั้นหนีไปเสีย. 

[๓๙๙] สตรีคนใด ไม่ปรารถนาบุรุษผู้เกิดในตระกูลมียศศักด ที่มีคนชักพามา 
แล้ว สตรีคนนั้น จะต้องเศร้าโศกอยู่สิ้นกาลนาน เหมือนนางลาเศร้า 
โศกถึงพระยาม้าวาตัคคสินธพ ฉะนั้น. 

จบ วาตัคคสินธวชาดกที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 107 

๗. สุวรรณกักกฏกชาดก 
ว่าด้วยปูทอง 

[๔๐๐] ปูทอง มีนัยน์ตาอันยาว มีหนังเป็นกระดูก เป็นสัตว์อยู่ในนั้า ไม่มีขน 
ฉันถูกปูทองนั้นหนึบไว้แล้ว จึงร้องขอความช่วยเหลือ เจ้าอย่าทิ้งฉัน 
ผู้คู่ชีวิตเสียเลย. 

[๔๐๑]ข้าแต่ท่านผู้เป็นลูกเจ้าดิฉันจักไม , ละทิ้งท่านผู้เป็นช้างทรงกำลังถึง ๖๐ ปี 
เลย ท่านย่อมเป็นที่รักใคร , อย่างยิ่งของดิฉัน ยิ่งกว่าแผ่นดินซึ่งมีสมุทร 
สาครสี่เป็นขอบเขต. 

[๔๐๒] ปูเหล่าใด อยู่ในมหาสมุทรก็ดี ในแม่นํ้าคงคาก็ดี ในแม่น' ไย มุนาก็ดี 
ท่านเกิดอยู่ในนั้า ย่อมประเสริฐกว่าปูเหล่านั้น ขอท่านจงปล่อยสามี 
ของดิฉันผู้ร้องไห้อยู่เถิด. 

จบ สุวรรณกักกฏกชาดกที่ ๗. 

๘. อารามทูสกชาดก 
ว่าด้วยเหตุที่นายอุยยานบาลจะถูกติ 

[๔๐๓] ลิงตัวใด สมมุติกันว่า เป็นใหญ่กว่าฝูงลิงเหล่านี้ ปัญญาของลิงตัวนั้น 
มีอยู่เพียงอย่างนี้เท่านั้น ฝูงลิงที่เป็นบริวารนอกนี้จะมีปัญญาอะไร. 

[๔๐๔] ข้าแต่ท่านผู้ประเสริฐ ท่านยังไม , รู้อะไร ไฉนมาด , วนติเตียนเราต่างๆ 
อย่างนี้เล่า เรายังไม , เห็นรากไม้แล้ว จะพึงรู้ต้นไม้ว่า รากหยั่งลงไปลึกได้ 
อย่างไรเล่า? 

[๔๐๕] เราไม , ติเตียนท่านทิ้งหลาย พวกท่านเป็นลิงไพร อาศัยอยู่ในป่า แต่ว่า 
นายอุยยานบาลทั้งหลาย ผู้ปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์แก , พระราชา 
พระองค์ใด พระราชาพระองค์นั้น คือ พระเจ้า'วิสสเสนะ จะพึงถูก 
ติเตียนได้. 

จบ อารามทูสกชาดกที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 108 

๙. สุชาตาชาดก 

ว่าด้วยถ้อยคำไพเราะทำให้คนรัก 

[๔๐๖] สัตว์เหล่านี้สมบูรณ์ด้วยสีสรรวรรณะ มีสำเนียงอ่อนหวาน น่ารัก น่าชม 
(แต่) เป็นสัตว์มีวาจากระด้าง ย่อมไม่เป็นที่รักของใคร ทั้งในโลกนี้ 
และโลกหน้าเลย. 

[๔๐๗] ท่านก็ได้เห็นมิใช่หรือว่า นกดุเหว่าดำลายพร้อยพรายตัวนี้เป็นที่รักของ 
สัตว์ทั้งหลายเป็นอันมาก เพราะวาจาอ่อนหวาน? 

[๔๐๘] เพราะฉะนั้น ผู้ที่ต้องการจะให้ตนเป็นที่รักของประชาชน พึงกล่าวแต่ 
ถ้อยคำสละสลวย พูดพอประมาณ ไม , ฟ้ง 1 ซ่าน ถ้อยคำของผู้แสดง 
อรรถ และธรรม เป็นถ้อยคำไพเราะ. 

จบ สุชาตาชาดกที่ ๙. 

๑๐. อุลูกชาดก 

ว่าด้วยหน้าตาไม่ดีไม่ควรให้เป็นใหญ่ 

[๔๐๙] ได้ยินว่า พวกญาติทั้งมวล ตั้งนกเถ้าให้เป็นใหญ่ ถ้าพวกญาติอนุญาต 
ฉันจะขอพูดสักคำหนึ่ง. 

[๔๑๐] ดูกรสหาย เราทั้งหมดอนุญาตให้ท่านพูด แต่จงพูดแต่ถ้อยคำที่เป็น 
อรรถ และธรรมอย่างเดียว เพราะว่า นกที่หนุ่มๆ มีปัญญา และทรง 
ไว้ซึ่งญาณอันรุ่งเรือง มีอยู่. 

[๔๑๑] ขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลาย การแต่งตั้งนกเถ้าให้เป็นใหญ่ ข้าพเจ้า 
ไม่ชอบใจ ท่านจงมองดูหน้าของนกเถ้าผู้ไม , โกรธเถิด นกเถ้าโกรธแล้ว 
จักท่าหน้าตาเป็นอย่างไร? 

จบ อุลูกชาดกที่ ๑๐. 

จบ ปทุมวรรคที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 109 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. ปทุมชาดก ๒. มุทุปาณิชาดก 

๓. จุลลปโลภนชาดก ๔. มหาปนาทชาดก 

๕. ขุรัปปชาดก ๖. วาตัคคสินธวชาดก 

๗. สุวรรณกักกฏกชาดก ๘. อารามทูสกชาดก 
๙. สุชาตาชาดก ๑๐. อุลูกชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 110 

๓. อุทปานทูสกวรรค 
๑. อุทปานทูสกชาดก 

ว่าด้วยการขี้เยี่ยวลงบ่อนั้นปีนธรรมดาของหมาจิ้งจอก 
[๔๑๒] ดูกรสหาย ทำไม ท่านจึงถ่ายมูตรและคูถรดบ่อนํ้าที่ทำได้โดยยาก ของ 
ฤาษีผู้อยู่ป่า แสวงหาตบะอยู่ตลอดกาลนาน? 

[๔๑๓] เราพวกสุนัขจิ้งจอก ดื่มกินนั้า ณ ที่ใดแล้ว ย่อมถ่ายอุจจาระปัสสาวะลง 
ในที่นั้น เป็นธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกทั้งหลาย เป็นธรรมดาของบิดา 
มารดา และปู ย่า ตา ยาย ท่านไม่ควรจะถือโกรธธรรมดาอันนั้นของ 
พวกเราเลย. 

[๔๑๔] อาการเช่นนี้เป็นธรรมดาของพวกท่าน อนึ่ง อาการเช่นไร ไม่เป็น 
ธรรมดาของพวกท่าน ขอพวกเราอย่าได้เห็นธรรมดา หรือมิใช่ธรรมดา 
ของพวกท่าน ในกาลไหนๆ อีกเลย. 

จบ อุทปานทูสกชาดกที่ ๑. 

๒. พยัคฆชาดก 
ว่าด้วยเรื่องของมิตร 

[๔๑๕] ความเกษมจากโยคะ ย่อมเสื่อมไปเพราะการคบหากับมิตรคนใด บัณฑิต 
พึงรักษาลาภ ยศและชีวิตของตนที่มิตรนั้นครอบงำไว้เสียก่อนดุจ 
บุคคลผู้รักษาตาของตนไว้ ฉะนั้น. 

[๔๑๖] ความเกษมจากโยคะ ย่อมเจริญเพราะการคบหากับมิตรคนใด บุรุษ 
ผู้ฉลาดในกิจทั้งมวล พึงกระท่ากิจทุกอย่างของกัลยาณมิตรให้เหมือน 


ของตน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 111 

[๔๑๗] ดูกรราชสีห์และเสือโคร่ง จงมาเถิด เชิญท่านทั้งสองจงกลับเข้าไปยัง 
ป่าใหญ่ พวกมนุษย์อย่ามาตัดป่าของเราให้ปราศจากราชสีห์และเสือโคร่ง 
เสียเลย ราชสีห์และเสือโคร่ง อย่าได้เป็นผู้ไร้ป่า. 

จบ พยัคฆชาดกที่ ๒. 

๓. กัจฉปชาดก 
ว่าด้วยลิงสัปดน 

[๔๑๘] ใครหนอเดินมา เหมือนบุคคลผู้รวยอาหาร เหมือนพราหมณ์ผู้ได้ลาภ 
มาเต็มมือ ฉะนั้น ท่านไปรวยภิกษาหารมาแต่ที่ไหนหนอ ท่านเข้าไปหา 
ผู้มีศรัทธาคนไรมา? 

[๔๑๙] ดูกรท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นลิง ทรามปัญญา จับต้องสิ่งที่บุคคลไม่ควร 
จับต้อง ขอพระคุณเจ้าโปรดเปลื้องข้าพเจ้าให้พ้นทุกข์ด้วยเถิด ขอความ 
เจริญจงมีแก่พระคุณเจ้า ข้าพเจ้าพ้นจากความฉิบหายนี้แล้วจะไปอยู่ที่ 
ภูเขา. 

[๔๒๐] เต่าทั้งหลาย เป็นสัตว์สืบเนื่องมาจากกัสสปโคตร ลิงทั้งหลายเป็นสัตว์ 
สืบเนื่องมาจากโกณฑฌูญโคตร ดูกรเต่าผู้เทือกแถวกัสสปโคตร ท่าน 
จงปล่อยลิงผู้เทือกแถวโกณฑัญญโคตรเสียเถิด ท่านคงเคยทำเมถุนธรรม 
กันแล้ว. 

จบ กัจฉปชาดกที่ ๓. 

๔. โลลชาดก 
ว่าด้วยโทษของความโลเล 

[๔๒๑] นกยางตัวนี้อย่างไรจึงมีหงอน เป็นโจร (เข้ามาอยู่ที่รังกา) ดูกรนกยาง 
ผู้มีเมฆเป็นบิดา ท่านจงมาเสียข้างนี้เถิด กาผู้เป็นสหายของเรา เป็นผู้ 
ดุร้าย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 112 

[๔๒๒] เราไม , ใช่นกยางมีหงอน เราเป็นกาโลเล ไม , ได้ทำตามคำของท่าน กลับ 
มาแล้ว จงมองดูเราผู้รุ่นนี้เถิด. 

[๔๒๓] ลูกรสหาย ท่านจะได้รับทุกข์อีก เพราะว่า ปกติของท่านเป็นเช่นนั้น 
เครื่องบริโภคของมนุษย์ไม่ควรที่นกจะพึงบริโภค. 

จบ โลลชาดกที่ ๔. 

๕. รุจิรชาดก 

[๔๒๔] นกยางตัวนี้อย่างไรจึงขาว น่ารัก มาอยู่ในรังกาได้และนี่เป็นรังของกา 
ผู้ดุร้ายสหายของเรา. 

[๔๒๕] ดูกรนกพิราบผู้สหาย ท่านก็รู้จักเรา ผู้มี'ข้าวฟ้างเป็นอาหารมิ 1 ใช่หรือ เรา 
มิได้กระท่าตามคำของท่าน กลับมาแล้ว จงมองดูเราผู้รุ่นนี้เถิด. 

[๔๒๖] ดูกรกาผู้สหาย ท่านจะได้รับทุกข์อีก เพราะว่า ปกติของท่านเป็นเช่นนั้น 
เครื่องบริโภคของมนุษย์ไม่ควรที่นกจะพึงบริโภค. 

จบ รุจิรชาดกที่ ๕. 

๖. คุรุธรรมชาดก 
ว่าด้วยให้ช้างแก่ท้าวกาลิงคราช 

[๔๒๗] ช้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าประชาชน ช้าพระบาททั้งหลาย ได้ทราบ 
ศรัทธา และศีลของพระองค์แล้ว จึงมาขอรับพระราชทานเอาทองคำ 
แลกกับช้างมีสีดังดอกอัญชัน นำไปในแคว้นกาลิงคราช. 

[๔๒๘] สัตว์ที่พึงเลี้ยงด้วยข้าวก็ดี ที่ไม , ได้เลี้ยงก็ดี ผู้ใด ในโลกนี้ตั้งใจมาหาเรา 
สัตว์เหล่านี้นทั้งหมด เราก็มิได้ห้ามเลย นี้เป็นถ้อยคำของท่านบูรพาจารย์. 

[๔๒๙] ดูกรพราหมณ์ทั้งหลาย เราจะให้ช้างนี้อันควรเป็นราชพาหนะ เป็นราช 
บริโภค ประกอบไปด้วยยศ ประดับไปด้วยเครื่องประดับ ปกคลุมไป 
ด้วยข่ายทอง มีนายหัตถาจารย์ พร้อมแก่ท่านทั้งหลาย ขอพวกท่านจงไป 
ตามปรารถนาเถิด. 

จบ คุรุธรรมชาดกที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๙ ขุททกนิกายชาดก ภาค๑-หน้าที่ 113 
๗. โรมชาดก 
ว่าด้วยอาชีวกเจ้าเล่ห์ 

[๔๓๐]ดูกรปักษีผู้มี'ขน'ปีกเมื่อเรามาอยู่ในถํ้าแห , งภูเขานี้กว่า๕๐ปีนกพิราบ 
ทั้งหลายก็มิได้รังเกียจ เป็นผู้มี'จิตเยือกเย็นเป็นอย่างยิ่ง ย่อมพากันมาสู่ 
บ่วงมือของเรา ในกาลก่อน. 

[๔๓๑] ดูกรท่านผู้มีอวัยวะคด บัดนี้นกพิราบเหล่านั้น คงจะเห็นเหตุอะไร 
กระมัง จึงใคร่จะพากันไปเสพอาศัยซอกภูเขาอื่น นกเหล่านี้ครั้งก่อน 
ย่อมสำคัญเราอย่างไร บัดนี้ ย่อมไม่สำคัญเราอย่างนั้นหรือ หรือนก 
เหล่านี้พลัดพรากไปนานแล้ว จำเราไม , ได้ หรือว่าเป็นนกใหม่จึงไม , เข้า 
ใกล้เรา? 

[๔๓๒] พวกเราเป็นผู้ไม , หลงใหล รู้อยู่ว่า ท่านก็คือท่านนั่นแหละ พวกเราเหล่า 
นั้นก็ไม , ใช่นกอื่น ก็แต่ว่า จิตของท่านเป็นจิตประทุษร้ายในชนนี้ดูกร 
อาชีวก เพราะเหตุนั้น พวกเราจึงหวาดกลัวท่าน. 

จบ โรมชาดกที่ ๗. 

๘. มหิสชาดก 
ว่าด้วยลิงกับควาย 

[๔๓๓] ท่านอาศัยเหตุอะไรจึงอดกลั้นทุกข์นี้ต่อลิงผู้มีจิตกลับกลอก มักประทุษ 
ร้ายมิตร ดุจเป็นเจ้าของผู้ให้ความใคร่ทั้งปวง. 

[๔๓๔] ท่านจงขวิดมันเสีย (ด้วยเขา) จงเหยียบเสีย (ด้วยเท้า) ล้าไม , ห้าม 
ปรามมันเสีย สัตว์ทั้งหลายที่โง่เขลา ก็จะพึงเบียดเบียนรํ่าไป. 

[๔๓๕] เมื่อลิงตัวนี้ลูหมิ่นควายตัวอื่น ดุจลูหมิ่นข้าพเจ้า ชักกระทำอนาจาร 
อย่างนี้แก , ควายตัวอื่น ควายเหล่านั้น ก็จะฆ่ามันเสียในที่นั้น ความพ้น 
อันนั้นชักมีแก่'ข้าพเจ้า. 

จบ มหิสชาดกที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๙ ขุททกนิกายชาดก ภาค๑-หน้าที่ 114 

๙. สตปัตตชาดก 

ว่าด้วยความสำคัญผิด 

[๔๓๖] มาณพสำคัญนางสุนัขจิ้งจอกในหนทาง ซึ่งเที่ยวอยู่ในป่า ผู้ปรารถนา 
ประโยชน์ และบอกให้รู้ด้วยอาการอย่างนั้นว่า เป็นผู้ปรารถนาความ 
ฉิบหาย มาสำคัญนกกระไนผู้ปรารถนาความฉิบหายว่า เป็นผู้ปรารถนา 
ประโยชน์ ฉันใด. 

[๔๓๗] บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเป็นเช่นนั้น เมื่อชนทั้งหลายผู้ปรารถนาประ 
โยชน์จึงกล่าวสอน ย่อมกลับถือเอาโดยไม่เคารพ ฉันนั้น. 

[๔๓๘] อนึ่ง ชนเหล่าใด สรรเสริญบุคคลนั้นก็ดี ยกย่องบุคคลนั้นเพราะกลัว 
ก็ดี ก็สำคัญชนเหล่านั้นว่า เป็นมิตร เหมือนมาณพสำคัญผิดนกกระไน 
ว่า เป็นมิตร ฉะนั้น. 

จบ สตปัตตชาดกที่ ๙. 

๑๐. ปูฏทูสกชาดก 

ว่าด้วยผู้ชอบทำลาย 

[๔๓๙] พระยาเนื้อจะฉลาดในการทำห่อใบไม้เป็นแน่ เพราะฉะนั้น จึงได้รื้อห่อ 
ใบไม้เสีย คงจะทำห่อใบไม้อย่างอื่นให้ดีกว่าเก่าเป็นมื่นคง. 

[๔๔๐] บิดา หรือมารดาของเรา ไม , ใช่เป็นคนฉลาดในการทำห่อใบไม้เลย เรา 
ได้แต่รื้อสิ่งของที่ทำไว้แล้วๆ เท่านั้น ตระกูลของเรานี้เป็นธรรมดา 
อย่างนี้. 

[๔๔๑] ธรรมดาของท่านทั้งหลายเป็นถึงเช่นนี้ ก็สภาพที่มิใช่ธรรมดาจะเป็น 
เช่นไร ขอพวกเราอย่าได้เห็นธรรมดา หรือมิใช่ธรรมดาของท่านทั้งหลาย 
ในกาลไหนๆ เลย. 

จบ ปูฏทูสกชาดกที่ ๑๐. 

จบ อุทปานวรรคที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๙ ขุททกนิกายชาดก ภาค๑-หน้าที่ 115 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อุทปานทูสกชาดก ๒. พยัคฆชาดก 
๓. กัจฉปชาดก ๔.โลลชาดก 

๕.รุจิรชาดก ๖. คุรุธรรมชาดก 

๗. โรมชาดก ๘. มหิสชาดก 

๙. สตปัตตชาดก ๑๐. ปูฏทูสกชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 116 
๔. อัพภันตรวรรค 
๑. อัพอันตรชาดก 
ว่าด้วยผลไม้ทิพย์ 

[๔๔๒] ผลของต้นไม้ชื่ออัพอันตระ เป็นผลไม้ทิพย์ นางนารีที่แพ้ท้อง บริโภค 
แล้ว จะประสูติพระราชโอรสเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ. 

[๔๔๓] ดูกรนางผู้เจริญ แม้ท่านก็เป็นพระมเหสีผู้เลอโฉม และเป็นที่รักของ 
พระราชสวามี พระราชาชักทรงนำเอาผลไม้ชื่ออัพอันตระนี้มาให้แก่ท่าน. 

[๔๔๔] บุคคลผู้กล้าหาญ ยอมเสียสละตน กระทำความพากเพียรในประโยชน์ 
ของท่านที่ได้เลี้ยงตนมา ย่อมถึงฐานะอันใด ข้าพเจ้าเป็นผู้จะได้ฐานะ 
อันนั้น. 

จบ อัพอันตรชาดกที่ ๑. 

๒. เสยยชาดก 

[๔๔๕] ผู้ใด คบหาอับบุคคลผู้ประเสริฐ ผู้นั้นชื่อว่า เป็นผู้มีส่วนอันประเสริฐ 
ด้วย เราสมานไมตรีอับพระยาโจรคนเดียวก็ปลดเปลื้องท่านทั้งหลาย 
ผู้ต้องโทษได้ทั้งร้อยคน. 

[๔๔๖] เพราะฉะนั้น บุคคลคนเดียวสมานไมตรีอับโลกทั้งมวลสินชีพแล้ว ก็ 
พึงเข้าถึงสวรรค์ ท่านชาวกาสิกรัฐทั้งหลาย จงฟ้งคำของเรานั้เถิด. 

[๔๔๗] พระเจ้าอังสมหาราช ครอบครองราชสมบัติเมืองพาราณสี ได้ตรัสพระ 
ราชดำรัสนี้แล้ว ก็ทรงสละทั้งธนู และลูกศรเสีย ทรงสมาทาน สำรวม 
ศีล. 

จบ เสยยชาดกที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 117 
๓. วัฑฒกีสูกรชาดก 
ว่าด้วยหมูสัเสือได้ด้วยสามัคคีกัน 

[๔๔๘] ดูกรเสือโคร่ง วันก่อนๆ ท่านเคยยํ่ายีหมูทั้งหลายในประเทศนี้แล้ว 
นำเอาหมูตัวอ้วนๆ มา บัดนี้ท่านเดินซบเซามาแต่ผู้เดียว ดูกรเสือโคร่ง 
ก็วันนี้ กำลังกายของท่านไม , มีหรือ? 

[๔๔๙] ได้ยินว่า วันก่อนๆ หมูเหล่านี้เห็นข้าพเจ้าเข้าแล้วก็กลัวต่างก็บ่ายหน้า 
หนีไปหาที่ซ่อนเร้นคนละทิศละทาง บัดนี้หมูเหล่านั้น มาประชุมรวมกัน 
เป็นหมวดเป็นหมู , อยู่ในที่ชัยภูมิดี ยากที่ข้าพเจ้าจะยํ่ายีได้. 

[๔๕๐] ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแก่หมู , หมูที่มาประชุมกัน ข้าพเจ้าได้เห็นมิตรภาพอัน 
นำอัศจรรย์ ควรสรรเสริญแล้ว จึงขอกล่าวสรรเสริญไว้ หมูทั้งหลายผู้มี 
เขี้ยวเป็นกำลัง ได้ชนะเสือโคร่งด้วยสามัคคีอันใด ก็พากันพ้นมรณภัย 
ด้วยความสามัคคีอันนั้น. 

จบ วัฑฒกีสูกรชาดกที่ ๓. 

๔. สิริชาดก 

ว่าด้วยโภคะเกิดแก่ผู้มีบุญ 

[๔๕๑] ผู้ไม่มีบุญ จะเป็นผู้มีศิลปะหรือไม่ก็ตาม ย่อมขวนขวายรวบรวมทรัพย์ไว้ 
เป็นอันมาก ผู้มีบุญย่อมใช้สอยทรัพย์เหล่านั้น. 

[๔๕๒] โภคะเป็นอันมาก ย่อมล่วงเลยสัตว์เหล่าอื่นไปเสีย เกิดขึ้นในที่ทั้งปวง 
เทียว สำหรับผู้มีบุญอันกระทำไว้ ใช่แต่เท่านั้นรัตนะทั้งหลายก็บังเกิด 
ขึ้นแม้ในที่มิใช่บ่อเกิด. 

[๔๕๓] ไก่ แก้วมณี ไม้เท้า และหญิงชื่อว่า บุญญลักขณาเทวี ย่อมเกิดขึ้น 
แก , อนาถบิฌฑิกเศรษฐีผู้ไม่มีบาป มีบุญอันกระทำไว้แล้ว. 

จบ สิริชาดกที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 118 

๕. มณิสูกรชาดก 
ว่าด้วยของดีใครทำลายไม , ได้ 

[๔๕๔]พวกข้าพเจ้าประมาณ๓๐ตัวอาศัยอยู่ในถํ้าแก้วมณี๗ปีได้ปรึกษา 
กันว่า จะช่วยกันกำจัดแสงแก้วมณีให้เศร้าหมอง. 

[๔๕๕] พวกข้าพเจ้าช่วยกันเสียดสีแก้วมณี แก้วมณีกลับมีสีสุกใสขึ้นกว่าเก่า 
บัดนี้พวกข้าพเจ้าขอถามท่านถึงเหตุนั้น ท่านย่อมสำคัญกิจในเรื่องนี้ 
อย่างไร? 

[๔๕๖] ดูกรหมูทั้งหลาย แก้วไพฑูรย์นี้เป็นของแข็ง งามผ่องใส ใครๆ ไม , 
สามารถจะกำจัดแก้วไพฑูรย์นั้นให้เศร้าหมองได้เลย ท่านทั้งหลายจงพา 
กันหลีกหนีไปอยู่ที่อื่นเสียเถิด. 

จบ มณิสูกรชาดกที่ ๕. 

๖. สาลุกชาดก 
ว่าด้วยอุบายไม่ให้ถูกฆ่า 

[๔๕๗] ท่านอย่าปรารถนาอาหารอย่างหมูชื่อสาลุกะเลย เพราะว่า หมูชื่อว่าสาลุก 
นี้บริโภคอาหารเป็นเครื่องเดือดร้อน ท่านจงเป็นผู้มีความขวนขวาย 
น้อย เคี้ยวกินแต่ข้าวลีบนี้เถิด นี้เป็นลักษณะแห่งความอายุยืน. 

[๔๕๘] ในไม , ช้า ราชบุรุษผู้มีบริวารมากนั้น ก็จะเป็นแขกมาประชุมกัน ณ 
สถานที่นี้ในกาลนั้น ท่านก็จะได้เห็นหมูสาลุกะตัวนี้อันเจ้าของให้ทุบ 
ด้วยไม้ฆ้อนนอนตายอยู่. 

[๔๕๙] วัวชราทั้งสองตัว พอเห็นหมูสาลุกะผู้กล้าหาญ อันเจ้าของให้ทุบด้วยไม้ 
ฆ้อนนอนตายอยู่ ก็คิดร่วมกันว่า ข้าวลีบเท่านั้น เป็นอาหารอย่างสูงสุด 
ของเรา. 

จบ สาลุกชาดกที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๙ ขุททกนิกายชาดก ภาค๑-หน้าที่ 119 

๗. ลาภครหิกชาดก 
ว่าด้วยวิธีการหลอกลวง 

[๔๖๐] ไม่ใช่คนน้า ทำเป็นเหมือนคนน้า ไม่ใช่คนส่อเสียด ก็ทำเป็นเหมือนคน 
ส่อเสียด ไม่ใช่นักฟ้อนรำ ก็ทำเป็นเหมือนนักฟ้อนรำ ไม่ใช่คนตื่นข่าว 
ก็ทำเป็นเหมือนคนตื่นข่าว ย่อมจะได้ลาภในคนผู้หลงใหลทั้งหลาย นี้ 
เป็นคำสั่งสอนแก่ท่าน. 

[๔๖๑] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ น่าติเตียนความประพฤติอัตตวินิบาตกรรม การประ 
พฤติธรรม การได้ยศและได้ทรัพย์. 

[๔๖๒] อนึ่ง ถ้าบุคคลจะถือเอาบาตรออกไปบวชเสีย ความเป็นอยู่นี้แล 
ประเสริฐกว่าการแสวงหาโดยอธรรม. 

จบ ลาภครหิกชาดกที่ ๗. 

๘. มัจฉทานชาดก 
ว่าด้วยบุญที่ให้ทานแก่ปลา 

[๔๖๓] ปลาทั้งหลาย มีราคาถึงหนึ่งพันกหาปณะกับ ๗ มาสก ย่อมจะไม่มีผู้ใดผู้ 
หนึ่งเชื่อถือเลย และ , ในที่นี้เรากีมี ๗ มาสกเท่านั้น แต่เราก็ซื้อปลาตัว 
นั้นได้. 

[๔๖๔] ท่านได้ให้โภชนะแก่ปลาทั้งหลาย แล้วอุทิศส่วนบุญให้แก่เรา เรา 
ระลึกถึงส่วนบุญอันนั้น และความนอบน้อมที่ท่านได้กระทำแล้ว จึง 
รักษาทรัพย์ของท่านนี้ไว้. 

[๔๖๕] บุคคลผู้มีจิตคิดประทุษร้าย ย่อมไม่มีความเจริญเลย ใช่แต่เท่านั้น 
เทวดาทั้งหลายก็ไม่บูชาผู้นั้น ผู้ใด ทำกรรมอันชั่วช้า ยักยอกเอาทรัพย์ 
มรดกของบิดา ไม่ต้องการจะให้พี่ชาย เทวดาทั้งหลาย ย่อมไม , บูชาผู้นั้น. 

จบ มัจฉทานชาดกที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 120 

๙. นานาฉันทชาดก 

ว่าด้วยต่างคนต่างใจ 

[๔๖๖] ข้าแต่มหาราช ข้าพระบาททั้งหลายอยู่ร่วมในเรือนหลังเดียวกัน แต่มี 
ฉันทะต่างกัน ข้าพระบาทอยากได้บ้านส่วย นางพราหมณีอยากได้โคนม 
สักร้อยหนึ่ง. 

[๔๖๗] ลูกชายอยากได้รถเทียมด้วยม้าอาชาไนย ลูกสะใภ้อยากได้กุณฑลแก้ว 
ฝ่ายนางปุณณทาสีผู้ชั่วช้าก็จำนงจะใคร่ได้ครก สาก และกระด้ง. 

[๔๖๘] ท่านทั้งหลาย จงให้บ้านส่วยแก่พราหมณ์ จงให้โคนมร้อยหนึ่งแก่นาง 
พราหมณี จงให้รถเทียมด้วยม้าอาชาไนยแก่ลูกชาย จงให้กุณฑลแก้ว 
แก , ลูกสะใภ้ และจงให้ครกตำข้าว สาก และกระด้งแก , นางปุณณทาสี 
ผู้ชั่วช้า. 

จบ นานาฉันทชาดกที่ ๙. 

๑๐. สึลวีมังสชาดก 

ว่าด้วยอานิสงส์ของศีล 

[๔๖๙] ได้ทราบมาว่า ศีลเป็นความงาม ศีลเป็นเยี่ยมในโลก ท่านจงดูซิ งู 
ใหญ่มีพิษอันร้ายแรง ย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยรู้สึกตัวว่า เป็นผู้มีศีล. 

[๔๗๐] เราจักสมาทานศีลที่บัณฑิตรับรองแล้วว่า เป็นความปลอดภัยในโลก 
เป็นคุณชาติเครื่องให้บัณฑิตเรียกบุคคลผู้ประพฤติตามข้อปฏิบัติของพระ 
อริยะว่า เป็นผู้มีศีล. 

[๔๗๑] อนึ่ง บุคคลผู้มีศีล ย่อมเป็นที่รักของญาติทั้งหลาย และรุ่งเรืองในหมู , 
มิตร เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติ. 

จบ สึลวีมังสชาดกที่ ๑๐. 

จบ อัพภันตรวรรคที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 121 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อัพภันตรชาดก ๒. เสยยชาดก 
๓. วัฑฒกีสูกรชาดก ๔. สิริชาดก 
๕.มณิสูกรชาดก ๖.สาลุกชาดก 

๗. ลาภครหิกชาดก ๘. มัจฉทานชาดก 
๙. นานาฉันทชาดก ๑๐. สีลวีมังสชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 122 

๕. กุมภวรรค 
๑. ภัทรฆฏเภทกชาดก 
คนโง , เขลาเดือดร้อนภายหลัง 

[๔๗๒] นักเลงได้หม้อสารพัดนึกอันเป็นยอดทรัพย์ใบหนึ่ง ยังรักษาหม้อนั้นไว้ 
ได้ตราบใด เขาก็จะได้รับความสุขอยู่ตราบนั้น. 

[๔๗๓] เมื่อใด เขาประมาท และเย่อหยิ่ง ได้ทำลายหม้อให้แตก เพราะความ 
ประมาท เมื่อนั้น ก็เป็นคนเปลือย และนุ่งผ้าเก่า เป็นคนโง่เขลา ย่อม 
เดือดร้อนในภายหลัง. 

[๔๗๔] คนผู้ประมาทโง่เขลา ได้ทรัพย์มาแล้วย่อมใช้สอย จะต้องเดือดร้อนใน 
ภายหลัง เหมือนนักเลงทุบหม้อยอดทรัพย์เสีย ฉะนั้น. 

จบ ภัทรฆฏเภทกชาดกที่ ๑. 

๒. สุปัตตชาดก 
ว่าด้วยนางกาแพ้ท้อง 

[๔๗๕] ข้าแต่มหาราช พระยากาชื่อสุปัตตะ เป็นกาอยู่ในเมืองพาราณสึ อันกา 
แปดหมื่นแวดล้อมแล้ว. 

[๔๗๖] นางกาสุปัสสาภรรยาของพระยากานั้นแพ้ท้อง ปรารถนาจะกินพระ 
กระยาหารมีค่ามาก ที่คนหุงต้มแล้วในห้องเครื่อง. 

[๔๗๗] ข้าพระบาทเป็นทูตของพระยากาทั้งสองนั้น ถูกนายใช้ให้มาจึงได้เป็นผู้มา 
ในที่นั้ข้าพระบาทจะกระทำความจงรักต่อเจ้านาย จึงได้จิกจมูกของคน 
เชิญเครื่องให้เป็นแผล. 

จบ สุปัตตชาดกที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 123 

๓. กายนิพพินทชาดก 
ว่าด้วยความเบื่อหน่ายร่างกาย 

[๔๗๘] เมื่อเราลูกโรคอย่างหนึ่งถูกต้อง ได้เสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัส อัน 
ทุกข์เวทนาเบียดเบียนอยู่ ร่างกายนี้ก็ 1 ซูบผอมลงอย่างรวดเร็ว ดุจดอกไม้ 
ที่ทิ้งตากแดดไว้ที่ทราย ฉะนั้น. 

[๔๗๙] รูปร่างอันไม่น่าพอใจถึงการนับว่า น่าพอใจ ที่ไม่สะอาดสมมติว่า เป็น 
ของสะอาด เต็มด้วยซากศพต่างๆ ปรากฏแก , คนพาลผู้ไม่พิจารณาเห็นว่า 
เป็นของน่าพอใจ. 

[๔๘๐] น่าติเตียนกายอันเปือยเน่า กระสับกระส่าย น่าเกลียด ไม่สะอาด มี 
ความป่วยไข้เป็นธรรมดา เป็นที่ๆ หมู , สัตว์ผู้ประมาทหมกมุ่นอยู่ ย่อม 
ยังหนทางเพื่อความเข้าถึงสุคติให้เสื่อมไป. 

จบ กายนิพพินทชาดกที่ ๓. 

๔. ชัมพุขาทกชาดก 
ว่าด้วยการสรรเสริญกันและกัน 

[๔๘๑] ใครนี่ มีเสียงอันไพเราะเพราะพริ้ง อุดมกว่าสัตว์ผู้ที่มีเสียงเพราะทั้งหลาย 
จับอยู่ที่กิ่งชมพู , ล่งเสียงร้องไพเราะดุจลูกนกยูง ฉะนั้น. 

[๔๘๒] กุลบุตรย่อมรู้จักสรรเสริญกุลบุตร ดูกรสหายผู้มีผิวพรรณคล้ายกับลูก 
เสือโคร่ง เชิญท่านบริโภคเถิด เรายอมให้แก่ท่าน. 

[๔๘๓] ดูกรบุคคลผู้สรรเสริญกันและกัน เราได้เห็นคนพูดมุสา คือ กาผู้เคี้ยว 
กินของที่คนอื่นคายแล้ว และสุนัขจิ้งจอกผู้กินซากศพ มาประชุมกัน 
นานมาแล้ว. 

จบ ชัมทุขาทกชาดกที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 124 

๕. อันตชาดก 
ว่าด้วยที่สุด ๓ ประเภท 

[๔๘๔] ข้าแต่พระยาเนื้อ ร่างกายของท่านเหมือนของโคอุสุภราช ความองอาจ 
ของท่านเหมือนของสีหราช ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่าน ท่าอย่างไร 
ข้าพเจ้าจึงชักได้อาหารสักหน่อย? 

[๔๘๕] กุลบุตรย่อมรู้จักสรรเสริญกุลบุตร ดูกรกาผู้มีสร้อยคองามดุจนกยูง 
เชิญท่านลงจากต้นละหุ่งมากินเนื้อให้สบายเถิด. 

[๔๘๖] บรรดามฤคชาติทั้งหลาย สุนัขจิ้งจอกเป็นเลวที่สุด บรรดาปักษีทั้งหลาย 
กาเป็นเลวที่สุด บรรดารุกขชาติทั้งหลาย ต้นละหุ่งเป็นเลวที่สุด ที่สุด ๓ 
ประเภทมารวมกันเอง. 

จบ อันตชาดกที่ ๕. 

๖. สมุททชาดก 
ว่าด้วยสบุทรสาคร 

ไ" ^ V ๘ 

[๔๘๗] ใครนึหนอ มาเทียววนเวียนอยู่ในนำทะเลอันเคม ย่อมห้ามปลา และ 
มังกรทั้งหลาย และย่อมเดือดร้อนในกระแสนํ้าที่มีคลื่น? 

[๔๘๘] ข้าพเจ้าเป็นนกชื่อว่า อนันตปายี ปรากฏไปทั่วทิศว่า เป็นผู้ไม , อิ่ม เรา 
ปรารถนาจะดื่มนื้า ในมหาสมุทรสาครใหญ่กว่าแม่นื้ ไ ทั้งหลาย. 

[๔๘๙] สมุทรสาครนี้พร่องก็ดี เต็มเปียมอยู่ก็ดี ใครๆ จะดื่มนื้าในสมุทรสาคร 
นั้น ก็หาพร่องไปไม่ ได้ยินมาว่า สาครอันใครๆ ไม , อาจจะดื่มกิน 
ให้หมดสิ้นไปได้. 

จบ สมุททชาดกที่ ๖. 

๗. กามวิลาปชาดก 
ว่าด้วยผู้พิลาปถึงกาม 

[๔๙๐] ดูกรนกผู้ปีกเป็นยาน บินทะยานไปในเวหา บินไปในอากาศอันสูง 
ท่านช่วยบอกกะภรรยาของข้าพเจ้าผ้มีลำขาเสมอด้วยด้นกล้วยว่าข้าพเจ้าถก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 125 

เสียบอยู่บนหลาว ภรรยาของข้าพเจ้านั้น เมื่อไม , รู้ข่าวคราวอันนี้ก็จัก 
ทำการมาของข้าพเจ้าให้ลำช้าไป. 

[๔๙๑] ภรรยาของข้าพเจ้านั้น ยังไม , รู้เหตุที่ข้าพเจ้าถูกเสียบหลาวและหอก นาง 
เป็นคนลุร้าย ก็จะโกรธข้าพเจ้า ความโกรธแห่งภรรยาของข้าพเจ้านั้น 
จะทำให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนไปด้วย อนึ่ง หลาวนี้อย่าทำให้ข้าพเจ้าเดือด 
ร้อนเลย. 

[๔๙๒] หอกและเกราะนี้ข้าพเจ้าเก็บไว้ที่หัวนอน อนึ่ง แหวนประดับนิ้วก้อย 
ที่ทำด้วยทองคำเนื้อสุก และผ้าแคว้นกาสึเนื้ออ่อน ข้าพเจ้าก็เก็บไว้ที่ 
หัวนอน ขอภรรยาที่รักของข้าพเจ้า ผู้มีความต้องการทรัพย์ จงยินดี 
ด้วยทรัพย์นี้เถิด. 

จบ กามวิลาปชาดกที่ ๗. 

๘. อุทุมพรชาดก 
ผู้อ่อนน้อมชื่อว่าเป็นผู้อิ่ม 

[๔๙๓] ต้นมะเดื่อ ต้นไทร และต้นมะขวิดนี้มีผลสุกแล้ว เชิญท่านออกมา 
กินเสียเถิด จะยอมตายเพราะความหิวโหยทำไม? 

[๔๙๔] ผู้ใด ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้นั้นชื่อว่า เป็นผู้อิ่มแล้ว ไม , หวงแหน 
เหมือนข้าพเจ้าเคี้ยวกินผลไม้สุกจนอิ่มแล้ว ในวันนี้ไม , หวงแหนผลไม้ 
ที่สุกแล้ว ฉะนั้น. 

[๔๙๕] ลิงเกิดในป่า พึงหลอกลวงถิงที่เกิดในป่า เพราะเหตุอันใด แม้ลิงหนุ่มเช่น 
ท่านก็ไม่พึงเชื่อเหตุอันนั้น ลิงผู้ใหญ่ที่แก่เฒ่าชราเช่นข้าพเจ้า ไม่พึง 
เชื่อถือเลย. 

จบ อุทุมพรชาดกที่ ๘. 

๙. โกมาริยปุตตชาดก 
ว่าด้วยผู้ไกลจากภูมิฌาน 

[๔๙๖] เจ้าลิง เมื่อก่อน เจ้าเคยโลดเต้นเล่นในสำนัก เราผู้คะนองเล่นเป็นปกติ 
เจ้าจะกระทำอาการโลดเต้นอย่างไรมาก่อน บัดนี้เราไม่ชื่นชมยินดีอาการ 
นั้นของเจ้าแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 126 

[๔๙๗] ความหมดจดด้วยฌานอย่างสูง เราได้ฟิงมาจากอาจารย์ชื่อโกมาริยบุตร 
ผู้เป็นพหูสูต บัดนี้ท่านอย่าเข้าใจเราว่าเหมือนแต่ก่อน ดูกรท่านผู้มีอายุ 
เราประกอบไปด้วยฌานอยู่ทั้งนั้น. 

[๔๙๘] เจ้าลิงเอ๋ย ถ้าแม้บุคคลจะพึงหว่านพืชลงที่แผ่นหิน ถึงฝนจะตกลงมา 
พืชนั้นก็งอกงามขึ้นไม , ได้แน่ ความหมดจดด้วยฌานอย่างสูงนั้น ถึงเจ้า 
จะได้ฟิงมาแล้ว เจ้าก็ยังเป็นผู้ไกลจากภูมิฌานมากนัก. 

จบ โกมาริยปุตตชาดกที่ ๙. 

๑๐. พกชาดก 
ว่าด้วยการทำลายตบะ 

[๔๙๙] หมาป่าตัวมีเนื้อและเลือดเป็นอาหาร เป็นอยู่ได้ เพราะฆ่าสัตว์อื่น 
สมาทานวัตรแล้ว รักษาอุโบสถอยู่. 

[๕๐๐] ท้าวสักกะทรงทราบวัตรของหมาป่านั้นแล้ว จึงจำแลงเป็นแพะมา หมาป่า 
นั้นปราศจากตบะ ต้องการดื่มกินเลือดจึงวิ่งไปจะกินแพะ ได้ทำลายตบะ 
ธรรมเสียแล้ว. 

[๕๐๑] บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้มีวัตรอันเลวทราม 
ในการสมาทานวัตร ย่อมทำตนให้เบา ดุจหมาป่าทำลายตบะของตน 
เพราะเหตุต้องการแพะ ฉะนั้น. 

จบ พกชาดกที่ ๑๐. 

จบ กุมภวรรคที่ ๕. 


รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. ภัทรฆฏเภทกชาดก ๒. สุปัตตชาดก 
๓. กายนิพพินทชาดก ๔. ชัมพุขาทกชาดก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 127 

๕.อันตชาดก ๖.สมุททชาดก 

๗.กามวิลาปชาดก ๘.อุทุมพรชาดก 
๙. โกมาริยปุตตชาดก๑๐. พกชาดก. 

รวมวรรคที่มีในติกนิบาตนี้ คือ 
๑. สังกัปปวรรค ๒. ปทุมวรรค 
๓.อุทปานทูสกวรรค ๔.อัพกันตรวรรค 
๕. กุมภวรรค. 

จบ ติกนิบาตชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 128 

จตุกกนิบาตชาดก 
๑. กาลิงควรรค 
๑. จุลลกาลิงคชาดก 

เทวดากีดกันความพยายามของคนไม , ได้ 

[๕๐๒] ท่านทั้งหลาย จงเปิดประตูถวายให้พระราชาเหล่านี้เสด็จเข้าไปสู่ 
ภายในพระนคร ข้าพเจ้าชื่อว่านนทิเสน เป็นอำมาตย์ดุจราชสีห์ของ 
พระเจ้าอรุณ ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดี จัดรักษาไว้เรียบร้อยแล้ว. 

[๕๐๓] แน่ะดาบสโกง ท่านได้พูดไว้อย่างนี้ว่า ชัยชนะ จักมีแก , พวกพระเจ้า 
กาลิงคราช ผู้อดทนต่อภัยที่แสนยากจะอดทนได้ ความปราชัย จักมี 
แก , พวกอัสสกราช ชนทั้งหลายผู้ชื่อตรง ย่อมไม , พูดเท็จ. 

[๕๐๔] ข้าแต่ท้าวสักกะ เทวดาทั้งหลายยังประพฤติล่วงมุสาวาทอีกหรือ 
พระองค์พึงตรัสแต่ถ้อยคำที่จริง ที่แท้อย่างยิ่งมิใช่หรือ ข้าแต่ท้าวมัฆวาน 
เทวราช ผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชน พระองค์ทรงอาศัยเหตุอะไรหรือ จึงได้ 
ตรัสมุสา? 

[๕๐๕] ดูกรพราหมณ์ เมื่อชนทั้งหลายพูดกันอยู่ ท่านก็เคยได้ยินแล้วมิใช่หรือ 
ว่า เทวดาทั้งหลาย ย่อมเกียดกันความพยายามของบุรุษไม , ได้ ความ 
ข่มใจ ความตั้งใจแน่วแน่ ความไม่แตกสามัคคีกัน ความไม่แก่งแย่งกัน 
การก้าวไปในกาลอันควร ความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยว และความบากบั่น 
ของบุรุษ เพราะเหตุนั้นแหละ ชัยชนะ จึงมีแก่พวกพระเจ้าอัสสกะ. 

จบ จุลลกาลิงคชาดกที่ ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 129 

๒. มหาอัสสาโรหชาดก 
ว่าด้วยการทำความดีไว้ในปางก่อน 

[๕๐๖] ผู้ใด ให้ทานในคนที่ไม่ควรให้ ไม่ให้ในคนที่ควรให้ผู้นั้น ถึงจะได้ 
รับความทุกข์ในคราวมีอันตราย ก็ไม , ได้สหาย. 

[๕๐๗] ผู้ใด ไม่ให้ทานในคนที่ไม่ควรให้ ให้ในคนที่ควรให้ผู้นั้นถึงจะได้ 
รับความทุกข์ในคราวมีอันตราย ย่อมได้สหาย. 

[๕๐๘] การแสดงคุณวิเศษแห่งความเกี่ยวพัน และความสนิทสนมกันฉันท์มิตร 
ในชนทั้งหลายผู้ไม่มีอารยธรรม เป็นคนมักอวด ย่อมไร้ผล การแสดง 
คุณวิเศษแห่งความเกี่ยวพัน และความสนิทสนมกันฉันท์มิตร ที่กระทำ 
ในอารยชนทั้งหลายผู้ซื่อตรง คงที่ แม้เล็กน้อย ก็ย่อมมีผลมาก. 

[๕๐๙] ผู้ใด ได้ทำความดีงามไว้แต่กาลก่อนแล้ว ผู้นั้นชื่อว่า ได้ทำกิจที่ทำได้แสน 
ยากในโลก ภายหลัง เขาจะทำก็ตาม ชื่อว่า เป็นบุคคลผู้ควรบูชายิ่งนัก. 

จบ มหาอัสสาโรหชาดกที่ ๒. 

๓. เอกราชชาดก 
คุณธรรมคือขันติและตบะ 

[๕๑๐] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเอกราช พระองค์เสวยกามคุณอันบริบูรณ์อย่างยิ่ง 
อยู่ในกาลก่อน มาบัดนี้พระองค์ถูกโยนลงในบ่ออันขรุขระ เหตุไร 
จึงมิได้ละพระฉวีวรรณ และพระกำลังกายที่มีอยู่แต่เก่าก่อนเสียเลย? 

[๕๑๑] ข้าแต่พระเจ้าทุพภิเสน ขันติ และตบะ เป็นคุณธรรมที่หม่อมฉัน 
ปรารถนามาแต่เติมแล้ว บัดนี้หม่อมฉันได้สิ่งปรารถนานั้นแล้ว เหตุไร 
จะพึงละฉวีวรรณ และกำลังกายที่มีอยู่แต่เก่าก่อนเสียเล่า. 

[๕๑๒] ได้ทราบมาว่า กิจที่ควรทำทุกอย่างสำเร็จมาแต่ก่อนแล้ว เพราะข่มขี่ 
ครอบงำบุคคลผู้เปรื่องยศ มีปัญญา หม่อมฉันได้ยศอันยิ่งใหญ่แล้ว 
เหตุไร จักละฉวีวรรณ และกำลังกายที่มีอยู่แต่เก่าก่อนเล่า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 130 

[๕๑๓] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งปวงชน สัตบุรุษทั้งหลาย บรรเทาความสุข 
ด้วยความทุกข์ หรือบรรเทาความทุกข์ด้วยความสุข เป็นผู้มี'จิตเยือกเย็น 
ยิ่งนัก ในความสุข และความทุกข์ทั้งสองอย่าง ย่อมเป็นผู้มี'จิตเป็นกลาง 
ทั้งในความสุข และความทุกข์ ดังตราชู ฉะนั้น. 

จบ เอกราชชาดกที่ ๓. 

๔. ทัททรชาดก 
ไม่ควรถือตัวในที่ที่เขาไม , รู้จัก 

[๕๑๔] ข้าแต่พี่ท้ททระ ถ้อยคำด่าว่าอันหยาบคายในมนุษยโลกเหล่านึย่อมทำ 
ให้ฉันเดือดร้อน พวกเด็กๆ ชาวบ้านผู้ไม่มีพิษฤทธเดช ยังมาด่าว่าเรา 
ผู้เป็นอสรพิษร้ายได้ว่า เป็นสัตว์กินกบกินเขียด และว่า เป็นสัตว์นั้า. 

[๕๑๕] บุคคลผู้ถูกขับไล่จากแว่นแคว้นของตน ไปอยู่ยังถิ่นอื่นแล้ว ควรสร้าง 
ฉางใหญ่ไว้ สำหรับเก็บคำหยาบคายทั้งหลาย. 

[๕๑๖] บุคคลอยู่ในสำนักคนผู้ไม , รู้จักชาติ และโคตรของตน ไม่พึงทำการถือตัว 
ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักตน โดยชาติ หรือโดยวินัย. 

[๕๑๗] บุคคลผู้มีปัญญา แบ้เปรียบเสมอด้วยไฟ เมื่อไปอยู่ต่างถิ่นไกล พึงอดทน 
แบ้จะเป็นคำขู่ ตะคอกของทาสก็ตาม. 

จบ ทัททรชาดกที่ ๔. 

๕. สีลวีมังสชาดก 
ความลับไม่มีในโลก 

[๕๑๘] ขึ้นชื่อว่าที่ลับ ย่อมไม่มีในโลก แก่คนผู้กระทำบาปกรรม ต้นไบ้ที่เกิด 
ในป่าก็ยังมีคนเห็น คนพาลย่อมสำคัญบาปกรรมนั้นว่า เป็นที่ลับ. 

[๕๑๙] ข้าพเจ้าย่อมไม , เห็นที่ลับ หรือแบ้ที่ว่างเปล่าก็ไม่มี ในที่ใด ข้าพเจ้าไม , เห็น 
ที่ว่างเปล่า ที่นั้นก็ไม , ว่างเปล่าจากข้าพเจ้า. 

[๕๒๐] มาณพผู้ใหญ่ ๖ คนนั้น คือ ทุชัจจะ ๑ สุชัจจะ ๑ นันทะ ๑ สุขวัจฉนะ ๑ 
วัชฌะ ๑ อัทธุวสีละ ๑ มีความต้องการธิดาของอาจารย์ พากันละธรรมเสีย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 131 

[๕๒๑] ส่วนพราหมณ์มาณพ เป็นผู้ถึงส่งแห่งธรรมทั้งปวง มีปัญญา มีความเพียร 
เครื่องก้าวหน้าในสัจธรรม ตามรักษาธรรมไว้ จะพึงละสตรีลาภเสีย 
อย่างไรได้. 

จบ สึลวีมังสชาดกที่ ๕. 

๖. สุชาตาชาดก 
ได้รับโทษเพราะประมาท 

[๕๒๒] ข้าแต่พระราชสวามีผู้ประเสริฐ ไข่ที่เก็บไว้ในจานทองนี้เป็นไข่อะไร 
ลูกกลมเกลี้ยง มีสีแดง หม่อมฉันทูลถามพระองค์ถึงสิ่งนั้น โปรดตรัส 
บอกด้วย. 

[๕๒๓] ดูกรพระเทวี เมื่อก่อนนี้เธอเป็นหญิงหัวโล้น นุ่งผ้าท่อนเก่าๆ มือถือ 
ห่อพก เลือกเก็บผลไม้อันใดอยู่ สิ่งที่ฉันรับประทานอยู่ ณ บัดนี้เป็น 
ผลไม้อันนั้น เป็นสมบัติประจำตระกูลของเธอ. 

[๕๒๔] หญิงทราม เมื่ออยู่ในราชสกุลนี้ ย่อมร้อนรน ไม่รื่นรมย์ โภคสมบัติ 
ทั้งหลาย ก็ย่อมละเขาไปเสียสิ้น ท่านทั้งหลาย จงช่วยกันนำหญิงทรามคน 
นั้นคืนไปไว้ที่ที่ เขาจักเก็บผลไม้ประจำตระกูลขายเลี้ยงชีวิตได้ตามเติม. 

[๕๒๕] ข้าแต่พระมหาราช โทษเพราะความประมาทเหล่านี้ ย่อมมีได้แก่นารีผู้ 
ได้รับยศ ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ขอพระองค์ได้ทรงโปรดอดโทษแด่ 
พระนางสุชาดาเทวีเถิด ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ขอพระองค์อย่าได้ 
ทรงพระพิโรธแด่พระเทวีเลย. 

จบ สุชาตาชาดกที่ ๖. 

๗. ปลาสชาดก 

ว่าด้วยขุมทรัพย์ที่ฟิงไว้ที่โคนไม้ 

[๕๒๖] ดูกรพราหมณ์ ท่านก็รู'ว่า ต้นทองกวาวนี้ไม่มีจิต ไม , ได้ยินเสียงอะไร 
และไม , รู้สึกอะไรเลย เพราะเหตุไร ท่านจึงเพียรพยายาม มิได้มีความ 
ประมาท ถามถึงสุขไสยาอยู่เสมอมา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 132 

[๕๒๗] ต้นทองกวาวต้นใหญ่ ปรากฏไปในที่ไกล ตั้งอยู่ในภูมิประเทศราบเรียบ 
เป็นที่อยู่อาศัยของทวยเทพ เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงนอบน้อมต้นทอง 
กวาวนี้และเทพเจ้าผู้สิงอยู่ที่ต้นไม้นี้ด้วย เพราะเหตุแห่งทรัพย์. 

[๕๒๘] ดูกรพราหมณ์ ข้าพเจ้ามาเพ่งถึงความกตัญญที่มีอยู่ในตน จักทำทดแทน 
คุณท่านตามสติกำลัง ความดิ้นรนของท่านผู้มาถึงสำนักของสัตบุรุษ 
ทั้งหลาย ไฉนชักเปล่าจากประโยชน์เล่า. 

[๕๒๙] ไม้เลียบต้นใด ตั้งล้อมรอบอยู่เบื้องหน้าต้นมะพลับ มหาชนเคยบูชายัญ 
กันมาแต่ก่อน เป็นต้นไม้ใหญ่ ขุมทรัพย์เขาฟิงไว้ที่โคนต้นไม้เลียบนั้นแล 
ไม่มีเจ้าของ ท่านจงไปขุดเอาทรัพย์นั้นเถิด. 

จบ ปลาสชาดกที่ ๗. 

๘. ชวสคุณชาดก 

ผู้ไม่มีกตัญญไม่ควรคบ 

[๕๓๐] ข้าแต่พระยาเนื้อ ขอนอบน้อมแด่ท่าน ข้าพเจ้าได้ท่ากิจอย่างหนึ่งแก , 

ท่าน ตามกำลังของข้าพเจ้าที่มีอยู่ ข้าพเจ้าจะได้อะไรตอบแทนม้าง? 

[๕๓๑] การที่ท่านเข้าไปอยู่ในระหว่างพ่นของเรา ผู้มีเลือดเป็นภักษาหาร ผู้ท่า 
กรรมอันหยาบช้าอยู่เป็นนิตย์ ท่านยังเป็นอยู่ได้ นั่นก็เป็นคุณมากอยู่แล้ว. 

[๕๓๒] น่าติเตียนคนที่ไม , รู้คุณที่เขาท่าแล้ว ผู้ไม่ท่าคุณให้ใคร และผู้ที่ไม่ท่า 
ตอบแทนคุณที่เขาท่าก่อน ความกตัญญไม่มีในคนใด การคบคนนั้น 
ย่อมไร้ประโยชน์. 

[๕๓๓] บุคคลไม , ได้มิตรธรรมด้วยอุปการคุณที่ตนประพฤติต่อหน้าในผู้ใด ผู้นั้น 
บัณฑิตไม , ต้องริษยา ไม่ต้องด่าว่า พึงค่อยๆ หลีกออกห่างจากผู้นั้นไป 
เสีย. 

จบ ชวสคุณชาดกที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 133 
๙. ฉวชาดก 

ว่าด้วยการนั่งที่ไม่สมควร 

[๕๓๔] กิจทั้งหมดที่เราทั้งสองกระทำแล้ว เป็นกิจลามก คนทั้ง ๒ ไม , เห็นธรรม 
คนทั้ง ๒ เคลื่อนแล้วจากปกติเดิม คือ อาจารย์นั่งบนอาสนะตํ่าบอก 
มนต์ และศิษย์นั่งบนอาสนะสูงเรียนมนต์. 

[๕๓๕] เราบริโภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลีขาวสะอาด ปรุงด้วยเนื้อ (ของพระราชา 
พระองค์นี้) เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่สร้องเสพธรรมนั้น ที่พวกฤาษี 
สร้องเสพมาแล้ว. 

[๕๓๖] ท่านจงหลีกไปเสียเถิด ขึ้นชื่อว่าโลกกว้างใหญ่ แม้คนอื่นๆ ก็หุงต้มกิน 
เพราะเหตุนั้น อธรรมที่ท่านประพฤติมาแล้ว อย่าท่าลายท่านเสียเลย 
ดุจก้อนหินต่อยหม้อให้แตก ฉะนั้น. 

[๕๓๗] ดูกรพราหมณ์ เราติเตียนการได้ยศ การได้ทรัพย์ และความประพฤติ 
เลี้ยงชีวิต ด้วยการท่าตนให้ตกตํ่า หรือด้วยการประพฤติไม่เป็นธรรม. 

จบ ฉวชาดกที่ ๙. 

๑๐. สัยหชาดก 

ว่าด้วยการแสวงหาที่ประเสริฐ 

[๕๓๘] บัณฑิตไม่พึงปรารถนาพื้นแผ่นดิน มีสัณฐานดุจกุณฑลท่ามกลางสาคร 
มีมหาสมุทรล้อมอยู่โดยรอบ พร้อมด้วยการนินทา ลูกรสัยหอำมาตย์ 
ท่านจง เอ ย่างนี้เถิด. 

[๕๓๙] ดูกรพราหมณ์ เราติเตียนการได้ยศ การได้ทรัพย์ และความประพฤติ 
เลี้ยงชีวิต ด้วยการท่าตนให้ตกตํ่า หรือด้วยการประพฤติไม่เป็นธรรม. 

[๕๔๐] ถึงแม้เราบวชเป็นบรรพชิต ลือภาชนะเที่ยวภิกขาจาร ความประพฤติ 
เลี้ยงชีวิตนั้นแหละประเสริฐกว่า การแสวงหาโดยไม่เป็นธรรมจะ 
ประเสริฐอะไร. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 134 

[๕๔๑] ถึงแม้เราออกบวช ถือภาชนะเที่ยวภิกขาจาร ไม , เบียดเบียนผู้อื่นในโลก 
นั้น ประเสริฐกว่าราชสมบัติเสียอีก. 

จบ สัยหชาดกที่ ๑๐. 

จบ กาลิงควรรคที่ ๑. 


รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. จุลลกาลิงคชาดก ๒. มหาอัสสาโรหชาดก 
๓. เอกราชชาดก ๔.ทัททรชาดก 
๕. สึลวีมังสชาดก ๖. สุชาตาชาดก 
๗. ปลาสชาดก ๘. ชวสคุณชาดก 

๙. ฉวชาดก ๑๐. สัยหชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 135 

๒. ปุจิมันทวรรค 
๑. ปุ จิมันทชาดก 
ว่าด้วยผู้รอบคอบ 

[๕๔๒] แน่ะโจร ลุกขึ้นเถิด จะมัวนอนอยู่ทำไม ท่านต้องการอะไร ด้วยการ 
นอน ราชบุรุษอย่าขับท่านผู้ทำโจรกรรมอันหยาบช้าทารุณในบ้านเลย. 

[๕๔๓] ราชบุรุษทั้งหลายจ้องขับโจรผู้ท่าโจรกรรมอันหยาบช้าทารุณในบ้าน ใน 
เรื่องนั้น ธุระอะไรของปุจิมันทเทวดาผู้เกิดอยู่ในป่าเล่า? 

[๕๔๔] ดูกรอัสสัตถเทวดา ท่านไม , รู้เหตุที่จะอยู่ร่วมกันไม , ได้ระหว่างเรากับโจร 
ราชบุรุษทั้งหลาย ขับโจรผู้ท่าโจรกรรมอันหยาบช้าทารุณในบ้านได้แล้ว 
จะเสียบโจรไว้บนหลาวไม้สะเดา ใจของเรารังเกียจในเรื่องนั้น. 

[๕๔๕] บัณฑิตพึงรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจ พึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึงตัว พิจารณา 
ดูโลกทั้ง ๒ เพราะภัยในอนาคต. 

จบ ปุจิมันทชาดกที่ ๑. 

๒. กัสสปมันทิยชาดก 
ว่าด้วยรู้ตัวว่าผิดแล้วสารภาพผิด 

[๕๔๖] ข้าแต่ท่านกัสสปะ เด็กหนุ่มจะด่าแช่ง หรือจะตีก็ตาม ด้วยความเป็น 
เด็กหนุ่ม บัณฑิตผู้มีปัญญา ย่อมอดทนความผิดที่พวกเด็กท่าแล้วทั้งหมด 
นั้นได้. 

[๕๔๗] ล้าแม้สัตบุรุษทั้งหลาย วิวาทกัน ก็กลับเชื่อมกันได้สนิทโดยเร็ว ส่วน 
คนพาลทั้งหลาย ย่อมแตกกันเหมือนภาชนะดิน เขาย่อมไม , ได้ความสงบ 
เวรกันได้เลย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 136 

[๕๔๘] ผู้ใด รู้โทษที่ตนล่วงแล้ว ๑ ผู้ใด รู้แสดงโทษ ๑ คนทั้งสองนั้น ย่อม 
พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้น ความสนิทสนมของเขา ย่อมไม่เสื่อมคลาย. 

[๕๔๙] ผู้ใด เมื่อคนเหล่าอื่นล่วงเกินกัน ตนเองสามารถจะเชื่อมให้สนิทสนม 
ได้ ผู้นั้นแลชื่อว่า เป็นผู้ประเสริฐยิ่ง ผู้นำภาระไป ผู้ทรงธุระไว้. 

จบ กัสสปมันทิยชาดกที่ ๒. 

๓. ข้นตัวานิชาดก 
โทษที่ทำร้ายพระสมณะ 

[๕๕๐] ข้าแต่ท่านผู้มีความเพียรมาก ผู้ใด ให้ตัดมือ ตัดเท้า หู และจมูกของท่าน 
ท่านจงโกรธผู้นั้นเถิด อย่าได้ท่ารัฐนี้ให้พินาศเสียเลย. 

[๕๕๑] พระราชาพระองค์ใด รับสั่งให้ตัดมือ เท้า หู และจมูกของอาตมภาพ ขอ 
พระราชาพระองค์นั้น จงทรงพระชนม์ยืนนาน บัณฑิตทั้งหลาย เช่นกับ 
อาตมภาพ ย่อมไม , โกรธเคืองเลย. 

[๕๕๒] สมณะผู้สมบูรณ์ด้วยข้นติ ได้มีมาในอดีตกาลแล้ว พระเจ้ากาสีรับคำ 
สั่งให้ตัดมือ เท้า หู และจมูกของสมณะผู้ตั้งอยู่ในข้นติ. 

[๕๕๓] พระเจ้ากาสึหมกไหม้อยู่ในนรก ได้เสวยวิบากอันเผ็ดร้อนของกรรมที่ 
หยาบช้านั้น. 

จบ ข้นดึวาทิชาดกที่ ๓. 

๔. โลหกุมภิชาดก 
ว่าด้วยสัตว์นรกในโลหกุมภี 

[๕๕๔] เมื่อโภคะทั้งหลายมีอยู่ เราทั้งหลายไม , ได้ให้ทาน ไม , ได้ท่าที่พึ่งให้แก่ 
ตน เราจึงมีชีวิตเป็นอยู่ได้แสนยาก. 

[๕๕๕] เมื่อเราทั้งหลายหมกไหม้อยู่ในนรก ตลอดหกหมื่นปีบริบูรณ์ โดย 
ประการทั้งปวง เมื่อไรที่สุดจักปรากฏ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 137 

[๕๕๖] ดูกรชาวเราเอ๋ย ที่สุดไม่มี ที่สุดจักมีแต่ที่ไหน ที่สุดจักไม่ปรากฏ ดูกร 
ท่านผู้นิรทุกข์ เพราะในกาลนั้น ทั้งเรา และท่านได้กระทำบาปกรรม 
ไว้แล้ว. 

[๕๕๗] เราไปจากที่นี้ได้กำเนิดมนุษย์ พอรู้จักภาษาแล้ว จักเป็นคนสมบูรณ์ไป 
ด้วยศีล จักทำกุศลให้มากทีเดียว. 

จบ โลหกุมสิชาดกที่ ๔. 

๕. มังสชาดก 
วาทศิลปึของคนขอ 

[๕๕๘] วาจาของท่านหยาบคายจริงหนอ ท่านเป็นผู้ขอเนื้อ วาจาของท่านเช่นกับ 
พังผืด ลูกรสหาย เราจะให้พังผืดแก่ท่าน. 

[๕๕๙] กำว่า พี่ชาย น้องชาย หรือพี่สาว น้องสาวนี้เป็นอวัยวะของมนุษย์ 
ทั้งหลาย อันเขากล่าวกันอยู่ในโลก วาจาของท่านเช่นกับอวัยวะ ดูกร 
สหาย เราจะให้เนื้ออวัยวะแก่ท่าน. 

[๕๖๐] บุตรเรียกบิดาว่า พ่อ ย่อมท่าให้หัวใจของพ่อหวั่นไหว วาจาของท่าน 
เช่นกับหัวใจ เราจะให้เนื้อหัวใจแก่ท่าน. 

[๕๖๑] ในน้านของผู้ใด ไม่มีเพื่อน น้านของผู้นั้น ก็เป็นเหมือนกับป่า วาจาของ 
ท่านเช่นกับสมบัติทั้งมวล ลูกรสหาย เราจะให้เนื้อทั้งหมดแก่ท่าน. 

จบ มังสชาดกที่ ๕. 

๖. สสป้ณฑิตชาดก 
ผู้สละชีวิตเป็นทาน 

[๕๖๒] ดูกรพราหมณ์ ข้าพเจ้ามีปลาตะเพียนแดงอยู่ ๗ ตัว ซึ่งนายพรานตก 
เบ็ดขึ้นมาจากนั้า เอาไว้บนบก ข้าพเจ้ามีอาหารอย่างนี้ท่านจงบริโภค 
อาหารนี้แล้วเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 138 

[๕๖๓] อาหารของคนรักษานาคนโน้น ข้าพเจ้านำเอามาไว้ในกลางคืน คือ เนื้อ 
ย่าง ๒ ไม้ เหี้ย ๑ ตัว และนมต้ม ๑ หม้อ ดูกรพราหมณ์ ข้าพเจ้า 
มีอาหารอย่างนี้ ท่านจงบริโภคอาหารนี้ แล้วเจริญสมฌธรรมอยู่ในป่าเถิด. 

[๕๖๔] ผลมะม่วงสุก นี้ ไ เย็น ร่มเงาอันเย็น เป็นที่รื่นรมย์ใจ ดูกรพราหมณ์ 
ข้าพเจ้ามีอาหารอย่างนี้ท่านจงบริโภคอาหารนี้แล้วเจริญสมณธรรม 
อยู่ในป่าเถิด. 

[๕๖๕] กระต่ายไม่มีงา ไม่มีถั่ว ไม่มีข้าวสาร ท่านจงบริโภคเราตัวสุกไปด้วย 
ไฟนี้ แล้วเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเถิด. 

จบ สสปัฌฑิตชาดกที่ ๖. 

๗. มตโรทนชาดก 
ว่าด้วยร้องไห้ถึงคนตาย 

[๕๖๖] ท่านทั้งหลาย ย่อมร้องไห้ถึงแต่คนที่ตายแล้วๆ ทำไมจึงไม่ร้องไห้ถึงคนที่ 
จักตายบ้างเล่า สัตว์ทุกจำพวกผู้ดำรงสรีระไว้ ย่อมละทิ้งชีวิตไปโดยลำดับ. 

[๕๖๗] เทวดา มนุษย์ สัตว์จตุบาท หมู่ปักษีชาติ และพวกงู ไม่มีอิสระใน 
สรีระร่างกายนี้ถึงจะอภิรมย์อยู่ (ในร่างกาย) นั้น ก็ต้องละทิ้งชีวิตไป 
ทิ้งนั้น. 

[๕๖๘] สุขและทุกข์ที่เพ่งเล็งกันอยู่ในหมู่มนุษย์ เป็นของแปรผัน ไม , มั่นคง 
อยู่อย่างนี้ การครํ่าครวญ การรํ่าไห้ ไม่เป็นประโยชน์เลย เพราะเหตุไร 
กองโศกจึงท่วมทับท่านได้? 

[๕๖๙] พวกนักเลง และพวกคอเหล้า ผู้ไม่ท่าความเจริญ เป็นพาล ห้าวหาญ 
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร ไม่ฉลาดในธรรม ย่อมสำคัญบัณฑิตว่า 
เป็นพาลไป. 

จบ มตโรทนชาดกที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 139 

๘. กณเวรชาดก 

ว่าด้วยหญิงหลายผัว 

[๕๗๐] ท่านกอดรัดนางสามาด้วยแขน ที่กอชบามีสีแดงในวสันตฤดู เธอได้สั่ง 
ความไม่มีโรคมาถึงท่าน. 

[๕๗๑] ดูกรท่านผู้เจริญ ได้ยินว่า ลมพึงพัดภูเขาไป ใครๆ คงไม่เชื่อถือ ถ้า 
ลมจะพึงพัดเอาภูเขาไปได้ แม้แผ่นดินทั้งหมดก็พัดเอาไปได้ เพราะ 
เหตุไร นางสามาตายแล้วจึงสั่งความไม , มีโรคมาถึงเราได้? 

[๕๗๒] นางสามานั้นยังไม่ตาย และไม่ปรารถนาชายอื่น ได้ยินว่า นางจะมีผัว 
เดียว ยังหวังเฉพาะท่านอยู่เท่านั้น. 

[๕๗๓] นางสามาได้เปลี่ยนเราผู้ไม่เคยสนิทสนม กับสามีที่เคยสนิทสนมมานาน 
เปลี่ยนเราผู้ย้งไม , ทันได้ร่วมรัก กับสามีผู้เคยร่วมรักมาแล้ว นางสามาพึง 
เปลี่ยนผู้อื่นกับเราอีก เราจักหนีจากที่นี้ไปเสียให้ไกล. 

จบ กณเวรชาดกที่ ๘. 

๙. ดึตดิรชาดก 

ว่าด้วยบาปเกิดจากความจงใจ 

[๕๗๔] ข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างนี้สบายหนอ และได้บริโภคอาหารตามชอบใจ แต่ว่า 
ข้าพเจ้าตั้งอยู่ในระหว่างอันตรายแท้ ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ คติของ 
ข้าพเจ้าเป็นอย่างไรหนอ? 

[๕๗๕] ดูกรปักษี ล้าใจของท่านไม่น้อมไปเพื่อกรรมอันเป็นบาป บาปย่อมไม , 
แปดเปือนท่านผู้บริสุทธ ไม่ขวนขวายกระท่าบาปกรรม. 

[๕๗๖] นกกระทาเป็นอันมากพากันมาด้วยคิดว่า ญาติของเราจับอยู่ นายพรานนก 
ย่อมได้รับกรรม เพราะอาศัยข้าพเจ้า ใจของข้าพเจ้ารังเกียจอยู่ใน 
เรื่องนั้น. 

[๕๗๗] ล้าใจของท่านไม่คิดประทุษร้าย กรรมที่นายพรานอาศัยท่านกระท่าแล้วก็ 
ไม่ติดท่าน บาปย่อมไม , แปดเปือนท่านผู้บรัสุทธิ ๙ มีความขวนขวายน้อย. 

จบ ติตติรชาดกที่ ๙. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 140 

๑๐. สุจจชชาดก 
ว่าด้วยภรรยาที่ดี 

[๕๗๘] พระราชา เมื่อไม่ทรงพระราชทานภูเขาด้วยพระวาจา นับว่า ไม่พระราช 
ทานสิ่งที่ควรให้ง่ายหนอ เมื่อพระองค์ไม่พระราชทานอะไรเลย ก็ชื่อว่า 
ไม่ทรงพระราชทานภูเขาด้วยพระวาจา. 

[๕๗๙] คนฉลาดทำสิ่งใด ก็พูดถึงสิ่งนั้น ไม่ทำสิ่งใด ก็ไม , พูดถึงสิ่งนั้น บัณฑิต 
ทั้งหลาย ย่อมรู้จักคนที่ไม่ทำดีแต่พูด. 

[๕๘๐] ข้าแต่พระลูกเจ้า ขอนอบน้อมแด่ฝ่าพระบาท พระองค์ทรงประสบความ 
พินาศ แต่พระนัยของพระองค์ยังทรงยินดีอยู่ในสัจจะ พระองค์ชื่อว่า 
ดำรงมั่นอยู่ในสัจจธรรม. 

[๕๘๑] หญิงใด เมื่อสามีขัดสนก็ขัดสนด้วย เมื่อสามีมั่งคั่งก็พลอยเป็นผู้มั่งคั่ง 
มีชื่อเสียงด้วย หญิงนั้นแหละ นับว่า เป็นยอดภรรยาของเขา เมื่อมีเงิน 
ก็ย่อมมีหญิงเป็นธรรมดา. 

จบ สุจจชชาดกที่ ๑๐. 

จบ ปุจิมันทวรรคที่ ๒. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. ปุจิมันทชาดก ๒. กัสสปมันฑิยชาดก 

๓. ขันติวาทิชาดก ๔. โลหกุมสิชาดก 

๕. มังสชาดก๖. สสปัณฑิตชาดก 
๗. มตโรทนชาดก ๘. กณเวรชาดก 

๙. ติตติรชาดก ๑๐. สุจจชชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 141 
๓. กุฏิ ทูสกวรรค 
๑. กุฏิทูสกชาดก 
ว่าด้วยลิงกับนกขมิ้น 

[๕๘๒] ดูกรวานร ศีรษะ มือ และเท้าของท่านเหมือนของมนุษย์ เออก็ เพราะ 
เหตุไรหนอ ท่านจึงไม่มีเรือนอยู่? 

[๕๘๓] ดูกรนกขมิ้น ศีรษะ มือ และเท้าของเราเหมือนของมนุษย์ก็จริง แต่ 
ปัญญาที่บัณฑิตกล่าวว่า ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ ของเราไม่มี. 

[๕๘๔] ผู้มีจิตไม่มั่นคง มีจิตกลับกลอก มักประทุษร้ายมิตร มีปกติไม่ยั่งยืน 
เป็นนิจ ย่อมไม , มีความสุข. 

[๕๘๕] ท่านจงกระท่าอานุภาพ เปลี่ยนปกติเติมเสียเถิด ดูกรวานร ท่านจง 
กระท่ากระท่อมไว้เป็นเครื่องป้องกันความหนาว และลมเถิด. 

จบ กุฏิทูสกชาดกที่ ๑. 

๒. ทูททูภายชาดก 
ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม 

[๕๘๖] ขอความเจริญจงมีแก , ท่าน ข้าพเจ้าอยู่ในประเทศใด ประเทศนั้น 
ท่าเสียงว่า ทุททุภะ แม้ข้าพเจ้าเองก็ไม , รู้เสียงลั่นนั้นตรงไหนกัน อะไร 
ท่าให้เกิดเสียงว่า ทุททูภะ ข้าพเจ้าก็ไม , รู้อีก. 

[๕๘๗] กระต่ายได้ยินผลมะตูมสุกหล่นมีเสียงว่า ทูททูภะ ก็วิ่งหนีไป หมู่เนื้อ 
ได้ปงถ้อยคำของกระต่ายแล้ว พากันตกใจวิ่งหนีไปด้วย. 

[๕๘๘] ชนเหล่าใด มักเชื่อตามเสียงคนอื่น ยังไม่ทันได้ถึงร่องรอยแห่งวิญญาณ 
เลย ชนเหล่านั้นนับว่า เป็นพาล มีความประมาทเป็นอย่างยิ่ง ดีแต่เชื่อ 
ผู้อื่น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 142 

[๕๘๙] ส่วนชนเหล่าใด สมบูรณ์ด้วยศีล ด้วยปัญญา ยินดีในความสงบ ชน 
เหล่านั้นนับว่า เป็นบัณฑิต งดเว้นความชั่วห่างไกล ย่อมไม่เชื่อ 
คนอื่นเลย. 

จบ ทุททุภายชาดกที่ ๒. 

๓. พรหมทัตตชาดก 
ว่าด้วยผู้ขอกับผู้ถูกขอ 

[๕๙๐] ดูกรมหาบพิตร ผู้ขอย่อมได้ ๒ อย่าง คือ ได้ทรัพย์ หรือไม , ได้ทรัพย์ 
แท้จริง การขอมีอย่างนี้เป็นธรรมดา. 

[๕๙๑] ดูกรมหาบพิตร ผู้เป็นใหญ่ในปัญจาลรัฐ บัณฑิตกล่าวถึงการขอว่า เป็น 
การร้องไห้ ผู้ใด ปฏิเสธคำขอ บัณฑิตกล่าวคำปฏิเสธของผู้นั้นว่า เป็น 
การร้องไห้ตอบ. 

[๕๙๒] ชาวปัญจาลรัฐ ผู้มาประชุมกันแล้ว อย่าได้เห็นอาตมภาพผู้ก็าลังร้องไห้อยู่ 
หรืออย่าได้เห็นพระองค์ผู้ทรงกรรแสงตอบอยู่ เพราะเหตุนั้น อาตมภาพ 
จึงปรารถนาขอเฝ็าในที่ลับ. 

[๕๙๓] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ข้าพเจ้าขอถวายวัวแดงหนึ่งพันพร้อมด้วยวัวจ่าฝูง 
แก่ท่าน อันอารยชนได้พิงคาถาอันประกอบด้วยเหตุผลของท่านแล้ว 
ทำไมจะไม , พึงให้แก่ท่านผู้เป็นอารยชนเล่า. 

จบ พรหมทัตตชาดกที่ ๓. 

๔. จัมมสาฏกชาดก 
อย่าไว้ใจสัตว์หน้าขน 

[๕๙๔] แพะตัวนี้เป็นสัตว์ที่มีท่าทางงดงามดี เป็นที่เจริญใจ และมีศีล น่ารักใคร่ 
ย่อมเคารพนบนอบพราหมณ์ ผู้สมบูรณ์ด้วยชาติและมนต์ทั้งหลาย นับ 
ได้ว่า เป็นแพะประเสริฐ มียศสักด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 143 

[๕๙๕] ดูกรพราหมณ์ ท่านอย่าได้ไว้วางใจแก , สัตว์ ๔ เท้า เพียงได้เห็นมันครู , 
เดียว มันต้องการจะชนให้ถนัด จึงย่อตัวลงจักชนให้ถนัดถนี่. 

[๕๙๖] กระลูกขาของพราหมณ์ก็หัก บริขารที่หาบอยู่ก็พลัดตก สิ่งของก็แตก 
ท่าลายหมด พราหมณ์ประคองแขนทั้งสองครํ่าครวญอยู่ว่า โธ่เอ๋ย แพะ 
มาฆ่าพรหมจารีได้. 

[๕๙๗] ผู้ใด สรรเสริฐบูชาคนที่ไม่ควรบูชา ผู้นั้น จะต้องถูกเขานั้าหั่นนอนอยู่ 
เหมือนกับเราผู้มีปัญญาทรามถูกแพะชนเอาในวันนี้. 

จบ ชัมมสาฏกชาดกที่ ๔. 

๕. โคธชาดก 
ว่าด้วยเหี้ยกับฤาษีปลอม 

[๕๙๘] เราสำคัญว่าท่านเป็นสมณะ จึงได้เข้ามาหาท่านผู้ไม่สำรวม ท่านได้ขว้าง 
เราด้วยท่อนไม้ เหมือนไม่ใช่สมณะ. 

[๕๙๙] แน่ะท่านผู้โง่เขลา ประโยชน์อะไรด้วยชฎาแก่ท่าน ประโยชน์อะไรด้วย 
หนังเสือแก่ท่าน ภายในของท่านรุงรัง เกลี้ยงเกลาแต่ภายนอก. 

[๖๐๐] แน่ะเหี้ย ท่านจงกลับมาบริโภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลีก่อนเถิด นั้ามัน 
เกลือ และดีปลีของเราก็มีมาก. 

[๖๐๑] เราจะเข้าไปสู่จอมปลวก อันลึก ชั่วร้อยบุรุษ ยิ่งขึ้นดีกว่า นั้ามัน และ 
เกลือของท่านจะเป็นประโยชน์อะไร ดีปลีก็หาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก , 

เราไม่. 

จบ โคธชาดกที่ ๕. 

๖. กักการุชาดก 

ว่าด้วยผู้ควรประดับดอกฟิกทิพย์ 

[๖๐๒] ผู้ใด ไม , ลักสิ่งของด้วยกาย ไม , พูดเท็จด้วยวาจา ได้รับยศแล้วไม่พึง 
มัวเมา ผู้นั้นแล ย่อมควรจะประดับดอกฟิกทิพย์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 144 

[๖๐๓] ผู้ใด แสวงหาทรัพย์มาได้โดยชอบธรรม ไม , ล่อลวงเอาทรัพย์เขามา ได้ 
โภคทรัพย์แล้วก็ไม่มัวเมา ผู้นั้นแล ย่อมควรจะประดับดอกฟิกทิพย์. 

[๖๐๔] ผู้ใด มีจิตไม่จืดจางเร็ว และมีศรัทธาไม่คลายง่ายๆ ไม่บริโภคของดีๆ 
แต่ผู้เดียว ผู้นั้นแล ย่อมควรจะประดับดอกฟิกทิพย์. 

[๖๐๕] ผู้ใด ไม่บริภาษสัตบุรุษ ทั้งต่อหน้า หรือลับหลัง พูดอย่างใด ทำอย่าง 
นั้น ผู้นั้นแล ย่อมควรจะประดับดอกฟิกทิพย์. 

จบ กักการุชาดกที่ ๖. 

๗. กากาติชาดก 

ว่าด้วยนางกากี 

[๖๐๖] หญิงคนรักของเราอยู่ ณ ที่แห่งใด กลิ่นของนางยังหอมฟ้งมาจากที่แห่ง 
นั้นถึงที่นี่ ใจของเรายินดีในนางคนใด นางคนนั้น ชื่อกากาดึ อยู่ไกล 
จากที่นี้ไป. 

[๖๐๗] ท่านข้ามทะเลไปได้อย่างไร ท่านข้ามแม่นั้าชื่อเกปุกะไปได้อย่างไร ท่าน 
ข้ามสมุทรทั้ง ๗ ไปได้อย่างไร ท่านขึ้นต้นงึ่วได้อย่างไร? 

[๖๐๘] เราข้ามทะเลไปกับท่าน ข้ามแม่นั้าชื่อเกปุกะไปกับท่าน ข้ามสมุทรทั้ง ๗ 
ไปกับท่าน ขึ้นต้นงี๋วไปกับท่าน. 

[๖๐๙] น่าติเตียนตัวเราผู้มีกายใหญ่โต น่าติเตียนตัวเราผู้มีความสำนึกตัว เพราะ 
ว่า เราต้องนำมาบ้าง นำไปบ้าง ซึ่งชู้ของเมียตนเอง. 

จบ กากาดึชาดกที่ ๗. 

๘. อนนุโสชิยชาดก 
ทุกคนจะต้องตายควรเมตตากัน 

[๖๑๐] นางสัมมิลลหาสินีผู้เจริญ ได้ไปอยู่ในระหว่างพวกสัตว์ที่ตายไปแล้ว 
เป็นจำนวนมาก เมื่อนางไปอยู่กับสัตว์เหล่านั้น จักชื่อว่า ได้เป็นอะไร 
กับเรา เพราะฉะนั้น เราจึงมิได้เศร้าโศกถึงนางสัมมิลลหาสินีที่รักนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 145 

[๖๑๑] ถ้าบุคคลจะพึงเศร้าโศก ถึงความตายอันจะ ไม่ เกิดมีแก , สัตว์ ผู้เศร้าโศก 
นั้น ก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนซึ่งจะต้องตกไปสู่อำนาจของมัจจุราชทุกเมื่อ. 

[๖๑๒] สัตว์ที่ยืน นั่ง นอน หรือเดินอยู่ อายุสังขารหาได้เป็นไปตามด้วยไม่ 
วัยย่อมเสื่อมไปทุกขณะที่หลับตาและลืมตา. 

[๖๑๓] เพราะวัยเสื่อมไปอย่างนั้นหนอ อัตภาพย่อมบกพร่อง หนทางที่คนเดิน 
เมื่อต้องมีความพลัดพรากจากกันโดยไม่ต้องสงสัย หมู , สัตว์ที่ยังเหลือ 
อยู่ ควรมีเมตตาเอ็นดูกัน ส่วนที่ตายไปแล้ว ไม , ควรจะต้องเศร้าโศกถึง. 

จบ อนนุโสจิยชาดกที่ ๘. 

๙. กาฬพาหุชาดก 
ว่าด้วยลิงหลอกเจ้า 

[๖๑๔] ในกาลก่อน เราได้ข้าวและนั้าอันใด จากสำนักพระราชา มาบัดนี้ข้าว 
และนานั้น มาขึ้นอยู่กับสาขมฤคหมด ดูกรพี่ราธะ บัดนี้เราเป็นผู้อัน 
พระเจ้าธนญชัยไม , สักการะแล้ว พากันกลับไปป่าตามเดิมเถิด. 

[๖๑๕] ดูกรน้องโปฏฐปาทะ ธรรมในหมู่มนุษย์เหล่านี้คือ ลาภ ความเสื่อม 
ลาภ ยศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุขและทุกข์ เป็น 
ของไม่เที่ยง เจ้าอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลย จะเศร้าโศกเสียใจไปทำไม? 

[๖๑๖] ลูกรพี่ราธะ คุณพี่เป็นบัณฑิตแท้ ย่อมรู้ถึงผลประโยชน์ทั้งหลายที่ย้งไม่ 
มาถึง ทำอย่างไรหนอ เราจะได้เห็นสาขมฤคผู้ลามก ถูกเขาขับไล่ออก 
จากราชสกุล. 

[๖๑๗] ลิงกาฬพาหุ กระดิกหู และกลอกหน้ากลอกตา ทำให้พระราชกุมารทรง 
หวาดเสียวพระทัยอยู่เสมอๆ มันจะทำตัวของมันเองให้จำต้องห่างไกล 
จาก'ข้าวและนั้า. 

จบ กาฬพาหุชาดกที่ ๙. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 146 

๑๐. สีลวีมังสชาดก 
ว่าด้วยธรรมที่นำความสุขมาให้ 

[๖๑๘] ได้ยินว่า ศีลแล เป็นความงาม ศีลเป็นเยี่ยมในโลก ขอพระองค์จง 
ทอดพระเนตรงูใหญ่ มีพิษร้าย ย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่น ด้วยมารู้สึกตัวว่า 
เป็นผู้มีศีล. 

[๖๑๙] นกตะกรุมทั้งหลายในโลก พากันล้อมจิกชิ้นเนื้อที่เหยี่ยวคาบอยู่ในปาก 
ชั่วเวลาที่มันคาบชิ้นเนื้อนิดหน่อยอยู่เท่านั้น หาได้เบียดเบียนคนที่ไม , มี 
ความกังวลไม่. 

[๖๒๐] ผู้ไม่มีความหวัง ย่อมหลับเป็นสุข ความหวัง ย่อมเผล็ดผลเป็นสุขได้ 
นางปิงคลาทาสี ได้ทำความหวังจนหมดหวังแล้ว จึงหลับเป็นสุขได้. 

[๖๒๑] ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมอันจะนำความสุขมาให้ยิ่งไปกว่าสมาธิ 
ย่อมไม่มี ผู้มี'จิตตั้งมั่น ย่อมไม่เบียดเบียนทั้งคนอื่น และตนเอง. 

จบ สึลวีมังสชาดกที่ ๑๐. 

จบ กุฏิทูสกวรรคที่ ๓. 


รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. กุฏิ ทูสกชาดก๒. ทูททูภายชาดก 
๓. พรหมทัตตชาดก๔. จัมมสาฏกชาดก 
๕. โคธชาดก ๖. กักการุชาดก 
๗. กากาติชาดก๘. อนนุโสชิยชาดก 
๙. กาฬพาหุชาดก๑๐. สีลวีมังสชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 147 
๔. โกกิลวรรค 
๑. โกกาลิกชาดก 
ว่าด้วยพูดในกาลที่ควรพูด 

[๖๒๒] เมื่อยังไม , ถึงเวลาที่จะพูด ผู้ใด พูดเกินกาลไป ผู้นั้น ย่อมลูกทำร้าย 
ดุจลูกนกดุเหว่า ฉะนั้น. 

[๖๒๓] มีดที่ลับคมดีแล้ว ดุจยาพิษอันร้ายแรง หาทำให้ตกไปทันทีทันใด เหมือน 
วาจาบุพภาษิตไม่. 

[๖๒๔] เพราะฉะนั้น บัณฑิตควรรักษาวาจาไว้ ทั้งในกาลควรพูด และไม่ควร 
ไม่ควรพูดให้ล่วงเวลา แม้ในบุคคลผู้เสมอกับตน. 

[๖๒๕] ผู้ใด มีความคิดเห็นเป็นเบื้องหน้า มีป้ญญาเครื่องพิจารณาเห็นประจักษ์ 
พูดพอเหมาะในกาลที่ควรพูด ผู้นั้น ย่อมจับศัตรูได้ทั้งหมด ดุจครุฑจับ 
นาคได้ ฉะนั้น. 

จบ โกกาลิกชาดกที่ ๑. 

๒. รถลัฏฐิชาดก 
ว่าด้วยใคร่ครวญก่อนแล้วทำ 

[๖๒๖] ข้าแต่พระราชา บุคคลทำร้ายตนเอง กลับกล่าวหาว่า คนอื่นทำร้าย ดังนี้ 
ก็มีโกงเขาแล้ว กลับกล่าวหาว่า เขาโกง ดังนี้ก็มี ไม่ควรเชื่อคำของ 
โจทก์ฝ่ายเดียว. 

[๖๒๗] เพราะฉะนั้น บุคคลผู้เป็นเชื้อชาติบัณฑิต ควรพิงคำแม้ของฝ่ายจำเลย 
เมื่อพิงคำของโจทก์และจำเลยทั้งสองฝ่ายแล้ว พึงปฏิบัติตามธรรม. 

[๖๒๘] คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามคุณ เกียจคร้าน ไม่ดี บรรพชิตผู้ไม่สำรวม ไม่งาม 
พระเจ้าแผ่นดินไม่ทรงใคร่ครวญก่อนแล้วทำไป ไม่งาม บัณฑิตมีความ 
โกรธเป็นเจ้าเรือน ก็ไม่งาม. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 148 

[๖๒๙] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งทิศ พระมหากษัตริย์ทรงใคร่ครวญเสียก่อน 
แล้วจึงปฏิบัติ ไม , ทรงใคร่ครวญเสียก่อน ไม่ควรปฏิบัติ อิสริยยศ 
บริวารยศ และเกียรติคุณของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงใคร่ครวญแล้วจึงทรง 
ปฏิบัติ ย่อมมีแต่เจริญ 1 ขึ้น. 

จบ รถลัฏฐิชาดกที่ ๒. 

๓. โคธชาดก 

เขารักก็รักมั่ง เขาชังก็ชังตอบ 

[๖๓๐] หม่อมฉันทราบว่า พระองค์ผู้ทรงดำรงรัฐจะไม่ทรงอาลัยใยดีต่อหม่อมฉัน 
ตั้งแต่ครั้งเมื่อพระองค์ทรงพระภูษาเปลือกไม้ เหน็บพระแสงขรรค์ ทรง 
ผูกสอดเครื่องครบ ประทับอยู่กลางป่า เหี้ยย่างได้หนีไปจากกิ่งไม้ 
อัสสัตถะแล้ว. 

[๖๓๑] พึงอ่อนน้อมต , อผู้ที่อ่อนน้อม พึงคบผู้ที่เขาพอใจจะคบด้วย พึงทำกิจแก่ผู้'ที่ 
ช่วยทำกิจ ไม , พึงทำความเจริญให้แก่ผู้ที่ใคร่ความเสื่อม อนึ่ง ไม , พึงคบ 
หาสมาคมกับผู้ที่เขาไม่พอใจจะคบหาสมาคมด้วย. 

[๖๓๒] พึงละทิ้งผู้ที่เ 1 ขาละทิ้ง ไม่พึงทำความสิเนหาในผู้เลิกลากัน ไม่พึงสมาคม 
กับผู้มีจิตคิดออกห่าง นกรู้ว่า ต้นไม้มีผลหมดแล้ว ย่อมบินไปสู่ต้นอื่นที่ 
เต็มไปด้วยผล ฉันใด คนก็ฉันนั้น รู้ว่า เขาหมดความอาลัยแล้ว ก็ควร 
จะเลือกหาคนอื่นที่เขาผู้สมัครรักใคร่ เพราะว่า โลกใหญ่พอ. 

[๖๓๓] ฉันเป็นกษัตริย์มุ่งความกตัญญ จะทำตอบแทนแก่เธอตามสติกำลัง อนึ่ง 
ฉันจะมอบอำนาจให้แก่เธอทั้งหมด เธอต้องการสิ่งใด ฉันจะให้สิ่งนั้น 
แก่เธอ. 

จบ โคธชาดกที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 149 

๔. ราโชวาทชาดก 
ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้นำ 

[๖๓๔] ถ้าเมื่อโคทั้งหลาย ว่ายข้ามแม่นาไป โคหัวหน้าฝูงว่ายคด เมื่อโคผู้นำ 
ฝูงว่ายคดอย่างนี้ โคทั้งหมดก็ย่อมว่ายคดไปตามกัน. 

[๖๓๕] ในมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน ผู้ใด ได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ 
ถ้าผู้นั้น ประพฤติไม่เป็นธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ประพฤติไม่เป็นธรรม 
โดยแท้ ถ้าพระราชาผู้เป็นใหญ่ไม , ตั้งอยู่ในธรรม รัฐก็ย่อมอยู่ไม , เป็นสุข 
ทั่วกัน. 

[๖๓๖] ถ้าเมื่อโคทั้งหลาย ว่ายข้ามแม่นำไป โคหัวหน้าฝูงว่ายข้ามตรง เมื่อมีโค 
ผู้นำฝูงว่ายข้ามตรงอย่างนั้น โคทั้งหมดก็ย่อมว่ายข้ามตรงไปตามกัน. 

[๖๓๗] ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน ผู้ใด ได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ 
ถ้าผู้นั้น ประพฤติเป็นธรรม ประชาชนนอกนั้ก็ย่อมประพฤติเป็นธรรมไป 
ตามโดยแท้ ถ้าพระราชา ผู้เป็นใหญ่ตั้งอยู่ในธรรม รัฐก็ย่อมอยู่เป็นสุขทั่วกัน. 
จบ ราโชวาทชาดกที่ ๔. 

๕. ซัมพุกชาดก 
ว่าด้วยโทษที่ไม , รู้ประมาณตน 

[๖๓๘] ดูกรสุนัขจิ้งจอก ช้างนั้น ตัวใหญ่ ร่างกายสูง งาก็ยาว ตัวท่านไม , ได้เกิด 
ในตระกูลสัตว์ที่จะจับมันได้. 

[๖๓๙] ผู้ใด มิใช่ราชสีห์ ยกตนเพราะสำคัญว่า เป็นราชสีห์ ผู้นั้น ย่อมเป็น 
เหมือนสุนัขจิ้งจอกลูกช้างเหยียบ นอนหายใจแขม่วๆ อยู่บนแผ่นดิน. 

[๖๔๐] ผู้ใด ไม , รู้จักกำลังกาย กำลังความคิด และชาติของผู้มียศ เป็นชนชั้นสูง 
มีข้อลำลํ่าสันกำลังมาก ผู้นั้น ย่อมเป็นเหมือนสุนัขจิ้งจอกลูกช้างเหยียบ 
นอนตายอยู่นี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 150 

[๖๔๑] ส่วนผู้ใด ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำการงาน รู้จักกำลังกาย และกำลัง 
ความคิดของตน กำหนดด้วยคำพูดอันประกอบด้วยปัญญา เป็นวาจา 
สุภาษิต ผู้นั้น ย่อมมีชัยอย่างไพบูลย์. 

จบ ชัมทุกชาดกที่ ๕. 

๖. พรหาฉัตตชาดก 
เอาของน้อยแลกของมาก 

[๖๔๒] พระองค์ตรัสเพ้ออยู่ว่า หญ้าๆ ใครหนอ นำเอาหญ้ามาถวายพระองค์ 
พระองค์มีกิจด้วยหญ้าหรือหนอ พระองค์จึงตรัสถึงแต่หญ้าเท่านั้น? 

[๖๔๓] ฉัตตฤาษีผู้มีร่างกายสูงใหญ่ เป็นพรหมจารี เป็นพหูสูต มาอยู่ ณ ที่นี้ 
เขาลักเอาทรัพย์ของเราจนหมดสิ้นแล้ว ยังใส่หญ้าไว้ในตุ่มแล้วหนีไป. 

[๖๔๔] การถือเอาทรัพย์ของตนไปหมด และการไม , ถือเอาหญ้า เป็นกิจที่ผู้ 
ปรารถนาของน้อยแลกเอาของมาก พึงกระทำอย่างนั้น ฉัตตฤาษีใส่หญ้า 
ไว้ในตุ่มหนีไปแล้ว การปริเวทนาเพราะเรื่องนั้น จะมีประโยชน์อะไร. 

[๖๔๕] ผู้มีศีลทั้งหลาย ย่อมไม่ทำอย่างนั้น คนพาล ย่อมกระทำอนาจารอย่างนี้ 
ความเป็นบัณฑิตจักทำคนทุศีล มีศีลไม่ยั่งยืน ให้เป็นคนอย่างไร? 

จบ พรหาฉัตตชาดกที่ ๖. 

๗.ปีฐชาดก 
ว่าด้วยธรรมในสกุล 

[๖๔๖] เราทั้งหลายไม , ได้ให้ตั่ง นาดื่ม และโภชนาหารแก่ท่าน ขอท่านผู้เป็น 
พรหมจารี จงอดโทษให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นโทษนี้. 

[๖๔๗] อาตมภาพไม , ได้ข้องเกี่ยว และไม , ได้นึกโกรธเคืองเลย แม้ความไม , ชอบใจ 
อะไรๆ ของอาตมภาพก็ไม่มีเลย แพ้ที่จริง อาตมภาพยังมีความวิตกอยู่ใน 
ใจว่า ธรรมของสกุลนี้ จักเป็นเช่นนี้แน่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 151 

[๖๔๘] ที่นั่ง นํ้าล้างเท้า นามันทาเท้า ข้าพเจ้าให้อยู่เป็นนิจทุกอย่าง นี้เป็นธรรม 
ในสกุล เนื่องมาจาก ธุ่เ ย่า ตา ยาย ของข้าพเจ้าทุกเมื่อ. 

[๖๔๙] ข้าพเจ้าบำรุงสมณพราหมณ์โดยเคารพดุจญาติที่สูงสุด นี้เป็นธรรมในสกุล 
เนื่องมาจากปิ ย่า ตา ยาย ของข้าพเจ้าทุกเมื่อ. 

จบปีฐชาดกที่๗. 

๘. ถุสชาดก 

ว่าด้วยรู้จักแกลบหรือข้าวสารในที่มืด 

[๖๕๐] แกลบปรากฏโดยความเป็นแกลบแก , หนูทั้งหลาย และข้าวสารก็ปรากฏ 
โดยความเป็นข้าวสารแก่พวกมัน แท้ในที่มืด พวกมันเว้นแกลบเสีย 
เลือกกินแต่ข้าวสาร. 

[๖๕๑] การปรึกษาในป่าก็ดี การพูดกระซิบกันในท้านก็ดี และการคิดหาโอกาส 
ด่าเราในบัดนี้ก็ดี เรารู้หมดแล้ว. 

[๖๕๒] ได้ยินว่า ลิงตัวที่เป็นพ่อมันเอาพ่นกัดภาวะบุรุษของลูกผู้เกิดตามสภาพ 
เสียแต่ยังเยาว์ทีเดียว. 

[๖๕๓] การที่เจ้าดิ้นรนอยู่เหมือนแพะตาบอดในไร , ผักกาดก็ดี นอนอยู่ภายใต้ 
ที่นอนก็ดี เรารู้หมดสิ้นแล้ว. 

จบ ถุสชาดกที่ ๘. 

๙. พาเวรุชาดก 

ว่าด้วยพวกเดียรถีย์เสื่อมลาภสักการะ 

[๖๕๔] เพราะยังไม่เห็นนกยูงซึ่งมีหงอน มีเสียงไพเราะ ชนทั้งหลายจึงพากัน 
บูชากาในที่นั้น ด้วยเนื้อ และผลไท้. 

[๖๕๕] แต่เมื่อใด นกยูงตัวสมบูรณ์ไปด้วยเสียงมายังพาเวฬุรัฐ เมื่อนั้น ลาภ 
และสักการะของกาก็เสื่อมไป. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 152 

[๖๕๖] พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชา ส่องแสงสว่าง ยังไม่เสด็จอุบัติขึ้น 
เพียงใด ชนทั้งหลายก็พากันบูชาสมฌพราหมณ์เหล่าอื่นอยู่เป็นอันมาก 
เพียงนั้น. 

[๖๕๗] แต่เมื่อใด พระพุทธเจ้าผู้มีพระสุรเสียงอันไพเราะ ได้ทรงแสดงธรรม 
แล้ว เมื่อนั้น ลาภและสักการะของพวกเดียรถีย์ก็เสื่อมไป. 

จบ พาเวรุชาดกที่ ๙. 

๑๐. วิสัยหชาดก 

ความยากจนไม , เป็นเหตุให้ทำชั่ว 

[๖๕๘] ดูกรพ่อวิสัยหะ แต่ก่อนท่านได้ให้ทาน ก็เมื่อท่านให้อยู่อย่างนั้น ความ 
เสื่อมได้มีแก่ท่านแล้ว ต่อแต่นี้ไป ล้าท่านจักไม , ให้ทาน เมื่อท่านไม่ให้ 
ทาน โภคะทั้งหลายก็คงกลับมีอยู่ตามเดิม. 

[๖๕๙] ข้าแต่ท้าวสหัสสเนตร พระอริยะทั้งหลายท่านกล่าวถึงบาปกรรมว่า อันอารย 
ชนถึงจะเป็นคนยากจนเข็ญใจก็ไม่ควรท่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทวยเทพ 
ข้าพระบาทจะพึงเลิกศรัทธาเพราะเหตุการบริโภคทรัพย์อันใด ทรัพย์อัน 
นั้น อย่าได้มีเลย. 

[๖๖๐] รถคันหนึ่งแล่นไปทางใด รถคันอื่นก็แล่นไปทางนั้น ข้าแต่ท้าววาสวะ 
วัตรที่ข้าพระบาทบำเพ็ญมาแล้วแต่ครั้งก่อน ขอจงเป็นไปเหมือนอย่างนั้น 
เถิด. 

[๖๖๑] ล้ายังมียังเป็นอยู่ ข้าพระบาทก็จะให้ เมื่อไม่มีไม่เป็น จะให้ได้อย่างไร 
แม้ถึงจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตาม ก็จะต้องให้ เพราะข้าพระบาทจะลืมทาน 
เสียไม , ได้. 

จบ วิสัยหชาดกที่ ๑๐. 

จบ โกกิลวรรคที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 153 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. โกกาลิกชาดก ๒. รถลัฏฐิชาดก 

๓. โคธชาดก๔. ราโชวาทชาดก 
๕. ซัมพุกชาดก ๖. พรหาฉัตตชาดก 

๗. ปีฐชาดก ๘. ถุสชาดก 
๙.พาเวรุชาดก ๑๐.วิสัยหชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 154 

๕. จุลลกุณาลวรรค 
๑. กุณฑลิกชาดก 
เปรียบนารีด้วยท่านั้า 

[๖๖๒] บรรดานารีทั้งหลาย เป็นคนหลายใจ ไม่มีใครสามารถจะข่มได้ ท่าความ 
ยั่วยวนให้แก , ชายทั้งหลาย ถ้าหากว่า นารีทั้งหลายแม้จะท่าให้เกิดความ 
ปีติได้โดยประการทั้งปวง ก็ไม่ควรไว้วางใจ เพราะว่า นารีทั้งหลายเปรียบ 
ด้วยท่านา. 

[๖๖๓] บัณฑิตได้พบเห็นเหตุคลายกำหนัด ของกินนรและนางกินนรีทั้งหลาย 
แล้ว ก็พึงรู้เสียเถิดว่า หญิงทุกคน ย่อมไม่ยินดีในเรือนของตน ภรรยา 
ได้ทอดทิ้งสามีผู้เช่นนั้นได้ เพราะไปพบเห็นบุรุษอื่นแม้เป็นง่อยเปลี้ย. 

[๖๖๔] พระมเหสีของพระเจ้าพกะ และพระเจ้าพาวริกะ ผู้หมกมุ่นอยู่ในกาม 
เกินส่วน ยังประพฤติล่วงกับชาวประมงคนใช้ผู้ใกล้ชิดและอยู่ในอำนาจ 
หญิงจะไม่ประพฤติล่วงบุรุษอื่นนอกจากคนนั้นอีก มีอยู่หรือ? 

[๖๖๕] นางปิงคิยานี พระอัครมเหสีที่รักของพระเจ้าพรหมทัตต์ผู้เป็นอิสระแห่ง 
มวลโลก ได้ประพฤติล่วงกับคนเลี้ยงม้าผู้เป็นคนใกล้ชิดและอยู่ในอำนาจ 
นางผู้ใคร่กามนั้น ไม , ได้ประสบผลแม้ทิ้งสองอย่าง. 

จบ กุฌฑลิกชาดกที่ ๑. 

๒. วานรชาดก 

ผู้รู้เท่าถึงเหตุการณ์เอาตัวรอดได้ 

[๖๖๖] ดูกรจระเข้ เราสามารถยกตนขึ้นจากนั้าสู่บกได้แล้ว บัดนี้เราจะไม่ตกอยู่ 
ในอำนาจของท่านอีกต่อไป. 

[๖๖๗] เราไม่ต้องการด้วยผลมะม่วง ผลหว้า และผลขนุนทั้งหลาย เราจะต้อง 
ข้ามส่งแม่นั้าไปบริโภคผลมะเดื่อของเราดีกว่า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 155 

[๖๖๘] ผู้ใด ไม , รู้เท่าถึงเหตุการณ์ อันบังเกิดขึ้นแล้วโดยฉับพลัน ผู้นั้น จะต้อง 
ตกอยู่ในอำนาจของศัตรู และต้องเดือดร้อนใจในภายหลัง. 

[๖๖๙] ส่วนผู้ใด รู้เท่าถึงเหตุการณ์ ที่บังเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ผู้นั้น ย่อมพ้น 
จากความคับขันอันเกิดแต่ศัตรู และไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลัง. 

จบ วานรชาดกที่ ๒. 

๓. กุนตินึชาดก 
ว่าด้วยการเชื่อมมิตรภาพ 

[๖๗๐] หม่อมฉันได้อาศัย อยู่ในพระราชนิเวศของพระองค์ พระองค์ทรงอุปถัมภ์ 
บำรุงมาเป็นอย่างดีมิได้ขาด มาบัดนี้พระองค์ผู้เดียวได้ก่อเหตุขึ้น ข้าแต่ 
พระราชา มิฉะนั้น หม่อมฉันจะขอทูลลาไปป่าทิมพานต์. 

[๖๗๑] ผู้ใดแล เมื่อคนอื่นท่ากรรมอันชั่วร้ายให้แก , ตนแล้ว และตนก็ได้ท่าตอบ 
แทนแล้ว ย่อมรู้สึกได้ว่า เราได้ท่าตอบแก , เขาแล้ว เวรของผู้นั้น ย่อม 
สงบไปด้วยอาการเพียงเท่านี้ดูกรนางนกกระเรียน ท่านจงอยู่ก่อนเถิด 
อย่าเพิ่งไปเลย. 

[๖๗๒] มิตรภาพของผู้ที่ถูกท่าร้ายกับผู้ที่ท่าร้าย ย่อมเชื่อมกันไม่ติดอีก ใจของ 
หม่อมฉันไม่ยอมให้อยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ เพราะเหตุบัน 
หม่อมฉันขอทูลลาไป. 

[๖๗๓] มิตรภาพของผู้ที่ถูกท่าร้ายกับผู้ที่ท่าร้าย ย่อมกลับเชื่อมติดกันได้อีก 
เฉพาะพวกบัณฑิตด้วยกัน ย่อมเชื่อมกันไม่ติดอีก เฉพาะพวกชนพาล 
ดูกรนางนกกระเรียน ท่านจงอยู่ก่อนเถิด อย่าเพิ่งไปเลย. 

จบ กุนดึนึชาดกที่ ๓. 

๔. อัมพชาดก 
ว่าด้วยหญิงขโมยมะม่วง 

[๖๗๔] หญิงคนใด ลักมะม่วงทั้งหลายของท่าน หญิงคนนั้น จงตกอยู่ใต้อำนาจ 
ของช่างย้อมผม และผู้เดือดร้อนเพราะแหนบ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 156 

[๖๗๕] หญิงคนใด ลักมะม่วงทั้งหลายของท่าน หญิงคนนั้น ถึงจะมีอายุตั้ง 
๒๐ ปี ๒๕ ปี หรือไม , ถึง ๓๐ ปี ตั้งแต่เกิดมา อย่าได้ผัวเช่นนั้นเลย. 

[๖๗๖] หญิงคนใด ลักมะม่วงทั้งหลายของท่าน หญิงคนนั้น ถึงจะกระเสือก 
กระสนเที่ยวหาผัว เดินไปสู่หนทางไกลแสนไกลแต่ลำพังคนเดียว ถึง 
จะได้นัดแนะกันไว้แล้ว ก็ขออย่าได้พบได้เห็นผัวเลย. 

[๖๗๗] หญิงคนใด ลักมะม่วงทั้งหลายของท่าน หญิงคนนั้น ถึงจะมีที่อยู่สะอาด 
ตบแต่งร่างกายทัดทรงดอกไม้ ลูบไล้ด้วยกระแจะจันทน์ ก็จงนอนอยู่บน 
ที่นอนแต่เพียงคนเดียวเถิด. 

จบ อัมพชาดกที่ ๔. 

๕.คชกุมภชาดก 
ช้าๆ จะได้พร้าสองเล่มงาม 

[๖๗๘] ดูกรเจ้าตัวคืบ ไฟไหม้ป่า คราวใด คราวนั้น เจ้าจะทำอย่างไร เจ้าเป็น 
สัตว์มีความบากบั่นอ่อนแออย่างนี้? 

[๖๗๙] โพรงไม้ และระแหงแผ่นดิน มีอยู่เป็นอันมาก ล้าพวกข้าพเจ้าไปไม่ทัน 
ถึงโพรงไม้ และระแหงแผ่นดินเหล่านั้น พวกข้าพเจ้าก็ต้องตาย. 

[๖๘๐]ในเวลาที่จะต้องทำช้าๆ ผู้ใดรีบด่วนทำเสียเร็วในเวลาที่จะต้องรีบด่วน 
ทำกลับทำช้าไป ผู้นั้น ย่อมตัดรอนประโยชน์ของตนเอง เหมือนคน 
เหยียบใบตาลแห้งแหลกละเอียดไป ฉะนั้น. 

[๖๘๑] ในเวลาที่จะต้องทำช้าๆ ผู้ใด ทำช้า และในเวลาที่จะต้องรีบทำด่วนก็รีบ 
ด่วนทำเสีย ประโยชน์ของผู้นั้น ย่อมบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ส่องแสง 
สว่างในกลางคืน ฉะนั้น. 

จบ คชกุมภชาดกที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 157 

๖. เกสวชาดก 

ความคุ้นเคยเป็นรสอันยอดเยี่ยม 

[๖๘๒] เป็นอย่างไรหนอ เกสวะดาบสผู้ควรบูชาของข้าพเจ้าทั้งหลายจึงละความ 
เป็นพระเจ้าพาราณสีผู้เป็นจอมมนุษย์ ซึ่งสามารถให้สำเร็จประสงค์ทุก 
อย่างทุกประการ แล้วมายินดีอยู่ในอาศรมของกัปปดาบส? 

[๖๘๓] ดูกรนารทอำมาตย์หมู , ไม้อันน่ารื่นรมย์ใจ มีอยู่ ถ้อยคำของกัปปดาบส 
เป็นสุภาษิต ไพเราะ น่ารื่นรมย์ใจ ยังอาตมาให้ยินดี. 

[๖๘๔] พระคุณเจ้าบริโภคข้าวสุกสาลีที่ปรุงด้วยเนื้อสะอาด ไฉน'ข้าวฟ้างและ 
ลูกเดือยอันหารสมิได้เลย จึงทำให้พระคุณเจ้ายินดีได้เล่า. 

[๖๘๕] ของบริโภคจะดีหรือไม , ดีก็ตาม จะน้อยหรือมากก็ตาม บุคคลใดคุ้นเคย 
กันแล้ว จะพึงบริโภค ณ ที่ใด การบริโภค ณ ที่นั้นแหละดี เพราะรส 
ทั้งหลาย มีความคุ้นเคยกันเป็นยอดเยี่ยม. 

จบ เกสวชาดกที่ ๖. 

๗. อยกูฏชาดก 

ว่าด้วยยักษ์ถือกระบองเหล็กใหญ่ 

[๖๘๖] ท่านผู้ใด ยืนถือกระบองเหล็กอันใหญ่โตเหลือขนาดอยู่บนอากาศ ท่าน 
ผู้นั้น มาสถิตอยู่เพื่อจะคุ้มครองข้าพเจ้าในวันนี้หรือ หรือจะพยายามมา 
ฆ่า ข้าพเจ้า? 

[๖๘๗] ดูกรพระราชา เราเป็นทูตของพวกยักษ์ ถูกพวกยักษ์เหล่านั้นส่งมา 
ณ ที่นี้เพื่อจะปลงพระชนม์พระองค์ แต่ท้าวสักรินทร์เทวราชคุ้มครอง 
พระองค์อยู่ เพราะเหตุนั้น เราจึงผ่าพระเศียรของพระองค์ไม , ได้. 

[๖๘๘] ก็ถ้าท้าวมัฆวาฬเทวราชผู้เป็นจอมทวยเทพ พระสวามีของนางสุชาดา 
คุ้มครองข้าพเจ้าอยู่ มิฉะนั้น พวกปีศาจก็คงคุกคามเหล่าสัตว์ทั้งหลาย 
เป็นแน่ ข้าพเจ้าไม , ได้สะคุ้งกลัวต่อพวกยักษ์เลย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 158 

[๖๘๙] พวกกุมภัณฑ์ และพวกปีศาจทั้งมวญจะครํ่าครวญกันไปก็ตามเถิด 
พวกมันคงไม , อาจจะต่อยุทธกับข้าพเจ้า กิริยาที่หลอกหลอนของพวกยักษ์ 
ซึ่งทำให้น่ากลัวต่างๆ นั้น มีอยู่เป็นอันมาก แต่ข้าพเจ้าก็ไม่กลัว. 

จบ อยกูฏชาดกที่ ๗. 

๘. อรัญญชาดก 

ว่าด้วยการเลือกคบคน 

[๖๙๐] คุณพ่อ ผมออกจากป่าไปสู่บ้านแล้ว จะพึงคบคนที่มีศีลอย่างไร มีวัตร 
อย่างไร ผมถามแล้ว ขอคุณพ่อจงบอกข้อนั้นแก่ผมด้วย? 

[๖๙๑] ลูกเอ๋ย ผู้ใด พึงคุ้นเคยกะเจ้าก็ดี พึงอดทนความคุ้นเคยของเจ้าได้ก็ดี 
เชื่อลือคำพูดของเจ้าก็ดี งดโทษให้เจ้าก็ดี เจ้าไปจากที่นั้แล้วจงคบหาผู้นั้น 
เถิด. 

[๖๙๒] ผู้ใด ไม่มีกรรมชั่วด้วยกาย วาจาและใจ เจ้าไปจากที่นี้แล้วจงคบหาผู้นั้น 
ทำตนให้เหมือนบุตรผู้เกิดจากอกของผู้นั้นเถิด. 

[๖๙๓] ลูกเอ๋ย คนที่มีจิตเหมือนนั้าย้อมขมิ้น มีชิตกลับกลอก รักง่ายหน่ายเร็ว 
เจ้าอย่าคบหาคนเช่นนั้นเลย ถึงหากว่า พื้นชมพูทวีปทั้งหมดจะไม่มี 
มนุษย์ก็ตาม. 

จบ อรัญญชาดกที่ ๘. 

๙. สันธิเภทชาดก 
ว่าด้วยโทษที่เชื่อลือคำส่อเสียด 

[๖๙๔] ดูกรนายสารถี สัตว์ทั้ง ๒ นี้ไม , ได้มีความเสมอกันเพราะสตรีทั้งหลาย 
เลย ไม , ได้มีความเสมอกันเพราะอาหารเลย ภายหลัง เมื่อสุนัขจิ้งจอก 
ยุยงทำลายความสนิทสนมกันเสียจนถึงให้ตาย ท่านจงเห็นเหตุนั้นซึ่ง 
ฉันคิดไว้ถูกต้องแล้ว. 

[๖๙๕] พวกสุนัขจิ้งจอกพากันกัดกินโค และราชสีห์ เพราะคำส่อเสียดใด 
คำส่อเสียดนั้น ย่อมเป็นไปถึงตัดมิตรภาพเพราะเนื้อ ดุจดาบคม ฉะนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 159 

[๖๙๖] ดูกรนายสารถี ท่านจงลูการนอนตายของสัตว์ทั้ง ๒ นี้ผู้ใด เชื่อถือถ้อยคำของ 
คนส่อเสียด ผู้มุ่งทำลายความสนิทสนม ผู้นั้น จะต้องนอนตายอย่างนี้. 

[๖๙๗] ดูกรนายสารถี นรชนเหล่าใด ไม่เชื่อถือถ้อยคำของคนส่อเสียด ผู้มุ่ง 
ทำลายความสนิทสนม นรชนเหล่านั้น ย่อมไต้ประสบความสุขเหมือน 
คนไปสวรรค์ ฉะนั้น. 

จบ สันธิเภทชาดกที่ ๙. 

๑๐. เทวตาปัญหาชาดก 
ว่าด้วยปัญหาของเทวดา 

[๖๙๘] ลูกรพระราชา บุคคลประหารผู้อื่นด้วยมือทั้ง ๒ ด้วยเท้าทั้ง ๒ แล้วเอามือ 
ประหารปากผู้อื่น บุคคลนั้น กลับเป็นที่รักของผู้ถูกประหาร เพราะเหตุ 
นั้น พระองค์ทรงเห็นผู้ที่ถูกประหารนั้นว่า ได้แก่ใคร? 

[๖๙๙] ลูกรพระราชา บุคคลด่าผู้อื่นตามความพอใจ แต่ไม่ปรารถนาให้ผู้ที่ถูกด่า 
นั้นได้รับภัยอันตราย บุคคลนั้น กลับเป็นที่รักของผู้ด่า เพราะเหตุนั้น 
พระองค์ทรงเห็นผู้ด่านั้นว่า ได้แก่ใคร? 

[๗๐๐] ลูกรพระราชา บุคคลกล่าวลู่ด้วยถ้อยคำไม่เป็นจริง และท้วงติงด้วยคำ 
อันเหลาะแหละ บุคคลนั้น กลับเป็นที่รักแห่งกันและกัน เพราะเหตุนั้น 
พระองค์ทรงเห็นผู้นั้นว่า ได้แก่ใคร? 

[๗๐๑] ลูกรพระราชา บุคคลผู้นำเอาข้าว นั้า ผ้า และเสนาสนะไป (ชื่อว่าผู้นำ 
เอาไปมีอยู่โดยแท้) บุคคลเหล่านั้น กลับเป็นที่รักของผู้เป็นเจ้าของ 
เพราะเหตุนั้น พระองค์ทรงเห็นผู้นั้นว่า ได้แก่ใคร? 

จบ เทวตาปัญหาชาดกที่ ๑๐. 

จบ จุลลกุณาวรรคที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 160 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. กุณฑตึกชาดก ๒. วานรชาดก 
๓. กุนตินีชาดก๔. อัมพชาดก 
๕. คชกุมภชาดก ๖. เกสวชาดก 
๗. อยกูฏชาดก๘. อรัญญชาดก 
๙. สันธิเภทชาดก ๑๐. เทวตาปีญหาชาดก 

รวมวรรคที่มีในจตุกกนิบาตนี้ คือ 
๑. กาลิงควรรค๒. ปุจิมันทวรรค 
๓. กุฏิทูสกวรรค๔. โกกิลวรรค 
๕. จุลลกุณาวรรค. 

จบ จตุกกนิบาตชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 161 

ปัญจกนิบาตชาดก 
๑. มณิกุณฑลวรรค 
๑. มฌิกุณฑลชาดก 
ผู้ไม , หวั่นไหวในโลกธรรม 

[๗๐๒] พระองค์ละแว่นแคว้น ม้า กุณฑล และแก้วมณี อนึ่ง ยังทรงละ 
พระราชบุตร และเหล่าพระสนมเสียได้ เมื่อโภคสมบัติทั้งสิ้นของ 
พระองค์ไม่มีเหลือเลย เหตุไฉน พระองค์จึงไม่ทรงเดือดร้อน ใน 
คราวที่มหาชนพากันเศร้าโศกอยู่เล่า?. 

[๗๐๓] โภคสมบัติย่อมละทิ้งสัตว์ไปเสียก่อนก็มี บางทีสัตว์ย่อมละทิ้งโภค 
สมบัติเหล่านั้นไปก่อนก็มี ดูกรพระองค์ผู้ใคร่ในกามารมณ์ โภคสมบัติ 
ที่บริโภคกันอยู่ เป็นของไม่แน่นอน เพราะฉะนั้น หม่อมฉันจึงไม , 

เดือดร้อน ในคราวที่มหาชนพากันเศร้าโศกอยู่. 

[๗๐๔] พระจันทร์อุทัยขึ้นเต็มดวง ก็จะกลับหายสิ้นไป พระอาทิตย์กำจัด 
ความมืด ทำโลกให้เร่าร้อนแล้วอัสดงคตไป ลูกรพระองค์ผู้เป็นศัตรู 
โลกธรรมทิ้งหลาย หม่อมฉันชนะได้แล้ว เพราะฉะนั้น หม่อมฉันจึงไม , 

เดือดร้อน ในคราวที่มหาชนพากันเศร้าโศกอยู่. 

[๗๐๕] คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามคุณ เกียจคร้านก็ไม่ดี บรรพชิตไม , สำรวมก็ไม่ดี 
พระเจ้าแผ่นดินไม่ทรงใคร่ครวญเสียก่อนแล้วทรงทำก็ไม่ดี บัณฑิตมี 
ความโกรธเป็นเจ้าเรือนก็ไม , ดี. 

[๗๐๖] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าทิศ กษัตริย์ใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำ ไม , ใคร่ 
ครวญเสียก่อนแล้วไม่ควรทำ อิสริยยศ บริวารยศ และเกียรติคุณของ 
พระราชาผู้ทรงใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ ย่อมเจริญขึ้น. 


จบ มฌิกุณฑลชาดกที ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 162 

๒. สุชาตชาดก 
ว่าด้วยคำคมของคนฉลาด 

[๗๐๗] เหตุไรหนอ เจ้าจึงเป็นเหมือนรีบด่วนเกี่ยวเอาหญ้าอันเขียวสดมาแล้ว 
บ่นเพ้อถึงวัวแก่ผู้ปราศจากชีวิตแล้วว่า จงเคี้ยวกินเสีย วัวที่ตายแล้วจะ 
พึงลุกขึ้นได้เพราะหญ้า และนาเป็นไม่มีแน่ เจ้าบ่นเพ้อไปเปล่าๆ เหมือน 
คนผู้ไร้ความคิด ฉะนั้น. 

[๗๐๘] ศีรษะ เท้าหน้า เท้าหลัง หาง และหู ของวัว ก็ตั้งอยู่ตามที่อย่าง 
นั้น ผมเข้าใจว่า วัวตัวนี้จะพึงลุกขึ้นได้ ศีรษะหรือมือเท้าของคุณปู มิได้ 
ปรากฏเลย คุณพ่อนั่นเองมาร้องไห้อยู่ที่สถูปดิน เป็นคนไร้ความคิดมิใช่ 
หรือ? 

[๗๐๙] เจ้ารดพ่อผู้เดือดร้อนยิ่งนักให้หายร้อน ยังความกระวนกระวายของ 
พ่อให้ดับได้สิ้น เหมือนบุคคลเอานี้ารดไพ่ติดเปรียงให้ดับไป ฉะนั้น 
เจ้ามาถอนลูกศรคือ ความโศกที่เสียบแน่นอยู่ในฤทัยของพ่อออกได้แล้ว 
หนอ เมื่อพ่อถูกความโศกครอบงำ เจ้าได้บรรเทาความโศกถึงบิดา 
เสียได้. 

[๗๑๐] พ่อเป็นผู้ถอนลูกศรคือความโศกออกได้แล้ว ปราศจากความเศร้าโศก 
หมดความมัวหมอง ลูกรัก พ่อจะไม่เศร้าโศก จะไม่ร้องไห้ เพราะได้ 
ฟ้งถ้อยคำของเจ้า. 

[๗๑๑] คนผู้มีปัญญา มีใจอนุเคาะห์ ย่อมทำบุคคลให้หลุดพ้นจากความเศร้า 
โศกได้ เหมือนกับพ่อสุชาตบุตรของพ่อ ทำบิดาให้ล่วงพ้นจากความเศร้า 
โศก ฉะนั้น. 

จบ สุชาตชาดกที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 163 

๓. เวนสาขชาดก 
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 

[๗๑๒] ดูกรพรหมทัตตกุมาร ความเกษมสำราญ ภิกษาหารหาได้ง่าย และ 
ความเป็นผู้สำราญกายนี้ ไม่พึงมีตลอดกาลเป็นนิตย์ เมื่อประโยชน์ของ 
ตนสิ้นไป ท่านอย่าเป็นผู้ล่มจมเสียเลย เหมือนเรือแตก คนไม , ได้ 
ที่พึ่งอาศัย ต้องจมอยู่ในท่ามกลางทะเล ฉะนั้น. 

[๗๑๓] บุคคลทำกรรมใด ย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตน ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ 
ผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผล 
เช่นนั้น. 

[๗๑๔] ปาจารย์ในปางก่อนได้กล่าวคำใดไว้ว่า ท่านอย่าได้ทำบาปกรรมที่ทำ 
แล้วจะทำให้เดือดร้อนในภายหลังเลย คำนั้น เป็นคำสอนของอาจารย์เรา 

[๗๑๕] ปิงคิยปุโรหิตนั้น ย่อมบ่นเพ้อแสดงต้นไทรว่า มีกิ่งแผ่ไพศาล (สามารถ 
ให้ความชนะได้) เราได้ให้ฆ่ากษัตริย์ผู้ประดับด้วยราชาลังการ ลูบไล้ 
ด้วยแก่นจันทน์แดงทั้งพันพระองค์เสีย ที่ต้นไม้ใด ต้นไม้นั้น บัดนี้ 
ไม , อาจทำการป้องกันอะไรแก , เราได้ ความทุกข์อันนั้นแหละกลับมาสนอง 
เราแล้ว. 

[๗๑๖] พระนางอุพพรีอัครมเหสีของเรา มีพระฉวีวรรณงามดังทองคำ ลูบไล้ 
ตัวด้วยแก่นจันทน์แดง ย่อมงามเจริญตา เหมือนกับกิ่งไม้สิงคุอันขึ้น 
ตรงไป ไหวสะเทือนอยู่ ฉะนั้น เรามิได้เห็นพระนางอุพพรีแล้ว คงจัก 
ต้องตายเป็นแน่ การที่เราไม , ได้เห็นพระนางอุพพรีนั้น จักเป็นทุกข์ยิ่ง 
กว่ามรณทุกข์นี้อีก. 

จบ เวนสาขชาดกที่ ๓. 

๔. อุรคชาดก 

เปรียบคนตายเหมือนงูลอกคราบ 

[๗๑๗] บุตรของข้าพเจ้า ละทิ้งร่างกายของตนไป ดุจงูละทิ้งคราบเก่าไป ฉะนั้น 
เมื่อร่างกายแห่งบุตรของข้าพเจ้าใช้อะไรไม , ได้ เมื่อบุตรของข้าพเจ้ากระทำ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 164 

กาละไปแล้วอย่างนี้บุตรของข้าพเจ้าลูกเผาอยู่ ย่อมไม , รู้สึกถึงความรํ่าไห้ 
ของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขา คติของตน 
มีอย่างใด เขาก็ย่อมไปสู่คดึของตนอย่างนั้น. 

[๗๑๘] บุตรของดิฉันนี้ดิฉันมิได้เชื้อเชิญให้เขามาจากปรโลก เขาก็มาเอง 
แม้เมื่อจะไปจากมนุษยโลกนี้ดิฉันก็มิได้อนุญาตให้เขาไป เขามา 
อย่างใด เขาก็ไปอย่างนั้น การปริเทวนาถึงในการที่บุตรของดิฉันไปจาก 
มนุษยโลกนั้น จะเกิดประโยชน์อะไร บุตรของดิฉันลูกเผาอยู่ ก็ไม , รู้สึก 
ถึงความรํ่าไห้ของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงเขา 
คติของตนมีอย่างใด เขาก็ไปสู่คดึของตนอย่างนั้น. 

[๗๑๙] เมื่อพี่ชายตายแล้ว หากว่า ดิฉันจะพึงร้องไห้ ดิฉันก็จะผ่ายผอม เมื่อ 
ดิฉันร้องไห้อยู่ จะมีผลอะไร ความไม่ยินดีจะพึงมีแก่ญาติ มิตร และ 
สหายของดิฉันยิ่งขึ้น พี่ชายของดิฉันถูกเผาอยู่ ก็ไม , รู้สึกถึงความรํ่าไห้ 
ของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงพี่ชายนั้น คติของ 
ตนมีอย่างใด เขาก็ไปสู่คติ 1 ของตนอย่างนั้น. 

[๗๒๐] เด็กร้องไห้ขอพระจันทร์อันโคจรอยู่ในอากาศ ฉันใด การที่บุคคลมา 
เศร้าโศกถึงผู้ที่ละไปสู่ปรโลกแล้วนี้ ก็มีอุปไมย ฉันนั้น สามีของดิฉัน 
ลูกเผาอยู่ ย่อมไม , รู้สึกถึงความรํ่าไห้ของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉัน 
จึงไม่เศร้าโศกถึงสามีนั้น คติของตนมีอย่างใด เขาก็ไปสู่คติ 1 ของตน 
อย่างนั้น. 

[๗๒๑] หม้อนาที่แตกแล้วเชื่อมให้สนิทอีกไม , ได้ ฉันใด การที่บุคคลมาเศร้า 
โศกถึงผู้ที่ละไปสู่ปรโลกแล้วนี้ก็มีอุปไมย ฉันนั้น นายของดิฉันถูกเผา 
อยู่ ย่อมไม , รู้สึกถึงความรํ่าไห้ของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไม่ 
เศร้าโศกถึงนายนั้น คติของตนมีอย่างใด นายของดิฉันก็ไปสู่คดิของ 
ตนอย่างนั้น. 

จบ อุรคชาดกที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 165 

๕. ธังกชาดก 

ว่าด้วยการร้องไห้ไม่มีประโยชน์ 

[๗๒๒] ชนเหล่าอื่น เศร้าโศกอยู่ ร้องไห้อยู่ ชนเหล่าอื่น มีชุ่มไปด้วยนี้าตา 
พระองค์เป็นผู้มีผิวพระพักตร์ผ่องใส ดูกรฆตราชา เพราะเหตุไร พระองค์ 
จึงไม่เศร้าโศก? 

[๗๒๓] ความเศร้าโศกหาได้นำสิ่งที่ล่วงไปแล้วมาได้ไม , หาได้นำความสุขใน 
อนาคตมาได้ไม่ ดูกรธังกราชา เพราะฉะนั้น หม่อมฉันจึงไม่เศร้าโศก 
ความเป็นสหายในความโศก ย่อมไม่มี. 

[๗๒๔] บุคคลเศร้าโศกอยู่ ย่อมเป็นผู้ผอมเหลือง และไม่พอใจบริโภค 
อาหาร เมื่อเขาถูกลูกศรคือความเศร้าโศกเสียบแทงแล้ว เร่าร้อนอยู่ 
ศัตรูทั้งหลาย ย่อมดีใจ. 

[๗๒๕] ความฉิบหายอันความเศร้าโศกเป็นมูล จักไม , มาถึงหม่อมฉันผู้อยู่ใน 
บ้านหรือในป่า ในที่ลุ่มหรือในที่ดอน หม่อมฉันเห็นบทฌานแล้ว 
อย่างนี้. 

[๗๒๖] ตนผู้เดียวเท่านั้น สามารถจะนำกามรสทั้งปวงมาให้ได้ สหายของพระ 
ราชาพระองค์ใด ไม่สามารถจะนำมาให้ได้ ถึงสมาบัติในแผ่นดินทั้งสิ้น 
ก็จักนำความสุขมาให้แก , พระราชาพระองค์นั้นไม , ได้. 

จบ ธังกชาดกที่ ๕. 

๖. การันทิยชาดก 
ว่าด้วยการท่าที่เหลือวิสัย 

[๗๒๗] ท่านผู้เดียวรีบร้อน ยกเอาก้อนหินใหญ่กลิ้งลงไปในซอกภูเขาในป่า 
ดูกรการันทิยะ จะเป็นประโยชน์อะไรแก , ท่านด้วยการทิ้งก้อนหินลงใน 
ซอกเขานี้เล่าหนอ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 166 

[๗๒๘] ข้าพเจ้าเกลี่ยหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ลง จักกระทำแผ่นดินใหญ่นี้ซึ่งมี 
มหาสมุทรสี่เป็นขอบเขต ให้ราบเรียบเพียงดังฝ่ามือ เพราะฉะนั้น 
ข้าพเจ้าจึงได้ทิ้งหินลงในซอกเขา. 

[๗๒๙] ดูกรการันทิยะ เราสำคัญว่า มนุษย์คนเดียว ย่อมไม่สามารถจะทำ 
แผ่นดินให้ราบเรียบดังฝ่ามือได้ ท่านพยายามจะทำซอกเขานี้ให้เต็มขึ้น 
ท่านก็จักละชีวโลกนี้ไปเสียเปล่าเป็นแน่. 

[๗๓๐] ข้าแต่ท่านพราหมณ์หากว่า มนุษย์คนเดียวไม , สามารถจะทำแผ่นดินใหญ่ 
นี้ให้ราบเรียบได้ ฉันใด ท่านก็จักนำมนุษย์เหล่านี้ผู้มีทิฏฐิต่างๆ กันมา 
ไม , ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน. 

[๗๓๑] ดูกรการันทิยะ ท่านได้บอกความจริงโดยย่อแก่เรา ข้อนั้น เป็น 
อย่างนี้แผ่นดินนี้มนุษย์ไม่สามารถจะทำให้ราบเรียบได้ ฉันใด เราก็ไม , 

อาจจะทำให้มนุษย์ทั้งหลายมาอยู่ในอำนาจของเราได้ ฉันนั้น. 

จบ การันท่ยชาดกที่ ๖. 

๗. ลูฏุกิกชาดก 
คติของคนมีเวร 

[๗๓๒] ดิฉันขอไหว้พญาช้างผู้มีกำลังเสื่อมในกาลที่มีอายุได้หกสิบปีแล้ว ผู้อยู่ 
ในป่า เป็นเจ้าโขลง เพรียบพร้อมด้วยบริวารยศนั้น ดิฉันขอทำอัญชลี 
ท่านด้วยปีกทิ้งสอง ขอท่านอย่าได้ฆ่าลูกน้อยๆ ของฉันผู้มีกำลังทุรพล 
เสียเลย. 

[๗๓๓] ดิฉันขอไหว้พญาช้างผู้เที่ยวไปเชือกเดียว ผู้อยู่ในป่า เที่ยวหาอาหาร 
กินตามเชิงภูเขา ดิฉันขอทำอัญชลีท่านด้วยปีกทิ้งสอง ขอท่านอย่าได้ 
ฆ่าลูกน้อยๆ ของดิฉันผู้มีกำลังทุรพลเสียเลย. 

[๗๓๔] แน่ะนางนกไห้ เราจะฆ่าลูกน้อยของเจ้าเสีย เจ้ามีกำลังน้อยจักทำ 
อะไรเราได้ เราจะขนี้นกไห้อย่างเจ้าตั้งแสนตัวให้ละเอียดไปด้วยเท้า 
ข้างซ้าย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 167 

[๗๓๕] กิจที่จะพึงทำด้วยกำลังกาย ย่อมสำเร็จในที่ทั้งปวง เพราะกำลังกายของ 
คนพาล ย่อมมีเพื่อฆ่าคนอื่น แน่ะพญาช้าง ผู้ใด ฆ่าลูกน้อยๆ ของเรา 
ผู้มีกำลังทุรพล เราจักทำสิ่งที่ไม , ใช่ความเจริญให้แก่ผู้นั้น. 

[๗๓๖]ท่านจงดูกานางนกไห้กบและแมลงวันหัวเขียวสัตว์ทั้งสี่เหล่านี้ 
ได้ร่วมใจกันฆ่าช้างเสียได้ ท่านจงเห็นคติของคนมีเวรแก่คนมีเวร 
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล ท่านทั้งหลาย อย่าได้กระท่าเวรกับใครๆ ถึง 
จะไม่เป็นที่รักใคร่กันเลย. 

จบ ลฏุกิกชาดกที่ ๗. 

๘. จุลลธรรมปาลชาดก 
ความรักของแม่ที่มีต่อลูก 

[๗๓๗] หม่อมฉันผู้เดียวที่ตัดความเจริญ กระท่าความผิดต่อพระเจ้ามหาปิตาปะ 
ช้าแต่สมมติเทพ ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดปล่อยธรรมปาล 
กุมารนี้เสียเถิด โปรดรับสั่งให้ตัดมือของหม่อมฉันเถิด. 

[๗๓๘] หม่อมฉันผู้เดียวที่ตัดความเจริญ กระท่าความผิดต่อพระเจ้ามหาปตาปะ 
ข้าแต่สมมติเทพ ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดปล่อยธรรมปาลกุมาร 
นี้เสียเถิด โปรดรับสั่งให้ตัดเท้าของหม่อมฉันเถิด. 

[๗๓๙] หม่อมฉันผู้เดียวที่ตัดความเจริญ กระท่าความผิดต่อพระเจ้ามหาปตาปะ 
ช้าแต่สมมติเทพ ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดปล่อยธรรมปาลกุมาร 
นี้เสียเถิด โปรดรับสั่งให้ตัดศีรษะของหม่อมฉันเถิด. 

[๗๔๐] ใครๆ ผู้เป็นมิตร และอำมาตย์ของพระราชานี้ที่มีใจดี คงจะไม , มีแน่ 
นอน ผู้ที่จะทูลห้ามพระราชาว่า อย่าทรงปลงพระชนม์พระราชบุตรซึ่ง 
เกิดแต่พระอุระเสียเลย ก็ไม่มี. 

[๗๔๑] ใครๆ ผู้เป็นมิตรและพระญาติของพระราชานี้ที่มีใจดี คงจะไม่มีแน่ 
นอน ผู้ที่จะทูลห้ามพระราชาว่า อย่าทรงปลงพระชนม์พระราชบุตรที่ 
เกิดจากพระองค์เสียเลย ก็ไม่มี. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 168 

[๗๔๒] แขนของธรรมปาลกุมารผู้เป็นทายาทแห่งแผ่นดิน อันลูบไล้ด้วยแก่น 
จันทน์แดง มาขาดไปเสีย ข้าแต่สมมติเทพ ชีวิตของหม่อมฉันก็คงจะ 
ดับไป 

จบ จุลลธรรมปาลชาดกที่ ๘. 

๙. สุวรรณมิคชาดก 
ว่าด้วยเนื้อติดบ่วงนายพราน 

[๗๔๓] ข้าแต่เนื้อผู้มีกำลังมาก ท่านจงพยายามดึงบ่วงออก ข้าแต่ , ท่านผู้มี 
เท้าดุจทองกำ ท่านจงพยายามดึงบ่วงที่ติดแน่นให้ขาดเถิด ฉันผู้เดียวจะ 
ไม่พึงยินดีอยู่ในป่า. 

[๗๔๔] ฉันพยายามดึงอยู่ แต่ไม่สามารถจะทำบ่วงให้ขาดได้ ฉันเอาเท้าตะกุย 
แผ่นดินด้วยกำลังแรง บ่วงติดแน่นเหลือเกิน จึงครูดเอาเท้าของฉันเข้า. 

[๗๔๕] ข้าแต่นายพราน ท่านจงปูใบไม้ลง จงชักดาบออก จงฆ่าฉันเสียก่อน 
แล้วจึงฆ่าพญาเนื้อต่อภายหลัง. 

[๗๔๖] เราไม่เคยได้ยินได้พึง หรือได้เห็นเนื้อที่พูดภาษามนุษย์ได้ แนะนางผู้มี 
หน้าอันเจริญ ตัวท่าน และพญาเนื้อนี้จงเป็นสุขเถิด. 

[๗๔๗] ข้าแต่นายพราน วันนี้ฉันเห็นพญาเนื้อหลุดพ้นมาได้แล้ว ย่อมชื่นชม 
ยินดี ฉันใด ขอให้ท่านพร้อมด้วยญาติทั้งมวลของท่าน จงชื่นชม ยินดี 
ฉันนั้น. 

จบ สุวรรณมิคชาดกที่ ๙. 


๑๐. สุสันธีชาดก 
ว่าด้วยนางผิวหอม 

[๗๔๘] กลิ่นดอกไม้มิติระหอมพึงไป นี้าทะเลคะนองใหญ่ พระนางสุสันธี 
อยู่ห่างไกลจากนครนี้ข้าแต่พระเจ้าตัมพราช กามทั้งหลายเสียบแทงหัว 
ใจข้าพระบาทอยู่. 

[๗๔๙] ท่านข้ามทะเลไปได้อย่างไร ท่านได้เห็นเกาะเสรุมได้อย่างไร ดูกรนาย 
อัคคะ ความสมาคมของนาง และท่าน ได้มีขึ้นอย่างไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 169 

[๗๕๐] เมื่อพวกพ่อค้าผู้แสวงหาทรัพย์ ออกไปจากท่าชื่อภรุกัจฉะ พวกมังกร 
ทำให้เรือแตกแล้ว เราได้ลอยไปกับแผ่นกระดาน. 

[๗๕๑] พระนางสุสันธีมีกลิ่นพระกายหอมดุจแก่นจันทน์อยู่เป็นนิตย์น่าดูน่าชม 
ทรงเห็นข้าพระบาทเข้าแล้ว ปลอบโยนด้วยวาจาอันอ่อนหวาน ได้ทรง 
อุ้มข้าพระบาทด้วยแขนทั้งสองเหมือนกับมารดา อุ้มบุตรผู้เกิดจากอก 
ฉะนั้น. 

[๗๕๒] พระนางผู้มีพระเนตรอ่อนหวาน ทรงบำรุงบำเรอข้าพระบาทด้วยข้าว 
นั้า ผ้า ที่นอน และแม้ด้วยพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าตัมพราช ขอพระ 
องค์โปรดทรงทราบอย่างนี้เถิด. 

จบ สุสันธีชาดกที่ ๑๐. 

จบ มฌิกุณฑลวรรคที่ ๑. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. มฌิกุณฑลชาดก ๒. สุชาตชาดก 
๓. เวนสาขชาดก ๔. อุรคชาดก 
๕.ธังกชาดก ๖.การันทิยชาดก 
๗.ลฏุกิกชาดก ๘.จุลลธรรมปาลชาดก 
๙. สุวรรณมิคชาดก ๑๐. สุสันธีชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 170 
๒. วรรณาโรหวรรค 
๑. วรรฌาโรหชาดก 
ว่าด้วยผู้มี , ใจคอหนักแน่น 

[๗๕๓] ท่านผู้มีเขี้ยวงามกล่าวว่า เสือโคร่งชื่อสุพาหุนี้มีลักษณะ วรรณะ 
ชาติ กำลังกาย และกำลังความเพียร ไม่ประเสริฐไปกว่าเรา. 

[๗๕๔] เสือโคร่งชื่อสุพาหุกล่าวว่า ราชสีห์ผู้มีเขี้ยวงาม มีลักษณะ วรรณะ 
ชาติ กำลังกาย และกำลังความเพียร ไม่ประเสริฐไปกว่าเรา. 

[๗๕๕] แนะเพื่อนสุพาหุ ถ้าท่านจะประทุษร้ายเราผู้อยู่กับท่านอย่างนี้บัดนี้ 
เราก็ไม่พึงยินดีอยู่ร่วมกับท่านต่อไป. 

[๗๕๖] ผู้ใดเชื่อฟ้งกำของคนอื่นตามที่เป็นจริง ผู้นั้นต้องพลันแตกจากมิตร 
และต้องประสบเวรเป็นอันมาก. 

[๗๕๗] ผู้ใดไม่ประมาททุกขณะ มุ่งความแตกร้าว คอยแต่ขับความผิด ผู้นั้น 
ไม่ชื่อว่าเป็นมิตร ส่วนผู้ใดอันคนอื่นยุให้แตกกันไม , ได้ ไม่มีความรังเกียจ 
มิตร นอนอยู่อย่างปลอดภัย เหมือนบุตรนอนแอบอกมารดา ฉะนี้น 
ผู้นั้นนับว่าเป็นมิตรแท้. 

จบ วรรณาโรหชาดกที่ ๑. 

๒. สึลวีมังสชาดก 
ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นผู้เสมอกัน 

[๗๕๘] ข้าพระองค์มีความสงสัยว่า ศีลประเสริฐ หรือสุตะประเสริฐ ศีลนี่แหละ 
ประเสริฐกว่าสุตะ ข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 171 

[๗๕๙] ชาติและวรรณะเป็นของเปล่า ได้สดับมาว่า ศีลเท่านั้นประเสริฐที่สุด 
บุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยศีล ย่อมไม , ได้ประโยชน์เพราะสุตะ. 

[๗๖๐] กษัตริย์และแพศย์ผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ไม , อาศัยธรรม ชนทั้งสองนั้นละ 
โลกนี้ไปแล้ว ย่อมเข้าถึงทุคติ. 

[๗๖๑] กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คนจัณฑาล และคนเทหยากเยื่อ 
ประพฤติธรรมในธรรมวินัยนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้เสมอกันในไตรทิพย์. 

[๗๖๒] เวท ชาติ แม้พวกพ้อง ก็ไม , สามารถจะให้อิสริยยศหรือความสุขใน 
ภพหน้าได้ ส่วนศีลของตนเองที่บริสุทธิดแล้ว ย่อมนำความสุขใน 
ภพหน้ามาให้ได้. 

จบ สีลวีมังสชาดกที่ ๒. 

๓. หิริชาดก 

การกระทำที่ล่อให้รู้ว่ามิตรหรือมิใช่มิตร 

[๗๖๓] ผู้ใดหมดความอาย เกลียดชังความมีเมตตา กล่าวอยู่ว่า เราเป็นมิตร 
สหายของท่าน ไม , ได้เอื้อเฟิอท่าการงานที่ดีกว่า บัณฑิตรู้จักผู้นั้นได้ดี 
ว่า ผู้นี้มิใช่มิตรสหายของเรา. 

[๗๖๔] เพราะว่า บุคคลชอบท่าอย่างไร ก็พึงกล่าวอย่างนั้น ไม่ชอบท่าอย่างไร 
ก็ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น บัณฑิตทั้งหลายรู้จักบุคคลนั้นว่า ผู้ไม่ท่าให้สม 
กับพูด เป็นแต่กล่าวอยู่ว่า เราเป็นมิตรสหายของท่าน. 

[๗๖๕] ผู้ใดไม่ประมาทอยู่ทุกขณะ มุ่งความแตกร้าว คอยแต่จับความผิด ผู้ 
นั้นไม่ชื่อว่าเป็นมิตร ส่วนผู้ใดอันคนอื่นยุให้แตกกันไม , ได้ ไม่มีความ 
รังเกียจในมิตร นอนอยู่อย่างปลอดภัย เหมือนบุตรนอนแอบอก 
มารดา ฉะนั้น ผู้นั้นนับว่าเป็นมิตรแท้. 

[๗๖๖] กุลบุตรผู้มองเห็นผลอานิสงส์ เมื่อจะนำธุระของบุรุษ ย่อมให้เกิดฐานะ 
คือ การท่าความปราโมทย์ และความสุข อันจะนำความสรรเสริญมาให้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 172 

[๗๖๗] บุคคลได้ดื่มรสอันเกิดจากวิเวก รสแห่งความสงบ และรสคือธรรมปีติ 
ย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวาย เป็นผู้หมดบาป. 

จบ หิริชาดกที่ ๓. 

๔. ขัชโชปนกชาดก 
ว่าด้วยเห็นหิ่งห้อยว่าเป็นไฟ 

[๗๖๘]ใครหนอเมื่อไฟมีอยู่ยิ่งเที่ยวแสวงหาไฟอีกเห็นหิ่งห้อยในเวลา 
กลางคืน ก็มาสำคัญว่าเป็นไฟ. 

[๗๖๙] บุคคลนั้น เอาจุรณโคมัยและหญ้าขยี่ให้ละเอียดโปรยลงบนหิ่งห้อย 
เพื่อจะให้เกิดไฟ ก็ไม่สามารถจะให้ไฟลุกได้ ด้วยความสำคัญวิปริต 
ฉันใด. 

[๗๗๐] คนพาล ย่อมไม , ได้สิ่งที่ต้องประสงค์โดยมิใช่อุบาย นมโคไม , มีที่เขา 
โค คนรีดนมโคจากเขาโค ย่อมไม , ได้นม ก็ฉันนั้น. 

[๗๗๑] ชนทั้งหลาย ย่อมบรรลุถึงประโยชน์ด้วยอุบายต่างๆ คือ ด้วยการข่มศัตรู 
และด้วยการยกย่องมิตร. 

[๗๗๒] พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย ย่อมครอบครองแผ่นดินอยู่ได้ ก็ด้วยการได้ 
อำมาตย์ผู้เป็นประมุขของเสนึ และด้วยการแนะนำของอำมาตย์ผู้ที่ทรง 
โปรดปราน. 

จบ ข'ชโชปนกชาดกที่ ๔. 

๕. อหิตุณฑิกชาดก 
ว่าด้วยลิงกับหมองู 

[๗๗๓] ดูกรสหายผู้มีหน้างาม เราเป็นนักเลงสะกา แพ้เขาเพราะลูกบาด ท่าน 
จงทิ้งมะม่วงสุกลงมาบ้าง เราจะได้บริโภคเพราะความเพียรของท่าน. 

[๗๗๔] ลูกรสหาย ท่านมากล่าวสรรเสริญเราผู้ลอกแลก ด้วยคำไม่เป็นจริง ขึ้น 
ชื่อว่าลิงที่มีหน้างาม ท่านเคยได้ยินหรือเคยได้เห็นที่ไหนมาบ้าง? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 173 

[๗๗๕] ดูกรหมองู ท่านทำกรรมใดไว้กะเรา กรรมนั้นย่อมปรากฏอยู่ในหัวใจ 
ของเราจนวันนี้ท่านเข้าไปยังตลาดขายข้าวเปลือก เมาสุราแล้ว ตีเรา 
ผู้กำลังหิวโหยถึงสามครั้ง. 

[๗๗๖] เราระลึกถึงการนอนเป็นทุกข์อยู่ที่ตลาดนั้นได้ อนึ่ง ถึงท่านจะยก 
ราชสมบัติให้เราครอบครอง ท่านขอมะม่วงเราแม้ผลเดียว เราก็ไม่ให้ 
เพราะว่าเราถูกท่านคุกคามให้กลัวเสียแล้ว. 

[๗๗๗] อนึ่ง บัณฑิตรู้จักผู้ใดที่เกิดในตระกูล เอิบอิ่มอยู่ในห้อง ไม่มีความ 
ตระหนี่ ก็ควรจะผูกความเป็นสหาย และมิตรภาพกับผู้นั้นไว้ให้สนิท. 

จบ อหิตุณฑิกชาดกที่ ๕. 

๖. คุมพิยชาดก 
เปรียบวัตถุกามเหมือนยาพิษ 

[๗๗๘] ยักษ์ชื่อคุมพิยะเที่ยวหาเหยื่อของตนอยู่ ได้วางยาพิษอันมีสึ กลิ่นและ 
รสเหมือนนั้าผึ้งไว้ในป่า. 

[๗๗๙] สัตว์เหล่าใด มาสำคัญว่านำผึ้ง กินยาพิษนั้นเข้าไป ยาพิษนั้นเป็นของ 
ร้ายแรงกว่าสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่านั้น ต้องพากันเข้าถึงความตาย เพราะ 
ยาพิษนั้น. 

[๗๘๐] ส่วนสัตว์เหล่าใดพิจารณารู้ว่า เป็นยาพิษแล้ว ละเว้นเสีย สัตว์เหล่า 
นั้น เมื่อสัตว์ที่บริโภคยาพิษเข้าไป กระสับกระส่ายอยู่ ถูกถุทธิ”ยาพิษ 
แผดเผาอยู่ ก็เป็นผู้มีความสุข ดับความทุกข์เสียได้. 

[๗๘๑] วัตถุกามทั้งหลายพิงอยู่ในมนุษย์ บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นยาพิษ เหมือน 
กับยาพิษ อันยักษ์วางไว้ที่หนทางฉะนั้น กามคุณนี้ชื่อว่าเป็นเหยื่อ 
ของสัตวโลก และชื่อว่าเป็นเครื่องผูกมัดสัตวโลกไว้ มฤตยูมีถํ้าคือ 
ร่างกายเป็นที่อยู่อาศัย. 

[๗๘๒] บัณฑิตเหล่าใด ผู้มีความเร่าร้อน ย่อมละเว้นกามคุณเหล่านี้อันเป็น 
เครื่องบำรุง ปรุงกิเลส เสียได้ในกาลทุกเมื่อ บัณฑิตเหล่านั้นนับว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 174 

ได้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องในโลกแล้ว เหมือนกับผู้ละเว้นยาพิษที่ยักษ์ 
วางไว้ในหนทางใหญ่ ฉะนั้น. 

จบ คุมพิยชาดกที่ ๖. 

๗. สาลิยชาดก 

ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว 

[๗๘๓] ผู้ใดลวงให้เราขับงูเห่าว่า นี่ลูกนกสาลิกา ผู้นั้นตามพรํ่าสอนสิ่งที่ลามก 
ลูกงูนั้นกัดตายแล้ว. 

[๗๘๔] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผู้ไม , ฆ่าเอง และผู้ไม่ใช้คนอื่นให้ฆ่าตน คน 
นั้นลูกฆ่าแล้วนอนตายอยู่ เหมือนกับบุรุษผู้ลูกงูกัดตายแล้ว ฉะนั้น. 

[๗๘๕] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนตน และไม , ฆ่าตน คนนั้น 
ลูกฆ่าแล้วนอนตายอยู่ เหมือนกับบุรุษลูกงูกัดตายแล้ว ฉะนั้น. 

[๗๘๖] บุรุษผู้กำฝ่นไว้ในมือ พึงซัดฝ่นไปในที่ทวนลม ละอองฝ่นนั้น ย่อม 
หวนกลับมากระทบบุรุษนั้นเอง เหมือนบุรุษลูกงูกัดตายแล้ว ฉะนั้น. 

[๗๘๗] ผู้ใดประทุษร้ายคนผู้ไม่ประทุษร้ายตน เป็นคนบริสุทธ ไม่มีความผิด 
เลย บาปย่อมกลับมาถึงคนพาลผู้นั้นเอง เหมือนกับละอองละเอียด 
ที่บุคคลซัดไปทวนลม ฉะนั้น. 

จบ สาลิยชาดกที่ ๗. 

๘. ตจสารชาดก 

คนฉลาดย่อมไม , แสดงอาการให้ศัตรูเห็น 

[๗๘๘] พวกเจ้าตกอยู่ในแอมมือของศัตรู ลูกเขาจองจำด้วยท่อนไม้ไผ่แล้ว 
ยังเป็นผู้มีสีหน้าผ่องใส เพราะเหตุไรพวกเจ้าจึงไม , เศร้าโศกเล่า? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 175 

[๗๘๙] บุคคลไม่พึงได้ความเจริญแม้แต่เล็กน้อย ด้วยความเศร้าโศก และ 
ความรํ่ารำพัน พวกศัตรูรู้ว่า บุคคลนั้นเศร้าโศก ได้รับความทุกข์ ย่อม 
ดีใจ. 

[๗๙๐] ส่วนบัณฑิตผู้ฉลาดในการวินิจฉัยความ ย่อมไม่สะทกสะท้านเพราะอัน 
ตรายที่จะเกิดขึ้นไม , ว่าเมื่อไร พวกศัตรูได้เห็นหน้าของบัณฑิตนั้น อัน 
ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นเหมือนแต่ก่อน ย่อมเกิดความทุกข์. 

[๗๙๑] บุคคลจะพึงได้ประโยชน์ในที่ใด ด้วยประการใดๆ เช่น การร่ายมนต์ 
การปรึกษาท่านผู้รู้ การกล่าววาจาอ่อนหวาน การให้สินบน หรือการสืบ 
วงศ์ตระกูล พึงหาเพียรในที่นั้น ด้วยประการนั้นๆ เถิด. 

[๗๙๒] ก็ในการใด บัณฑิตพึงรู้ว่า ประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้รับ ใน 
กาลนั้น ก็ไม่ควรเศร้าโศก ควรอดกลั้นไว้ด้วยคิดเสียว่า กรรมเป็น 
ของมั่นคง บัดนี้เราจะกระทำอย่างไรดี. 

จบ ตจสารชาดกที่ ๘. 

๙. มิตตรินทุกชาดก 
ว่าด้วยจักรกรดพัดบนหัว 

[๗๙๓] ข้าพเจ้าได้กระทำอะไรไว้ให้แก่เทวดาทั้งหลาย ข้าพเจ้าได้กระทำบาป 
กรรมอะไรไว้ จักรกรดจึงได้มากระทบศีรษะของข้าพเจ้าพัดอยู่บนกระ 
หม่อม? 

[๗๙๔] ท่านล่วงเลยปราสาทแก้วผลึก ปราสาทแก้วมณี ปราสาทเงิน และ 
ปราสาททอง แล้วมาในที่นี้เพราะเหตุอะไร? 

[๗๙๕] เชิญท่านดูข้าพเจ้าผู้ถึงความฉิบหาย เพราะความสำคัญเช่นนี้ว่า โภค 
สมบัติในที่นี้เห็นจะมีมากกว่าโภคสมบัติในปราสาททั้งสี่นั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 176 

[๗๙๖] ท่านละทิ้งนางเวมานึกเปรต ๔ มาได้นางเวมานึกเปรต ๘ ละทิ้งนางเวมา 
นึกเปรต ๘ มาได้นางเวมานึกเปรต ๑๖ ละทิ้งนางเวมานึกเปรต ๑๖ มา 
ได้นางเวมานึกเปรต ๓๒ ปรารถนาไม , รู้จักพอ จึงมายินดีจักรกรด 
จักรกรดจึงพัดอยู่บนกระหม่อมของท่าน ผู้ลูกความปรารถนาครอบงำไว้. 

[๗๙๗] อันธรรมดา ตัณหาเป็นสิ่งที่กว้างขวางอยู่ ณ เบื้องบน ให้เต็มได้ยาก 
มักเป็นไปตามอำนาจของความปรารถนา เพราะฉะนั้น ชนเหล่าใดมา 
กำหนัดยินดีตัณหานั้น ชนเหล่านั้นจึงต้องเป็นผู้ทูนชักรกรดไว้. 

จบ มิตตวินทุกชาดกที่ ๙. 

๑๐. ปลาสชาดก 
ว่าด้วยเหตุที่จะต้องหนีจากไป 

[๗๙๘] พระยาหงส์ได้กล่าวกะปลาสเทวดาว่า ดูกรสหาย ต้นไทรเกิดติดอยู่ที่ 
ค่าคบของท่านแล้ว มันเจริญขึ้นแล้ว จะตัดชีวิตของท่านเสีย. 

[๗๙๙] ข้าพเจ้าจะเป็นที่พึ่งท่าต้นไทรให้เจริญขึ้น ต้นไทรนี้จักเป็นที่พึ่งของ 
ข้าพเจ้า เหมือนมารดาบิดา เป็นที่พึ่งของบุตรแล้ว บุตรกลับเป็นที่พึ่ง 
ของมารดาบิดา ฉะนั้น. 

[๘๐๐] เหตุใดท่านจึงให้ต้นไม้ที่น่าหวาดเสียวดุจข้าศึก เจริญขึ้นอยู่ที่ค่าคบ เหตุ 
นั้นข้าพเจ้าบอกท่านแล้วจะไป ความเจริญแห่งต้นไทรนั้น ข้าพเจ้าไม , 

ชอบใจเลย. 

[๘๐๑] บัดนี้ต้นไทรนี้ทำให้เราน่าหวาดเสียวภัยอันใหญ่หลวง ได้มาถึงเรา 
เพราะไม , รู้สึกถึงกำ อันใหญ่หลวงของพระยาหงส์ ซึ่งควรเปรียบ 
ด้วยขุนเขาสิเนรราช. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 177 

[๘๐๒] ผู้ใด เมื่อกำลังเจริญอยู่ กระทำที่พึ่งอาศัยให้พินาศไปเสีย ความเจริญ 
ของผู้นั้น ท่านผู้ฉลาดไม่สรรเสริญ นักปราชญ์รังเกียจความพินาศของผู้ 
นั้น จึงเพียรพยายามที่จะตัดรากเหง้าเสีย. 

จบ ปลาสชาดกที่ ๑๐. 

จบ วรรณาโรหวรรคที่ ๒. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. วรรณาโรหชาดก ๒. สึลวีมังสชาดก 

๓. หิริชาดก ๔. ขัชโชปนกชาดก 
๕. อหิตุณฑิกชาดก ๖. คุมพิยชาดก 
๗. สาลิยชาดก ๘. ตจสารชาดก 
๙. มิตตวินทุกชาดก ๑๐. ปลาสชาดก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 178 
๓. อัฑฒวรรค 
๑. ทีฆีตัโกสลชาดก 
ว่าด้วยเวรย่อมไม่ระงับด้วยเวร 

[๘๐๓] ข้าแต่พระราชา เมื่อพระองค์ตกอยู่ในอำนาจของข้าพระองค์อย่างนี้แล้ว 
เหตุอันใดอันหนึ่งที่จะทำให้พระองค์พ้นจากทุกข์ได้ มีอยู่หรือ? 

[๘๐๔] พ่อเอ๋ย เมื่อฉันตกอยู่ในอำนาจของท่านถึงอย่างนี้แล้ว เหตุอันใดอัน 
หนึ่งที่จะทำให้ฉันพ้นจากทุกข์ได้ ไม่มีเลย. 

[๘๐๕] ข้าแต่พระราชา เว้นสุจริต และวาจาสุภาษิตเสีย เหตุอย่างอื่นจะป้อง 
กันได้ในเวลาใกล้มรณกาล ไม่มีเลย ทรัพย์นอกนี้ก็เหมือนกันแหละ. 

[๘๐๖] ชนเหล่าใด เข้าไปผูกเวรว่า คนนี้ได้ด่าเรา คนนี้ได้ฆ่าเรา คนนี้ได้ชนะ 
เรา คนนี้ได้ลักของๆ เรา เวรของชนเหล่านั้น ย่อมไม่สงบ ส่วนชน 
เหล่าใด ไม่เข้าไปผูกเวรว่า คนนี้ได้ด่าเรา คนนี้ได้ฆ่าเรา คนนี้ได้ชนะ 
เรา คนนี้ได้ลักของๆ เรา เวรของชนเหล่านั้น ย่อมสงบ. 

[๘๐๗] ในกาลไหนๆ เวรในโลกนี้ย่อมไม , ระงับด้วยเวรเลย แต่ย่อมระงับ 
ได้ด้วยความไม่มีเวร ธรรมนี้เป็นของเก่า. 

จบ ทีฆีตัโกสลชาดกที่ ๑. 

๒. มิคโปตกชาดก 
คำพูดที่ทำให้หายเศร้าโศก 

[๘๐๘] การที่ท่านเศร้าโศกถึงลูกเนื้อผู้ละไปแล้ว เป็นการไม่สมควรแก่ท่านผู้ 
หลีกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต สงบระงับ. 

[๘๐๙] ดูกรท้าวสักกะ ความรักของมนุษย์ หรือเนื้อ ย่อมเกิดขึ้นในใจ เพราะ 
อยู่ร่วมกันมา มนุษย์ หรือเนื้อนั้น อาตมภาพไม , สามารถที่จะไม่เศร้าโศก 
ถึงได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 179 

[๘๑๐] ชนเหล่าใด มาร้องไห้รำพัน บ่นเพ้อถึงผู้ตายไปแล้ว และผู้จะตายอยู่ 
ณ บัดนี้ การร้องไห้ของชนเหล่านั้น สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่า เปล่า 
จากประโยชน์ ดูกรฤาษี เพราะฉะนั้น ท่านอย่าร้องไห้เลย. 

[๘๑๑] ดูกรพราหมณ์ ผู้ที่ตายไปแล้ว ละไปแล้ว หากจะพึงกลับเป็นขึ้นได้ 
เพราะการร้องไห้ เราก็จะประชุมกันทั้งหมดร้องไห้ ถึงพวกญาติของ 
กันและกัน. 

[๘๑๒] มหาบพิตร มารดอาตมภาพผู้เดือดร้อนยิ่งนักให้หายร้อน ดับความกระ 
วนกระวายได้ทั้งสิ้น เหมือนบุคคลเอานั้ารดไฟติดที่เปรียงให้ดับ ฉะนั้น 
มหาบพิตรมาถอนลูกศรคือความโศกที่เสียบแน่นอยู่ในหทัยของอาตมภาพ 
ออกได้แล้วหนอ เมื่ออาตมภาพลูกความโศกครอบงำ มหาบพิตรก็ได้ 
บรรเทาความโศกถึงบุตรเสียได้ ดูกรท้าววาสวะ อาตมภาพเป็นผู้ถอนลูก 
ศรออกได้แล้ว ปราศจากความเศร้าโศก ไม่มีความมัวหมอง 
อาตมาภาพจะไม , เศร้าโศกร้องไห้ เพราะได้พึงถ้อยคำของมหาบพิตร. 

จบ มิคโปตกชาดกที่ ๒. 

๓. มูสิกชาดก 

ควรเรียนทุกอย่างแต่ไม่ควรใช้ทุกอย่าง 

[๘๑๓] คนบ่นพรํ่าอยู่ว่า นางทาสีชื่อมูสิกาไปไหนๆ เราคนเดียวเท่านั้นรู้ว่า 
นางทาสีชื่อมูสิกา ตายอยู่ในบ่อนั้า. 

[๘๑๔] เหตุใด ท่านจึงคิดอย่างนั้ลามองหาโอกาสจะประหารทางนี้ๆ กลับไป 
แล้ว เพราะฉะนั้น เราจึงรู้ว่า ท่านฆ่านางทาสีชื่อว่ามูสิกาตาย ทั้งไว้ใน 
บ่อ วันนี้ปรารถนาจะกินข้าวเหนียวอีกหรือ. 

[๘๑๕] แม่เจ้าผู้โง , เขลา เจ้ายังเป็นเด็กอ่อน ตั้งอยู่ในปฐมวัย มีผมดำสนิท 
มายืนถือท่อนไม้ยาวนี้อยู่ เราจะไม่ยอมยกชีวิตให้แก , เจ้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 180 

[๘๑๖] เราเป็นผู้อันบุตรปรารถนาจะฆ่าเสีย ไม , ได้พ้นจากความตายวันนี้เพราะ 
ภพในอากาศ หรือเพราะบุตรที่รักเปรียบด้วยอวัยวะเลย เราพ้นจาก 
ความตายเพราะคาถาที่อาจารย์ผูกให้. 

[๘๑๗] บุคคลควรเรียนวิชาที่ควรเรียนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเลว ดี หรือปานกลาง 
ก็ตาม บุคคลควรรู้ประโยชน์ของวิชาที่เรียนทุกอย่าง แต่ไม่ควรประ 
กอบทั้งหมด ศิลป ที่ศึกษาแล้วนำประโยชน์ให้ ในเวลาใด แม้เวลา 
เช่นนั้นย่อมมีแพ้. 

จบ มูสิกชาดกที่ ๓. 

๔. จุลลธนุคคหชาดก 
ว่าด้วยจุลลธนุคคหบัณฑิต 

[๘๑๘] ช้าแต่พราหมณ์ ท่านถือเอาห่อเครื่องประดับทั้งหมดข้ามส่งไปแล้ว ขอ 
จงรีบกลับมานำเอาฉันข้ามไปบัดนี้. 

[๘๑๙] แน่ะนางผู้เจริญ ท่านนับถือเราผู้อันท่านไม่เคยเชยชิด เสียกว่าสามีผู้ที่ 
เคยเชยชิดมานาน นับถือเราผู้ไม่ใช่ผัวเสียยิ่งกว่าผัว นางผู้เจริญจะ 
พึงนับถือผู้อื่นยิ่งกว่าเราอีก เราจักไปให้ไกลยิ่งกว่าที่นี้อีก. 

[๘๒๐] ใครที่มาทำการหัวเราะอยู่ในพุ่มตะไคร้นำ ในที่นี้ก็ไม่มีการฟ้อนรำ 
ขับร้อง หรือการดีดสึดีเป่า แน่ะนางงามผู้มีตะโพกอันผึ่งผาย ทำไมเจ้า 
จึงมาหัวเราะอยู่ในเวลาที่ควรร้องไห้? 

[๘๒๑] แน่ะสุนัขจิ้งจอกพาลผู้โง , เขลา ชาติชัมพุกะ เจ้าเป็นสัตว์มีปัญญาน้อย 
เสื่อมจากปลาและชิ้นเนื้อ ซบเซาอยู่ เหมือนคนกำพร้า. 

[๘๒๒] โทษของผู้อื่นเห็นได้ง่าย ส่วนโทษของตนเห็นได้ยาก เจ้านั่นแหละ 
เสื่อมจากผัว และชายชู้แล้ว ซบเซาแม้กว่าเราเสียอีก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 181 

[๘๒๓] แน่ะพระยาเนื้อชาติชัมพุกะ ท่านกล่าวอย่างใด ข้อนื้ก็เป็นอย่างนั้น ฉัน 
ไปจากที่นี้แล้ว จักเป็นหญิงอยู่ในอำนาจของผัว. 

[๘๒๔] ผู้ใด นำภาชนะเดินไป ถึงผู้นั้นจะพึงนำภาชนะสำริดไป บาปที่เจ้าทำไว้ 
แล้วนั่นแหละ เจ้าจะทำอย่างนั้นอีก. 

จบ จุลลธนุคคหชาดกที่ ๔. 

๕. กโปตกชาดก 
ว่าด้วยโภคะของมนุษย์ 

[๘๒๕] บัดนี้เราเป็นสุข ไม่มีโรค นกพิราบผู้เหมือนหนามในหทัยบินไปแล้ว 
บัดนี้เราจักกระทำความยินดีแห่งหทัย เพราะเหตุว่า ชิ้นเนื้อและแกง 
จะทำให้เราเกิดกำลัง. 

[๘๒๖] นกกระยางอะไรนี่ มีหงอน ขี้ขโมย เป็นปูนก โลดเต้นอยู่ แน่ะนก 
กระยาง ท่านจงออกมาข้างนอกเสีย กาผู้เป็นสหายของเราดุร้าย. 

[๘๒๗] ท่านได้เห็นเรามีขนปีก อันพ่อครัวถอนแล้วทาด้วยนั้าข้าวเช่นนั้ไม่ 
ควรจะมาหัวเราะเยาะเลย. 

[๘๒๘] ท่านอาบดีแล้ว ลูบไล้ดีแล้ว เอิบอิ่มไปด้วยข้าวและนั้า และมีแล้ว 
ไพฑูรย์อยู่ที่คอ ได้ไปกชังคลประเทศมาหรือ? 

[๘๒๙] เราจะเป็นมิตร หรือมิใช่มิตรของท่านก็ตาม ท่านอย่าได้กล่าวว่า ท่าน 
ได้ไปยังกชังคลประเทศมาหรือ เพราะว่า ในกชังคลประเทศนั้น ชน 
ทั้งหลายถอนขนของเราออกแล้ว ผูกชิ้นกระเบื้องไว้ที่คอ. 

[๘๓๐] แน่ะสหาย ท่านจะประสบสภาพเห็นปานนี้อีก เพราะปกติของท่าน 
เป็นเช่นนั้น อันโภคะของพวกมนุษย์ไม , ใช่เป็นของที่นกจะกินได้ง่ายเลย. 

จบ กโปตกชาดกที่ ๕. 

จบ อัฑฒวรรคที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 182 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. ทีฆีติโกสลชาดก ๒. มิคโปตกชาดก 
๓. มูสิกชาดก ๔. จุลลธนุคคหชาดก 
๕. กโปตกชาดก. 

รวมวรรคที่มีในปัญจกนิบาตนี้ คือ 
๑. มฌิกุณฑลวรรค ๒. วรรณาโรหวรรค 
๓. อัฑฒวรรค. 

จบ ปัญจกนิบาตชาดก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 183 

ฉกกนิบาตชาดก 
๑. อาวาริยวรรค 
๑. อาวาริยชาดก 
การกระทำที่ไม่เจริญด้วยโภคะ 

[๘๓๑] ดูกรมหาบพิตรผู้เป็นจอมภูมิดล จอมพลรถ ขอมหาบพิตรอย่าทรงพระ 
พิโรธ ขอมหาบพิตรอย่าทรงพระพิโรธ พระราชาไม , ทรงพระพิโรธต่อ 
บุคคลที่โกรธ อันชาวแว่นแคว้นบูชาแล้วในบ้านหรือในป่า ในที่ลุ่ม 
หรือในที่ดอนก็ตาม อาตมภาพย่อมตามสอนอรรถทุกอย่าง อย่าทรง 
พระพิโรธเลย. 

[๘๓๒] ณ แม่นํ้าแห่งหนึ่ง มีนายเรือจ้างชื่อว่าอาวาริยบิดา ข้ามส่งคนเสีย 
ก่อน แล้วจึงเรียกค่าจ้างเมื่อภายหลัง เพราะเหตุนั้น นายเรือจ้างนั้น 
จึงเกิดทะเลาะกัน และไม่เจริญด้วยโภคสมบัติทั้งหลาย. 

[๘๓๓] ลูกรพ , อนายเรือจ้าง ท่านจงขอเรียกค่าจ้างคนที่ยังไม่ข้ามถึงส่งเสียให้ 
เสร็จทีเดียว เพราะว่า คนที่ข้ามถึงส่งแล้วมีใจเป็นอย่างหนึ่ง คนที่ 
ปรารถนาจะข้ามไปส่งโน้น ก็มีใจเป็นอย่างหนึ่ง. 

[๘๓๔] ดูกรนายเรือจ้าง จะเป็นที่บ้านหรือที่ป่า ที่ลุ่มหรือที่ดอนก็ตาม ฉัน 
พรํ่าสอนทุกอย่าง ท่านอย่าโกรธเลย. 

[๘๓๕] พระราชาพระราชทานบ้านส่วย เพราะวาจาเครื่องพรํ่าสอนใด นาย 
เรือจ้างได้ตบปากดาบส เพราะวาจาเครื่องพรํ่าสอนนั้นนั่นแหละ. 

[๘๓๖] นายเรือจ้างทุบสำรับ ถีบภรรยา ลูกไหลตกลงยังแผ่นดิน เขาไม , อาจ 
ท่าประโยชน์ให้เจริญขึ้นได้ เหมือนกับเนื้อไม , อาจท่าประโยชน์ให้เจริญ 
ได้ถ้วยทองคำ ฉะนั้น. 

จบ อาวาริยชาดกที่ ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 184 

๒. เสตเกตุชาดก 
ว่าด้วยคนที่ได้ชื่อว่าเป็นทิศ 

[๘๓๗] พ่อเอ๋ย อย่าโกรธเลย เพราะความโกรธไม , ดี ทิศที่เจ้าไม , ได้ยินได้ฟ้งมี 
เป็นอันมาก พ , อเสตเกตุเอ๋ย มารดาบิดาชื่อว่า เป็นทิศ พระอริยเจ้า 
ทั้งหลายกล่าวสรรเสริญอาจารย์ว่า เป็นทิศ. 

[๘๓๘] คฤหัสถ์ทั้งหลายผู้ให้ข้าว นา และผ้า ผู้ให้มารับ ท่านก็กล่าวว่า เป็นทิศ 
เสตเกตุเอ๋ย บุคคลผู้มีความทุกข์ถึงทิศใดแล้วกลับเป็นผู้มีความสุข ทิศ 
นั้นชื่อว่า เป็นทิศสูงสุด. 

[๘๓๙] ชฎิลเหล่าใด นุ่งหนังเสือเหลืองทั้งเล็บ มีพ่นเขรอะ รูปร่างมอมแมม 
สาธยายมนต์อยู่ ชฎิลเหล่านั้น ตั้งอยู่ในความเพียรที่มนุษย์ควรทำ เจน 
จัดโลกนี้ จะพ้นจากอบายได้ละหรือ? 

[๘๔๐] ข้าแต่พระราชา บุคคลแม้จะมีเวทมนต์ตั้งพัน เป็นพหูสูต กระทำแต่ 
กรรมอันลามกทั้งหลาย ไม่พึงประพฤติธรรม ผู้นั้น อาศัยความเป็น 
พหูสูตนั้น ไม่ประพฤติจรฌธรรม จะพึงพ้นจากทุกข์ไปไม , ได้. 

[๘๔๑] บุคคลแม้มีเวทมนต์ตั้งพัน อาศัยความเป็นพหูสูตนั้น แต่ไม , ประพฤติ 
จรณธรรม พึงพ้นจากทุกข์ไปไม , ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น เราย่อมสำคัญว่า 
เวททั้งหลาย ย่อมไม่มีผล การประพฤติสำรวมด้วยดีนั่นแล เป็นความ 
จริงแท้. 

[๘๔๒] เวททั้งหลายจะไม่มีผลเลยนั้นหามิได้ การประพฤติสำรวมด้วยดีนั่นแล 
เป็นความจริงแท้ บุคคลเรียนเวททั้งหลายแล้ว ย่อมได้รับเกียรติ บุคคล 
แกฝนตนด้วยจรณธรรม ย่อมถึงสันติ. 

จบ เสตเกตุชาดกที่ ๒. 

๓. ทรีมุขชาดก 
ว่าด้วยโทษของกาม 

[๘๔๓] ดูกรมหาบพิตร กามทั้งหลายเหมือนสวะ กามทั้งหลายเหมือนหล่ม อนึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 185 

กามนี้นักปราชญ์กล่าวว่า เป็นภัยใหญ่หลวง มั่นคง ไม , หวั่นไหว 
อาตมภาพขอถวายพระพรว่า กามเป็นธุลี และเป็นควัน ขอพระองค์ 
จงทรงละกาม เสด็จออกทรงผนวชเสียเถิด. 

[๘๔๔] ดูกรพราหมณ์ ข้าพเจ้ายังกำหนัดยินดีลุ่มหลงในกามทั้งหลายอยู่ ยังมี 
ความต้องการความเป็นอยู่อย่างนี้จึงไม , สามารถจะละกามอันน่ากลัวนั้น 
ได้ แต่ข้าพเจ้าจะกระทำบุญเป็นอันมาก. 

[๘๔๕] ผู้ใด อันบุคคลผู้หวังความเจริญรุ่งเรือง อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์ กล่าว 
ตักเตือนอยู่ ก็ไม่ทำตามกำสอน ยังสำคัญว่า สิ่งนี้เท่านั้นประเสริฐ ผู้ 
นั้น เป็นคนเขลา จะต้องเกิดอยู่รํ่าไป. 

[๘๔๖] ผู้นั้นเมื่อเข้าถึงท้องมารดา ชื่อว่า เข้าถึงนรกอันร้ายกาจ เป็นของไม่งาม 
ของท่านผู้งดงาม เต็มไปด้วยมูตรและกรีส สัตว์เหล่าใด ยังกำหนัด ยัง 
ไม่ปราศจากความรักใคร่ในกามทั้งหลาย สัตว์เหล่านั้น ก็ละกายของตน 

1ๅ 11/1 เ1เไ V 

ฌ พ เด. 

[๘๔๗] สัตว์เหล่านี้ ย่อมแปดเปือนด้วยมูตร คูถ เลือด และเศลษคลอดออก 
มา ในเวลานั้น ย่อมจะถูกต้องส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยกาย ส่วนนั้น 
ล้วนไม , น่ายินดี มีแต่ทุกข์อย่างเดียวเท่านั้น. 

[๘๔๘] อาตมภาพกล่าวมาประมาณเท่านี้ไม่ใช่ว่าได้ยินได้ฟ้งมาจากสมณะหรือ 
หรือพราหมณ์อื่น กล่าวเพราะได้เห็นมาเอง อาตมภาพระลึกชาติก่อนๆ 
ได้เป็นอันมาก พระป้จเจกพุทธเจ้าชื่อทรีมุข ยังพระเจ้าพรหมทัตต์ผู้มี 
พระปรีชาเฉลียวฉลาดให้ทรงเชื่อลือ ด้วยคาถาเป็นสุภาษิตมีเนื้อความ 
อันวิจิตร. 

จบ ทรีมุขชาดกที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 186 

๔. เนรุชาดก 
อานุภาพของเนรุบรรพต 

[๘๔๙] กาป่า กาบ้าน และพวกเราที่ประเสริฐกว่านกทั้งหลาย มาจับที่ภูเขาลูก 
นี้แล้ว ย่อมเหมือนกันทั้งหมดทีเดียว. 

[๘๕๐] ราชสีห์ เสือโคร่ง นก และเนื้อทั้งหลายซึ่งอยู่ที่ภูเขานี้ ย่อมมีสึกาย 
เหมือนกันทั้งหมด ภูเขาลูกนี้ชื่อว่าอะไร? 

[๘๕๑] มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมรู้จักภูเขาอันอุดมนี้ว่า เนรุบรรพต สัตว์ทุกชนิดอยู่ 
ที่เนรุบรรพตนี้ ย่อมมีสึกายเหมือนทอง. 

[๘๕๒] การไม่นับถือก็ดี การดูหมิ่นก็ดี การเสมอกันกับคนเลวก็ดี จะพึงมี 
แก่บัณฑิตทั้งหลายในที่ใด บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมไม่พอใจอยู่ในที่นั้น. 

[๘๕๓] คนเกียจคร้านกับคนขยัน คนกล้าหาญกับคนขลาด มีผู้บูชาเสมอกันในที่ 
ใด สัตบุรุษ ย่อมไม , อยู่ในที่นั้น ซึ่งเป็นภูเขาที่ไม่สามารถจะแบ่งคนให้ 
แปลกกันได้. 

[๘๕๔] เนรุบรรพตนี้ ย่อมไม , จำแนกคนชั้นเลว คนชั้นกลาง และคนชั้นสูง 
ทำให้เหมือนกันไปเสียหมด มิฉะนั้น เราจะละเนรุบรรพตนี้ไปเสีย. 

จบ เนรุชาดกที่ ๔. 

๕. อาสังกชาดก 
ว่าด้วยความหวัง 

[๘๕๕] เถาวัลย์ชื่อว่าอาสาวดี เกิดในสวนจิตรลดา เถาวัลย์อาสาวดีนั้น นับได้ 
๑, 00๐ ปี จึงเกิดผลสักครั้งหนึ่ง. 

[๘๕๖] เมื่อผลมีอยู่ห่างไกลถึงเพียงนั้น พวกเทวดาก็ยังหมิ่นเข้าไปลูเถาวัลย์นั้น 
เสมอ ข้าแต่พระราชา ขอพระองค์ทรงหวังไว้เถิด ความหวังย่อม 
มีผลเป็นความสุข. 

[๘๕๗] นกยังหวังสำเร็จได้เมื่อผลมีอยู่ห่างไกลถึงเพียงนั้น ความหวังของนกนี้ 
ยังสำเร็จได้ ข้าแต่พระราชา ขอพระองค์ทรงหวังไว้เถิด ความหวังมี 
ผลเป็นความสุข. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 187 

[๘๕๘] เจ้ายังให้เราเอิบอิ่มด้วยถ้อยคำ แต่ไม่ยังเราให้เอิบอิ่มไปด้วยการกระทำ 
เปรียบเหมือนดอกหงอนไก , มีแต่สี ไม่มีกลิ่น ฉะนั้น. 

[๘๕๙]บุคคลใด ไม , ให้ ไม่แบ่งปันโภคสมบัติลงได้ย่อมพูดวาจาที่อ่อนหวาน 
แต่ไร้ผลในมิตรทั้งหลาย ความสนิทสนมกับบุคคลนั้น ย่อมไม่ยืดยาว. 

[๘๖๐] บุคคลทำสิ่งใด พึงพูดถึงสิ่งนั้น ไม่พึงทำสิ่งใด ไม่พึงกล่าวถึงสิ่งนั้น 
บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมติเตียนคนดีแต่พูดแต่ไม่ทำ 

[๘๖๑] เมื่อเราจะอยู่ในที่นี้อีกต่อไป พลนิกายของเราก็ร่อยหรอลงไป ทั้งสะฌียง 
อาหารก็จะไม่มี เรารังเกียจถึงชีวิตของตนเองจะไม่ยั่งยืน ผิฉะนั้น เรา 
ขอลาไปเดี๋ยวนี้. 

[๘๖๒] ช้าแต่พระมหาราชผู้ประเสริฐ พระดำรัสที่พระองค์ตรัสนี้แล เป็นชื่อ 
ชื่อของหม่อมฉัน ขอพระองค์เสด็จไปตรัสบอกชื่อของหม่อมฉันกับ 
บิดาเถิด. 

จบ อาสังกชาดกที่ ๕. 

๖. มิคาโลปชาดก 
ว่าด้วยโทษของคนหัวดื้อ 

[๘๖๓] ลูกมิคาโลปะเอ๋ย ฉันไม , ชอบใจการที่เจ้าบินไปไกลเช่นนั้นเลย เจ้าบิน 
ไกลเกินไป ไปซ่องเสพภูมิสถานอันไม , สมควร. 

[๘๖๔] ลูกเอ๋ย แผ่นดินพึงปรากฏแก , เจ้าเหมือนคันนา ๔ มุม เจ้าจงกลับจากที่ 
นั้นเสีย อย่าบินเลยจากที่นั้นไปเป็นอันขาด. 

[๘๖๕] แม้แร้งตัวอื่นๆ ที่มีปีกบินไปในอากาศมีอยู่มาก แร้งเหล่านั้นมาสำคัญ 
เสมอด้วยแผ่นดินและภูเขา ลูกกำลังลมพัดคร่าไป พากันพินาศ 
หมดแล้ว. 

[๘๖๖] แร้งชื่อมิคาโลปะ ไม่เชื่อพิงคำสั่งสอนของแร้งชื่ออปรัณณะผู้บิดา ซึ่ง 
เป็นผู้เจริญด้วยคุณสมบัติ บินผ่านลมกาลวาตขึ้นไปตกอยู่ในอำนาจของ 
ลมเวรัมภวาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 188 

[๘๖๗] บุตรและภรรยาของแร้งมิคาโลปะนั้น และแร้งอื่นที่อาศัยแร้งนั้นอยู่ พา 
กันถึงความพินาศสิ้น เพราะแร้งมิคาโลปะ ไม่กระทำตามโอวาทของบิดา. 

[๘๖๘] ผู้ใด ในโลกนี้ ไม่เชื่อพิงคำของผู้เจริญ ผู้นั้น ย่อมถึงความพินาศ เพราะ 
ไม่ทำตามคำสอนของท่านผู้รู้ ดุจแร้งละเมิดคำสั่งสอน บินเลยเขตแดน 
ถึงความพินาศหมด ฉะนั้น. 

จบ มิคาโลปชาดกที่ ๖. 

๗. สิริกาฬกัณณิชาดก 
ว่าด้วยสิริกับกาฬกรรณี 

[๘๖๙] ท่านเป็นใครหนอ มีผิวพรรณดำ ไม่น่ารักน่าดูเลย ท่านเป็นใคร หรือ 
เป็นธิดาของใคร จะรู้จักท่านได้อย่างไร? 

[๘๗๐] ฉันเป็นธิดาของท้าวมหาราชนามว่าวิรูปักษ์ เป็นหญิงดุร้าย เป็นหญิงกาฬี 
ไม่มีบุญ ทวยเทพรู้จักเราว่า เป็นหญิงกาฬกรรณี ฉันขอพักอาศัยอยู่ 
ในสำนักของท่านสักราตรีหนึ่ง ขอท่านจงให้โอกาสเถิด. 

[๘๗๑]ท่านตั้งใจมั่นอยู่ในบุรุษผู้มีศีล มีสมาจารเช่นไรแน่ะนางกาฬี เราถาม 
ท่าน ท่านจงบอกเรา เราจะรู้จักท่านได้อย่างไร? 

[๘๗๒] บุรุษใด ลบหลู่คุณท่าน ตีเสมอท่าน แข่งดี ริษยา ตระหนี่ โอ้อวด 
และได้ทรัพย์มาแล้ว ย่อมพินาศหมดไป บุรุษนั้น เป็นที่รักใคร่ของเรา. 

[๘๗๓] บุรุษใด เป็นคนมักโกรธ ผูกโกรธไว้ ส่อเสียด ยุยงให้แตกกัน มีวาจา 
กระด้าง หยาบคาย บุรุษนั้น เป็นที่รักใคร , ของฉันยิ่งกว่าบุรุษคนก่อน 
นั้นอีก. 

[๘๗๔] บุรุษไม , รู้จักประโยชน์ของตนว่า กรรมนี้ควรท่าวันนี้ กรรมนี้ควรท่า 
พรุ่งนี้เป็นคนสำคัญตนว่า ดีกว่าเขา เมื่อถูกตักเตือนก็โกรธเคือง. 

[๘๗๕] บุรุษผู้อันความคะนองในกามคุณครอบงำเป็นนิตย์ ย่อมเสื่อมจากมิตร 
ทุกคน บุรุษนั้น เป็นที่รักใคร่ของฉัน ถ้าฉันได้บุรุษเช่นนั้นแล้ว จะไม่ 
เกี่ยวข้องในบุรุษอื่นเลย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 189 

[๘๗๖] แน่ะนางกาฬี เจ้าจงหลีกไปเสียจากที่นี้อุปกิเลสมีความลบหลู่เป็นต้น 
ที่กระทำความรักใคร่ของเจ้านั้น ไม , มีในเรา เจ้าจงไปยังชนบท นิคม 
และราชธานีอื่นเสียเถิด. 

[๘๗๗] แม้ฉันก็รู้จักสิ่งที่ทำความพอใจให้แก , ฉัน มีความลบหลู่คุณท่านเป็นตน 
นี้ว่า ไม , มีอยู่ในท่าน คนไร้ปัญญามีอยู่ในโลก ย่อมรวบรวมเอาทรัพย์ 
ไว้มากมาย ฉัน และพี่ของฉัน ผู้เป็นเทพบุตร ทั้งสองคนจะช่วยกัน 
กำจัดทรัพย์ที่คนไม่มีปัญญารวบรวมไว้เสียก็ไต้. 

[๘๗๘] ท่านเป็นใครหนอ มีรัศมีเป็นทิพย์ยืนอยู่ที่แผ่นดินอย่างเรียบร้อย ท่าน 
เป็นใคร หรือเป็นธิดาของใคร เราจะรู้จักท่านอย่างไร. 

[๘๗๙] ดิฉันเป็นธิดาของห้าวมหาราชนามว่าธตรฐ ผู้มีสิริ ข้าพเจ้ามีสิริด้วย มี 
บุญด้วย ทวยเทพรู้จักข้าพเจ้าว่า มีปัญญาดุจแผ่นดิน ดิฉันขอพัก 
อาศัยอยู่ในสำนักของท่านสักราตรีหนึ่ง ขอท่านจงให้โอกาสเถิด. 

[๘๘๐] ท่านตั้งใจมั่นอยู่ในบุรุษผู้มีศีล มีสมาจารเช่นไร แน่ะนางสักขี ข้าพเจ้า 
ถามท่าน ท่านจงบอกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะรู้จักท่านได้อย่างไร? 

[๘๘๑] บุรุษใด เมื่อหนาว ร้อน ลม แดด เหลือบ ยุง และสัตว์เลื้อยคลาน 
มีอยู่ ก็ครอบงำความหิวความกระหายทั้งหมด ประกอบการงานทั้งหลาย 
มิได้ขาด ทั้งกลางคืนกลางวัน ไม่ท่าประโยชน์ที่มาถึงตามกาลให้เสื่อม 
เสียไป บุรุษนั้น เป็นที่พอใจของดิฉัน ดิฉันตั้งใจมั่นอยู่ในบุรุษนั้น. 

[๘๘๒] อนึ่ง บุรุษใด เป็นคนไม , โกรธ มีมิตรดี ชอบบริจาคทาน มีศีล ไม , 

โอ้อวด เป็นคนตรง สงเคราะห์มิตร มีวาจาอ่อนหวานไพเราะ แม้ได้ 
รับแต่งตั้งเป็นใหญ่โต ก็ยังประพฤติถ่อมตนอยู่ ดิฉันพอใจในบุรุษนั้น 
เป็นอย่างมาก ดุจคลื่นทะเลปรากฏแก , คนที่มองดูสึนั้าทะเลเหมือนมีมาก 
ฉะนั้น. 

[๘๘๓] อนึ่ง บุรุษใด ประพฤติสังคหธรรม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ในมิตร 
หรือผู้ที่มิใช่มิตร ในคนที่ประเสริฐกว่า คนที่เสมอกัน หรือคนที่เลว 
กว่า คนที่ประพฤติประโยชน์ หรือคนที่ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 190 
ไม่กล่าววาจาหยาบคายในกาลไหนๆ ดิฉันจะขอคบบุรุษนั้น ทั้งเมื่อ 
เขาตายแล้วและเป็นอยู่. 

[๘๘๔] บุรุษใด เป็นคนไม่มีปัญญา ปรารถนาสิริที่คนพอใจ ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
บรรดาคุณตามที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วลืมเสีย ดิฉันขอเว้นบุรุษนั้น 
ผู้ประพฤติลุ่มๆ ดอนๆ เป็นเหตุเดือดร้อน เหมือนบุคคลเว้นหล่มคูถ 
ห่างไกล ฉะนั้น. 

[๘๘๕] บุคคลย่อมทำความดี และความชั่วด้วยตนเอง คนอื่นจะทำความดี หรือ 
ความชั่วให้แก่คนอื่นไม , ได้เลย. 

จบ สิริกาฬกัณณิชาดกที่ ๗. 

๘. กุกกุฏชาดก 
ผลของการไม่เชื่อง่าย 

[๘๘๖] ข้าแต่ท่านผู้มีขนปีกอันวิจิตรตระการตา มีหงอนงามสง่า อาจจะไปใน 
อากาศได้โดยฉับพลัน เชิญท่านลงมากจากกิ่งไม้เสียเถิด ฉันจะยอม 
เป็นภรรยาของท่านโดยไม่รับมูลค่าอันใดเลย. 

[๘๘๗] ดูกรนางแมวรูปงามน่ารื่นรมย์ใจ เจ้ามีสี่!ท้า เรามีสองเท้า เจ้าเป็นแมว 
เราเป็นไก่ ไม่สมควรกันเลย เชิญเจ้าไปแสวงหาสามีอื่นเถิด. 

[๘๘๘] ฉันจะเป็นนางกุมาริกาของท่าน มีวาจาอ่อนหวาน พูดน่ารัก ของท่าน 
จงรับฉันผู้มีความงาม ประพฤติธรรมอันประเสริฐ ไว้ด้วยการได้อันดี 
งามเถิด. 

[๘๘๙] แน่ะนางขโมย เลอะเทอะไปด้วยเลือดเหมือนซากศพ ชอบกัดกินไข่ 
เจ้าไม , ได้ปรารถนาเราเป็นสามีโดยการได้อย่างดีดอก. 

[๘๙๐] หญิงทั้งหลายประกอบด้วยวาจามีองค์๔ เห็นชายดีเข้าแล้ว ย่อมชักนำ 
ไปด้วยวาจาอ่อนหวาน เหมือนนางแมวชักชวนพระยาไก่ ฉะนั้น. 

[๘๙๑] ก็ผู้ , ใด ไม่รู้ประโยชน์อันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ผู้นั้น ย่อมตกไปสู่อำนาจ 
ศัตรู และจะต้องเดือดร้อนในภายหลัง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 191 

[๘๙๒] ส่วนผู้ใด รู้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ผู้นั้น ย่อมพ้นจากความ 
เบียดเปียนของศัตรู เหมือนพระยาไก่หลุดพ้นจากนางแมว ฉะนั้น. 

จบ กุกกุฏชาดกที่ ๘. 

๙. ธมัมัทธชชาดก 
พูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่ง 

[๘๙๓] ดูกรญาติทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงประพฤติธรรม ท่านทั้งหลายจง 
ประพฤติธรรมอยู่เสมอๆ เถิด ความเจริญจะมีแก่ท่านทั้งหลาย ผู้ 
ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า. 

[๘๙๔] กาตัวนี้เจริญดีจริงหนอ ประพฤติธรรมอย่างสูง ยืนอยู่ด้วยเท้าข้างเดียว 
ย่อมพรํ่าสอนแต่ธรรมเท่านั้นแก , พวกเรา. 

[๘๙๕] ท่านทั้งหลายไม , รู้จักปกติของมัน จึงพากันสรรเสริญเพราะความไม , รู้ 
เท่าทัน มันกินไข่และลูกนกแล้วก็ร้องว่า ธมัโม ธัมโม. 

[๘๙๖] กาตัวนี้พูดด้วยวาจาเป็นอย่างหนึ่ง กระท่าด้วยกายเป็นอย่างหนึ่ง ประพฤติ 
ธรรมเพียงวาจา แต่ไม่กระท่าด้วยกาย เพราะฉะนั้น มันไม , ได้ตั้งอยู่ใน 
ธรรมเลย. 

[๘๙๗] กานี้เป็นสัตว์มีถ้อยคำอ่อนหวาน มีใจรู้ได้ยาก เปรียบเหมือนงูเห่าปกปิด 
ร่างกายด้วยปล่อง หรือเปรียบเหมือนคนผู้เอาธรรมบังหน้า คนโง , ไม , รู้ 
จริงพากันยกย่องว่า เป็นคนดีในหมู่บ้านและในนิคม ฉะนั้น. 

[๘๙๘] ท่านทั้งหลายจงช่วยกันประหารกาลามกตัวนี้ด้วยจะงอยปาก ด้วยปีก 
และด้วยเท้าให้มันพินาศไป กาตัวนี้ไม่ควรจะอยู่ร่วมกับพวกเรา. 

จบ ธัมมัทธชชาดกที่ ๙. 

๑๐. นันทิยมิคราชชาดก 
ว่าด้วยพระยาเนื้อนันทิยะ 

[๘๙๙] ข้าแต่พราหมณ์ ถ้าท่านจะไปยังเมืองสาเกตุ โปรดช่วยล่งข่าวบุตรของ 
ข้าพเจ้าชื่อนันทิยะ ผู้อยู่ในพระราชอุทยานชื่ออัญญชนวันว่า มารดา 
บิดาของท่านแก่แล้ว ปรารถนาจะได้เห็นท่าน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 192 

[๙๐๐] ดูกรพราหมณ์ เหยื่อ คือ นํ้าและหญ้าของพระราชา ข้าพเจ้าบริโภค 
แล้ว เมื่อข้าพเจ้ายังไม่ทำกิจของพระราชาให้เป็นผลสำเร็จ ก็ไม่สามารถ 
บริโภคราชทรัพย์ให้เป็นการบริโภคชั่วได้. 

[๙๐๑] ข้าพเจ้าจะยืนหันข้างให้พระราชาผู้ทรงพระแสงธนู เมื่อใด เมื่อนั้น 
ข้าพเจ้าก็จะพ้นจากมรณภัย มีความสุข ได้พบเห็นมารดา. 

[๙๐๒] เมื่อก่อน เราเป็นพระยาเนื้อชื่อว่านันทิยะ มีรูปงาม อาศัยพระราช 
อุทยานของพระเจ้าโกศล. 

[๙๐๓] พระเจ้าโกศลเสด็จมาที่พระราชอุทยานชื่อธัญชนวันนั้น ทรงโก่งธนูสอด 
ลูกศร หมายจะทรงยิงเรา. 

[๙๐๔] เรายืนหันข้างให้พระเจ้าโกศลผู้ทรงพระแสงธนู เมื่อใด เมื่อนั้น เรา 
พ้นจากมรณภัย มีความสุข กลับมาหามารดา. 

จบ นันทิยมิคราชชาดกที่ ๑๐. 

จบ อาวาริยวรรคที่ ๑. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อาวาริยชาดก ๒. เสตเกตุชาดก 

๓. ทรีมุขชาดก ๔. เนรุชาดก 

๕.อาสังกชาดก ๖.มิคาโลปชาดก 

๗. สิริกาฬกัณณิชาดก ๘. กุกกุฏชาดก 

๙. ธัมมัทธชชาดก ๑๐. นันทิยมิคราชชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 193 


๒. ขุรปุตตวรรค 
๑. ขุรปุตตชาดก 
ว่าด้วยทำตนให้ไร้ประโยชน์ 

[๙๐๕] เป็นความจริงทีเดียว ที่บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า แพะเป็นสัตว์โง่เขลา 
ดูเถิด แพะโง , เขลา มิได้รู้จักกรรมที่ควรทำในที่ลับและที่แจ้ง. 

[๙๐๖] แน่ะม้าผู้เป็นสหาย ท่านจงรู้เถิดว่า ท่านเป็นสัตว์โง่เขลา เพราะท่าน 
นั่นแหละถูกเขาผูกด้วยเชือก มีปากคดถูกปิดหน้า. 

[๙๐๗] แน่ะสหาย ความโง่ของเจ้ายังมีอยู่อีก เจ้าเขาแก้ออกแล้วไม , หนีไปเสีย 
นั่นและชื่อว่า เจ้ายังมีโง , อยู่อีก แน่ะสหาย พระเจ้าเสนกะที่เจ้าพา 
ไปนั้นยังโง , ไปกว่าเจ้าเสียอีก. 

[๙๐๘] ลูกรพระยาแพะผู้สหาย ได้ยินว่า ท่านรู้ว่า เราเป็นสัตว์โง่เขลา แต่ 
พระเจ้าเสนกะ โง่เขลากว่า เพราะเหตุไรเล่า ขอเจ้าจงบอกเหตุที่เราถาม 
นั้นเถิด? 

[๙๐๙] พระเจ้าเสนกะได้มนต์วิเศษชื่อว่า สัพพรุทชานนมนต์ แล้วประทาน 
มนต์นั้นแก่พระอัครมเหสี ทรงยอมสละพระองค์ ด้วยเหตุนั้น พระ 
อัครมเหสีนั้น ชักไม่เป็นพระเทวีของพระเจ้าเสนกะ เพราะฉะนั้น 
พระเจ้าเสนกะจึงทรงโง่เขลากว่าท่าน. 

[๙๑๐] ข้าแต่จอมประชาชน บุคคลผู้เช่นกับพระองค์ ท่าตนให้ไร้ประโยชน์ 
ด้วยคิดว่า สิ่งนี้เป็นที่รักของเรา ชื่อว่า ไม่ซ่องเสพสิ่งที่เป็นที่รัก 
ทั้งหลาย ตนเท่านั้น ประเสริฐกว่าสิ่งที่ประเสริฐอย่างอื่น ภรรยาผู้เป็นที่ 
รักอันบุรุษผู้มีตนอันเจริญแล้วอาจจะได้ในภายหลัง. 

จบ ขุรปุตตชาดกที่ ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 194 

๒. สูจิ'ชาดก 
ว่าด้วยเข็ม 

[๙๑๑] ใครต้องการจะซื้อเข็มอันไม่ขรุขระ ไม , หยาบ ชุบแก่กล้า มีรูอันเรียบร้อย 
ละเอียด มีปลายคมบ้าง? 

[๙๑๒] ใครต้องการจะซื้อเข็มอันเกลี้ยงเกลา เจาะรูเรียบร้อย สนได้คล่อง 
แข็งแกร่ง อาจแทงทั่งให้ทะลุได้บ้าง? 

[๙๑๓] เวลานี้เข็มและเบ็ดทั้งหลาย ย่อมแพร่หลายออกไปจากบ้านช่างทองนี้ 
ทั้งนั้น ใครเล่าจะปรารถนามาขายเข็มในบ้านช่างทอง? 

[๙๑๔] ศาตราทั้งหลายก็แพร่หลายออกมาจากบ้านช่างทองนี้แบ้การงานเป็น 
อันมาก ย่อมดำเนินไปด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่ได้มาจากบ้านช่างทองนี้ทั้งนั้น 
ใครเล่าจะปรารถนามาขายเข็มในบ้านช่างทอง? 

[๙๑๕] คนฉลาดควรจะขายเข็มในบ้านช่างทอง อาจารย์ทั้งหลาย ย่อมรู้กรรมที่ 
บุคคลทำดี และทำชั่วได้ดี. 

[๙๑๖] ดูกรนางผู้เจริญ ล้าบิดาของท่าน จะพึงรู้เข็มที่ข้าพเจ้าทำนี้ จะต้องยกท่าน 
ให้ข้าพเจ้า พร้อมด้วยทรัพย์อย่างอื่นที่มีอยู่ในเรือน. 

จบ สูชิ'ชาดกที่ ๒. 

๓. ตุณฑิลชาดก 

ธรรมเหมือนนี้า บาปธรรมเหมือนเหงื่อไคล 

[๙๑๗] วันนี้มารดาให้ข้าวที่เทลงใหม่ๆ รางข้าวก็เต็ม มารดาก็ยืนอยู่ใกล้ๆ 
รางข้าวนั้น ใช่แต่เท่านั้น ยังมีคนเป็นอันมากยืนถือบ่วงอยู่ ฉันไม่พอใจ 
จะบริโภคข้าวนั้นเลย. 

[๙๑๘] เจ้าสะดุ้งกลัวภัย หมุนไปมา ปรารถนาที่ซ่อนเร้น เป็นผู้ไร้ที่พึ่ง จะไป 
ไหนเล่า ดูกรน้องตุณฑิละ เจ้าจงมีความขวนขวายน้อยบริโภคอาหาร 
เสียเถิด เราทั้งสองมารดาเลี้ยงไว้ ก็เพื่อจะต้องการเนื้อ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 195 

[๙๑๙] เจ้าจงหยั่งลงยังห้วงนั้าที่ไม่มีเปือกตม แล้วชำระเหงื่อและมลทินทั้งปวง 
เสีย จงถือเอาเครื่องลูบไล้ใหม่ๆ ที่มีกลิ่นหอม ไม , รู้จักหายในกาล 
ไหนๆ เถิด. 

[๙๒๐] อะไรหนอ ที่ท่านกล่าวว่า ห้วงนํ้าไม'มีเปือกตม อะไรเล่า ท่านกล่าวว่า 
เหงื่อไคลและมลทิน และอะไรเล่า ท่านกล่าวว่า เครื่องลูบไล้ใหม่ๆ 
ที่มีกลิ่นหอม ไม , รู้จักหายในกาลไหนๆ? 

[๙๒๑] ธรรมบัณฑิตกล่าวว่า เป็นห้วงนาไม่มีเปือกตม บาปธรรมบัณฑิตกล่าวว่า 
เหงื่อไคลและมลทิน และศีลบัณฑิตกล่าวว่า เป็นเครื่องลูบไล้ใหม่ที่มี 
กลิ่นหอม ไม , รู้จักหายในกาลไหนๆ. 

[๙๒๒] มนุษย์ทั้งหลาย ผู้โง , เขลา ฆ่าตัวเอง ย่อมพอใจทำบาป ส่วนสัตว์ผู้รักษาตัวเอง 
ย่อมไม่พอใจทำบาป สัตว์ทั้งหลาย รื่นเริงในเดือนมีพระจันทร์เต็มดวง 
ย่อมสละชีวิตได้. 

จบ ตุฌฑิลชาดกที่ ๓. 

๔. สุวรรณกักกฏกชาดก 
ว่าด้วยปูตัวฉลาด 

[๙๒๓] ปูมีก้ามเหมือนเขาแห่งมฤค ตายาว มีกระดูกเป็นหนัง อาศัยอยู่ในนา 
ไม่มีขน เราลูกมันหนีบร้องไห้อยู่เหมือนคนกำพร้า ดูกรสหายผู้เจริญ 
เพราะเหตุไรหนอ ท่านจึงละทิ้งเราไปเสีย? 

[๙๒๔] งูเห่า เมื่อจะปลอบกาให้เบาใจ จึงแผ่แม่เบี้ยใหญ่เลื้อยไปใกล้ปู 
จะช่วยเหลือสหายของตนไว้ ปูจึงเอาก้ามอีกข้างหนีบคอไว้. 

[๙๒๕] ก็ปูเป็นสัตว์ต้องการอาหารแต่ไม่กินกา ไม่กินงู ดูกรท่านผู้มีตายาว 
เราขอถามท่าน เพราะเหตุไร ท่านจึงหนีบเราทั้งสองไว้? 

[๙๒๖] บุรุษใดปรารถนาประโยชน์แก่เรา จับเราไปปล่อยในนา บุรุษนั้น 
เมื่อเขาตาย ความทุกข์จักมีแก่เราไม , น้อย เรากับบุรุษนั้นเป็นคนๆ 
เดียวกัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 196 

[๙๒๗] อนึ่ง คนทั้งปวงได้เห็นเราผู้มีกายอันเติบโตขึ้น ก็ปรารถนาจะเบียดเบียน 
เราผู้มีเนื้อดีและอ่อนนุ่ม แม้กาทั้งหลายเห็นเราแล้วก็พึงเบียดเบียนเรา. 

[๙๒๘] ล้าท่านหนีบเราทั้งสองไว้ เพราะเหตุบุรุษนั้น ก็ขอให้บุรุษจงลุกขึ้นเถิด 
เราจะดูดพิษออกเสียให้หมด ขอท่านจงรีบปล่อยเรา และกาโดยเร็วเถิด 
ก่อนที่พิษจะแล่นเข้าไปสู่บุรุษรุนแรง ทำให้ตายเสีย. 

[๙๒๙] เราจะปล่อยงูไป แต่กาเรายังไม , ปล่อยก่อน เพราะว่า เราจะเอากาไว้เป็น 
ประกันก่อน เราเห็นบุรุษมีความสุข ปราศจากโรคแล้ว จึงจะปล่อย 
กาไป เหมือนกับงู. 

[๙๓๐] พระเทวทัตต์ในครั้งนั้น ได้เกิดเป็นกา ส่วนช้างเกิดเป็นงูเห่า พระอานนท์ 
ผู้เจริญเกิดเป็นปู เราผู้เป็นศาสดาในครั้งนั้น เกิดเป็นพราหมณ์. 

จบ สุวรรณกักกฏกชาดกที่ ๔. 

๕. มัยหสกุณชาดก 
ว่าด้วยการใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ 

[๙๓๑] นกชื่อว่ามัยหกะ เที่ยวไปตามไหล , เขาและซอกเขา บินไปสู่ต้นเลียบ 
อันมีผลสุก แล้วร้องว่า ของเราๆ. 

[๙๓๒] เมื่อนกมัยหกะนั้น รำพันเพ้ออยู่อย่างนั้น ฝูงนกทั้งหลายก็พากันบินมา 
จิกกินผลเลียบแล้วพากันบินไปต้นอื่น ส่วนนกมัยหกะนั้น ก็ร้องเพ้ออยู่ 
นั่นเอง. 

[๙๓๓] บุคคลบางคนในโลกนั้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รวบรวมทรัพย์ไว้มากมายแล้ว 
ตนเองก็ไม , ได้ใช้สอย ทั้งไม่แบ่งปันให้ญาติทั้งหลายตามส่วน. 

[๙๓๔] บุคคลนั้น ไม่ใช้เป็นค่าเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ดอกไม้ และเครื่องลูบไล้ 
อะไรๆ สักครั้งเดียวเลย ไม่สงเคราะห์ญาติทั้งหลาย. 

[๙๓๕] เมื่อบุคคลนั้นเฝ็ารำพันอยู่อย่างนี้ว่า ของเราๆ พระราชา โจร หรือ 
ทายาทที่ไม , ชอบพอกันย่อมมาถือเอาทรัพย์ไป บุคคลนั้น ก็รำพันเพ้ออยู่ 
นั่นเอง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 197 

[๙๓๖] นักปราชญ์อาศัยทรัพย์สมบัติแล้ว ย่อมสงเคราะห์ญาติ ย่อมได้เกียรติคุณ 
เพราะทรัพย์นั้น ละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์. 

จบ มัยหสคุณชาดกที่ ๕. 

๖. ปัพพชิตวิเหฐกชาดก 
ว่าด้วยกราบไหว้ผู้ควรกราบไหว้ 

[๙๓๗] ท่านมีรูปงาม ประนมมือนอบน้อมสมณะผู้มีรูปร่างไม่น่าดู สมณะนั้น 
ประเสริฐกว่าท่าน หรือว่าเสมอกับท่าน ท่านจงบอกชื่อสมณะนั้นและ 
ชื่อของตนแก่เรา. 

[๙๓๘] ข้าแต่พระราชา เทวดาทั้งหลาย ย่อมไม , ถือเอานามและโคตรของ 
พระขีณาสพผู้พร้อมเพรียงกัน ผู้ปฏิบัติตรงๆ ก็แต่ว่า หม่อมฉันจะบอก 
ชื่อของหม่อมฉันแก่พระองค์ หม่อมฉันเป็นท้าวสักกะจอมเทพชาว 
ไตรทศทั้งหลาย. 

[๙๓๙] ข้าแต่เทวราช หม่อมฉันขอถามเนื้อความนี้กะพระองค์ ผู้ใด เห็นภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยจรณะแล้วประนมมือนอบน้อม ผู้นั้น จุติจากมนุษยโลกนี้ 
ไปแล้ว จะได้ความสุขอะไร? 

[๙๔๐] ผู้ใด เห็นภิกษุผู้ประกอบด้วยจรณะแล้ว ประนมมือนอบน้อม 
ผู้นั้น ย่อมได้ความสรรเสริญในปัจจุบัน และเมื่อตายไปแล้ว ย่อม 
ไปสวรรค์. 

[๙๔๑] ปัญญารู้ผลแห่งกุศล และอกุศลเกิดขึ้นแก , หม่อมฉันในวันนี้หม่อมฉัน 
ได้เห็นท้าววาสวะผู้เป็นใหญ่กว่าหมู , สัตว์ ข้าแต่ท้าวสักกะ หม่อมฉันได้ 
เห็นภิกษุและพระองค์แล้ว จักกระทำบุญไม่น้อย. 

[๙๔๒] บุคคลเหล่าใด มีปัญญา เป็นพหูสูต สามารถคิดเหตุการณ์ได้มาก 
บุคคลเหล่านั้น ควรคบหาโดยแท้เทียว ข้าแต่พระราชา พระองค์ได้ทรง 
เห็นภิกษุและหม่อมฉันแล้ว จงทรงกระทำบุญให้มากเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 198 

[๙๔๓] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมเทพ หม่อมฉันจักเป็นผู้ไม , โกรธ มีจิตเลื่อมใส 
เป็นนิตย์ จักเป็นผู้ควรแก , การขอของแขกผู้มาทุกประเภท จักกำจัด 
มานะเสีย แล้วกราบไหว้ท่านผู้ควรกราบไหว้ เพราะได้ฟ้งคำที่พระองค์ 
ตรัสดีแล้ว. 

จบ ปัพพชิตวิเหฐกชาดกที่ ๖. 

๗. อุปสิงฆปุปผกชาดก 
ว่าด้วยคนดีไม , ควรทำชั่วแม้นิดหน่อย 

[๙๔๔] การที่ท่านเข้าไปสูดดมกลิ่นดอกบัวที่เขายังมิได้ให้ นี้เป็นส่วนแห่งการ 
ขโมยอย่างหนึ่ง ดูกรท่านผู้นิรทุกข์ ท่านชื่อว่า เป็นผู้ขโมยกลิ่น. 

[๙๔๕] เราไม , ได้นำเอาไป ไม , ได้บริโภค เรายืนดมดอกบัวอยู่ในที่ไกล เมื่อเป็น 
เช่นนั้น เหตุไฉน ท่านจึงกล่าวว่า เราเป็นผู้ขโมยกลิ่นดอกบัวเล่า? 

[๙๔๖] บุรุษใด มาขุดเหง้าบัวทั้งหลาย เด็ดเอาดอกบัวไป เพราะเหตุไร ท่านจึง 
ไม , ว่ากล่าวบุรุษนั้น ผู้ท่ากรรมหยาบช้าอย่างนี้เล่า? 

[๙๔๗] บุรุษผู้หยาบช้า โหดร้าย แปดเปือนไปด้วยบาป เหมือนผ้านุ่งของ 
แม่นม ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงไม , ว่ากล่าวบุรุษนั้น แต่ข้าพเจ้า 
ปรารถนาจะว่ากล่าวท่าน ผู้ท่ากรรมไม่สมควร. 

[๙๔๘] บาปเพียงเท่าปลายขนทราย ย่อมปรากฏแก่บุรุษผู้ไม่มีโทษเหมือนท่าน 
แสวงหาความสะอาดอยู่เป็นนิตย์ เหมือนเท่ามหาเมฆ ฉะนั้น. 

[๙๔๙] ดูกรเทวดา ท่านรู้จักเรา และอนุเคราะห์เราโดยแท้ ท่านเห็นโทษเช่นนี้ 
ของเรา เมื่อใด ขอท่านจงตักเตือนเราแม้อีก เมื่อนั้น. 

[๙๕๐] ข้าพเจ้าไม , ได้อาศัยท่านเลี้ยงชีพ และไม่เป็นลูกจ้างของท่าน ดูกรภิกษุ 
ท่านนั้นแล พึงรู้การกระทำอันเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติ 
จบ อุปสิงฆปุปผกชาดกที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 199 

๘.วิฆาสาทชาดก 
ว่าด้วยการกินของที่เป็นเดน 

[๙๕๑] ชนเหล่าใด บริโภคอาหารที่เป็นเดน ชนเหล่านั้น ย่อมเป็นอยู่ 
สบายดีหนอ เป็นผู้ได้รับความสรรเสริญในปัจจุบัน และมีสุคติใน 
โลกหน้า. 

[๙๕๒] เมื่อนกแขกเต้าพูดอยู่ ท่านทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิต ไม , ได้ปังท่านทั้งหลาย 
ผู้ร่วมอุทรกันมา จงปังคำของนกนั้น นกแขกเต้าตัวนี้คำลังสรรเสริญ 
พวกเราอยู่เป็นแน่. 

[๙๕๓] ข้าพเจ้าไม , ได้สรรเสริญท่านทั้งหลาย ดูกรท่านทั้งหลาย ผู้กินซากศพ 
ท่านทั้งหลายจงปังข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายกินของเดนทั้ง ไม่ใช่ผู้กิน 
เดนเหลือ. 

[๙๕๔] เราออกบวช กระหมวดมวยผม เลี้ยงชีพด้วยของเป็นเดนเหลืออยู่ 
กลางป่า ตลอด ๗ ปี ผิว่า ท่านผู้เจริญ พึงติเตียนเราทั้งหลาย ก็ใคร 
เล่าที่ท่านผู้เจริญจะพึงสรรเสริญ? 

[๙๕๕] ท่านทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยของเป็นเดนทั้ง ของราชสีห์ เสือและเนื้อ 
ทั้งหลาย ยังสำคัญว่า เป็นผู้กินเดนเหลือ. 

[๙๕๖] ชนเหล่าใด บริโภคอาหารซึ่งเหลือจากที่เขาให้แก , สมณะ พราหมณ์ และ 
วณิพกอื่น ชนเหล่านั้นชื่อว่า เป็นคนกินเดนเหลือ. 

จบ วิฆาสาทชาดกที่ ๘. 

๙. วัฏฏกชาดก 
ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข 

[๙๕๗] พ่อลุงกา ท่านบริโภคอาหารของมนุษย์อย่างประณีต คือ เนยใส และ 
นั้ามัน เมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไร ท่านจึงซูบผอม. 

[๙๕๘] เมื่อกาอยู่ในท่ามกลางศัตรู แสวงหาเหยื่ออยู่ในที่นั้นๆ มีใจหวาด 
สะดุ้งอยู่เป็นนิตย์ ที่ไหนจะอ้วนเล่า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 200 

[๙๕๙] พวกกามีใจหวาดสะดุ้งอยู่เป็นนิตย์ ได้อาหารมาด้วยกรรมเป็นบาปจึง 
ไม , อิ่ม ดูกรนกกระจาบ เราซูบผอม เพราะเหตุนั้น. 

[๙๖๐] ลูกรนกกระจาบ ท่านกินพืชหญ้าหยาบๆ มีโอชาน้อย เมื่อเป็นเช่นนั้น 
เพราะเหตุไร ท่านจึงอ้วนพีหนอ. 

[๙๖๑] ดูกรกา เราเลี้ยงชีพด้วยความปรารถนาห้อยในอาหาร ๑ ด้วยความคิด 
แต่น้อย ๑ ด้วยไม่แสวงหาในที่ไกล ๑ ด้วยอาหารตามมีตามได้ ๑ 
เราเป็นผู้อ้วนพี เพราะเหตุ ๔ อย่างนั้น. 

[๙๖๒] เป็นความจริง ความเป็นไปของบุรุษผู้มีความปรารถนาห้อย คิดถึง 
ความสุขแต่น้อย และถือเอาประมาณในอาหารพอดี สามารถจะให้เกิด 
ความสุขได้. 

จบ วัฏฏกชาดกที่ ๙. 

๑๐. มณิชาดก 
ว่าด้วยแก้วมณี 

[๙๖๓] นานมาแล้วหนอ เราเพิ่งเห็นสหายประดับแก้วมณี เพื่อนของเราแต่ง 
หนวดเสียเรียบร้อยงดงามจริงหนอ. 

[๙๖๔] เรามัวยุ่งอยู่ในราชการ หาโอกาสไม , ได้ จึงมีเล็บและขนปีกยาวรุงรัง 
เป็นเวลานานแล้ว เราเพิ่งได้ช่างกัลบกในวันนี้จึงให้ถอนขนออก 
จนหมด. 

[๙๖๕] ท่านได้ช่างกัลบกที่หาได้ยาก แล้วให้ถอนขนออกเช่นนี้ท่านชอบใจ 
เราจะให้เขาทำให้บ้าง ลูกรสหาย เออก็อะไรเล่า แขวนอยู่ที่คอของท่าน. 

[๙๖๖] แล้วมณีของมนุษย์ผู้สุขุมาลชาติห้อยอยู่ที่คอเรา เราสำเหนียกตามอย่าง 
ของมนุษย์ผู้สุขุมาลชาติเหล่านั้น ท่านอย่าสำคัญว่า เราทำเล , น. 

[๙๖๗] ลูกรสหาย ถ้าแบ้ท่านปรารถนาจะให้แต่งหนวดให้เรียบร้อยเหมือน 
อย่างเรา เราก็จะให้เขาทำให้แก่ท่าน แก้วมณีเราก็จะให้แก่ท่านด้วย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 201 

[๙๖๘] ท่านผู้เดียวเท่านั้น สมควรแก่แก้วมณีและหนวดที่เขาแต่งดีแล้วด้วย 
การที่ได้พบเห็นท่านเป็นที่พอใจของเรา เพราะฉะนั้น เราขอลาท่าน 
ไปก่อน. 

จบ มฌิชาดกที่ ๑๐. 

จบ ขุรปุตตวรรคที่ ๒. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. ขุรปุตตชาดก ๒. สูจิ'ชาดก 
๓. ตุณฑิลชาดก ๔.สุวรรณกักกฏชาดก 

๕. มัยหกสกุณชาดก ๖. ปัพพชิตวิเหฐกชาดก 
๗. อุปสิงฆปุปผกชาดก ๘. ริฆาสาทชาดก 
๙.วัฏฏกชาดก ๑๐.มณิชาดก. 

รวมวรรคในฉักกนิบาตนี้มี ๒ วรรค คือ 

๑. อาวาริยวรรค ๒. ขุรปุตตวรรค. 

จบ ฉกกนิบาตชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 202 

สัตตกนิบาตชาดก 
๑. กุกกุวรรค 
๑. กุกกุชาดก 

ด้วยปฏิปทาของพระราชาผู้เป็นบัณฑิต 

[๙๖๙] ช่อฟ้าโดยส่วนสูงประมาณสองศอกคืบ โดยรอบกว้างประมาณแปดคืบ 
เป็นไม้สีเสียดมีแต่แก่น ไม่มีกระพี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร จึงไม่ตกลงจาก 
ข้างบน? 

[๙๗๐] กลอนสามสิบอันสำเร็จด้วยไม้แก่น ไม่มีกระพี้เรียงรายตั้งอยู่ได้ส่วน 
กัน ช่อฟ้าอันกลอนเหล่านั้น และกำลังยึดเหนี่ยวรั้งไว้แน่นหนา ตั้ง 
อยู่ได้ส่วนกัน จึงไม่ตกลงจากข้างบน ฉันใด. 

[๙๗๑] พระราชาผู้เป็นบัณฑิต ก็ฉันนั้น อันกัลยาณมิตรทั้งหลายผู้มีจิตมั่นคง มิ 
ได้แตกร้าว เป็นคนสะอาด มีปัญญา สงเคราะห์เป็นอย่างดีแล้ว ย่อมไม่ 
เสื่อมจากสิริ เหมือนช่อฟ้าที่กลอนเหนี่ยวรั้งไว้ ฉะนั้น. 

[๙๗๒] บุคคลถือมีดไม่ปอกผลมะนาวที่มีเปลือกอันแข็งออกเสียก่อน ก็จะทำ 
รสมะนาวให้ขมได้ เมื่อปอกเปลือกออกดีแล้วจะทำให้มะนาวมีรสอร่อย 
ดีขึ้น แต่เมื่อปอกเปลือกออกไม , หมดดี ก็จะทำให้มีรสไม , อร่อยได้ 
ฉันใด. 

[๙๗๓] แม้พระราชาผู้เป็นบัณฑิต ก็ฉันนั้น พระทัยไม่เหี้ยมโหดแก , ชาวบ้านและ 
ชาวนิคม รวบรวมทรัพย์ไว้ ทรงประพฤติตามธรรมปฏิบัติอยู่ ไม่ทรง 
เบียดเบียนประชาชน ทรงทำแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้. 

[๙๗๔] ดอกบัวเกิดในนั้าอันใสสะอาด มีรากอันขาวเกิดขึ้นในสระโบกขรณี 
พอต้องแสงอาทิตย์ก็บาน เปือกตม ธุลีและนาก็มิได้แปดเปือน ฉันใด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 203 

[๙๗๕] พระมหากษัตริย์ก็ฉันนั้น ทรงทำการวินิจฉัยโดยชอบธรรม เว้นอคติ 
ไม่ตัดสินโดยผลุนผลัน มีการงานบริสุทธิปราศจากกรรมอันชั่วช้า ย่อม 
ไม่แปดเบื่ เอน กรรมกิเลส เหมือนดอกษัวที่เกิดในสระโบกขรณี ฉะนั้น. 

จบ กุกกุชาดกที่ ๑. 

๒. มโนชชาดก 
คบคนชั่วไม , ได้ความสุขยั่งยืน 

[๙๗๖] เหตุใดลูกศรจึงไม , หลุดไปจากแหล่ง และสายจึงหดหู่เช้ามา พระยาเนื้อ 
ชื่อมโนชะสหายของเรา คงลูกเขาฆ่าตายเป็นแน่. 

[๙๗๗] ผิฉะนั้น ษัดนั้เราจะหลีกไปชายป่าตามความสบาย ธรรมดาสหายผู้ 
ตายแล้วเช่นนี้ไม , มี เราผู้มีชีวิตอยู่พึงได้สหาย. 

[๙๗๘] บุคคลผู้คบหากับปาปชน ย่อมไม , ได้ความสุขยืนนาน จงดูพระยาเนื้อ 
ชื่อมโนชะ มาคบกับสุนัขจิ้งจอก ทำตามคำสอนของสุนัขจิ้งจอก 

[๙๗๙] มารดาย่อมไม่ยินดีกับบุตรผู้คบหาปาปชน จงลูแต่พระยาเนื้อชื่อมโนชะ 
คบกับสุนัขจิ้งจอก นอนจมเลือดอยู่. 

[๙๘๐] บุรุษมาถึงความเป็นอย่างนั้นบ้าง จะต้องถึงความเลวทรามตํ่าช้า ผู้ใดไม่ 
ทำตามคำของบุคคลผู้หวังความเกื้อกูล ช่วยชี้ประโยชน์ให้ ผู้นั้นเป็น 
ผู้เลวทรามตํ่าช้า. 

[๙๘๑] อนึ่ง ผู้ใดเป็นคนชั้นสูงแต่มาคบหากับคนชั้นตํ่า ผู้นั้นเป็นคนเลวทราม 
ตํ่าช้ากว่าเขาเสียอีก อย่างนี้ จงลูแต่ราชสีห์เป็นสัตว์ชั้นสูงเป็นใหญ่กว่า 
มฤคชาติ แต่มาคบหากับสุนัขจิ้งจอกผู้ชั่วช้า ต้องตายด้วยกำลังลูกศร 
ของนายพราน. 

[๙๘๒] บุรุษผู้คบหากับคนเลวทราม ย่อมเลวทราม ผู้คบหากับคนที่เสมอกับตน 
ย่อมไม่เสื่อมในกาลไหนๆ เมื่อจะเข้าไปคบหากับคนที่ดีกว่าตน ควรรีบ 
เข้าไปคบหา เพราะฉะนั้น จงคบแต่ผู้ที่ดีกว่าตน. 

จบ มโนชชาดกที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 204 

๓. สุตนชาดก 
ว่าด้วยเสียเพื่อได้ 

[๙๘๓]ดูกรมฆเทพผู้สิงสถิตอยู่ณต้นไทรนพระราชารับสั่งให้ส่งอาหารเจือ 
ด้วยเนื้ออันสะอาดมาให้ท่าน เชิญท่านออกมาบริโภคเสียเถิด. 

[๙๘๔] ดูกรมาณพ เชิญท่านนำอาหารพร้อมด้วยกับมาให้เรา ดูกรมาณพ ท่าน 
ก็มีอาหาร เรามาบริโภคกันเถิด. 

[๙๘๕] ดูกรยักษ์ ท่านจะละประโยชน์อันใหญ่เสีย เพราะประโยชน์เล็กน้อย 
ชนทั้งหลายผู้หวาดเกรงความตาย เขาชักไม่นำอาหารมาให้. 

[๙๘๖] ดูกรยักษ์ เมื่อท่านไม่กินเรา คนจะนำอาหารที่สะอาดประณีต ประกอบ 
ด้วยรสดีมาให้ท่านบริโภคเป็นนิตย์ แต่เมื่อท่านกินเราเสียแล้ว คนที่จะ 
นำอาหารมาให้ท่านก็จะหาได้ยาก. 

[๙๘๗] ดูกรสุตนมาณพ ประโยชน์ที่ท่านกล่าวถึง ย่อมเจริญแก , เราทุกประการ 
เราอนุญาตให้ท่านกลับไปหามารดาโดยสวัสดี. 

[๙๘๘] ดูกรมาณพ ท่านจงถือพระขรรค์ ฉัตรและถาดกลับไปเถิด มารดาของ 
ท่านจะได้เห็น และท่านก็จะได้เห็นมารดาโดยสวัสดี. 

[๙๘๙] ดูกรยักษ์ เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านจงมีความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งปวงเถิด 
ทรัพย์เราก็ได้แล้ว และพระดำรัสสั่งของพระราชาเราก็ได้สนองแล้ว. 

จบ สุตนชาดกที่ ๓. 

๔. มาตุโปสกคิชฌชาดก 
เมื่อถึงคราวพินาศความคิดย่อมวิบัติ 

[๙๙๐] มารดาและบิดาของเราแก่เฒ่าชราแล้ว นอนอยู่ในถํ้าจักทำอย่างไรหนอ 
เราก็ติดบ่วงตกอยู่ในอำนาจของนายพราน? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 205 

[๙๙๑] ดูกรแร้ง เหตุไรท่านจึงครํ่าครวญอยู่เล่า การครํ่าครวญของท่านเป็นอย่าง 
ไรหนอ แร้งพูดภาษามนุษย์ เราไม่เคยได้ยินหรือเห็นมาเลย. 

[๙๙๒] ข้าพเจ้าเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าชรานอนอยู่ในถํ้า มารดาบิดาท่านจักทำ 
อย่างไร เพราะข้าพเจ้าตกอยู่ในอำนาจของท่านเสียแล้ว. 

[๙๙๓] เขาพูดกันว่า แร้งมองเห็นซากศพได้ไกลถึงร้อยโยชน์เหตุไฉนท่าน 
แม้จะมาถึงข่าย และบ่วงก็ไม , รู้สึก. 

[๙๙๔] เมื่อใด จะมีความพินาศ สัตว์จะถึงความสิ้นชีวิต เมื่อนั้นถึงแม้จะมา 
ถึงข่าย และบ่วงก็ไม , รู้สึกเลย. 

[๙๙๕] ท่านจงไปเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าชรา นอนอยู่ในลี้า เราอนุญาตให้ 
ท่านกลับไปหาพวกญาติโดยสวัสดี. 

[๙๙๖] ดูกรนายพราน เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านจงเพลิดเพลินพร้อมด้วยญาติทั้ง 
ปวงเถิด ข้าพเจ้าจะไปเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าชรานอนอยู่ในลี้า. 

จบ มาตุโปสกคิชฌชาดกที่ ๔. 

๕. ทัพพปุปผกชาดก 
โทษของการโต้เถียงกัน 

[๙๙๗] ลูกรสหาย นากผู้เที่ยวไปตามส่ง ขอความเจริญจงมีแก่ท่าน ท่านจงตาม 
ฉันมา จับปลาใหญ่ได้ตัวหนึ่ง มันพาฉันไปด้วยกำลังแรง. 

[๙๙๘] ดูกรนากผู้เที่ยวไปในนำถึก ขอความเจริญจงมีแก่ท่าน ท่านจงจับปลาให้ 
มั่นด้วยกำลัง ฉันจักยกปลานั้นขึ้น เหมือนครุฑคาบพระยานาค ฉะนั้น. 

[๙๙๙] เราทั้งสองมัวโต้เถียงกันอยู่ ลูกรสหายทัพพปุปผกะ ขอท่านจงพิง 
ข้าพเจ้า จงระงับความโต้เถียงกัน ขอการโต้เถียงกันจงระงับเสีย. 

[๑๐๐๐] เราเคยเป็นผู้พิพากษาในกาลก่อน พิจารณาอรรถคดีมามากนักแล้ว แน่ะ 
สหาย เราจะช่วยระงับความโต้เถียง ความโต้เถียงของท่านทั้งสองจะ 
ระงับ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 206 

[๑๐๐๑] ดูกรนากผู้เที่ยวไปตามส่ง ท่านจงคาบเอาท่อนหางไป ท่อนหัวเป็นของ 
นากผู้เที่ยวไปในนี้าถึก ส่วนท่อนกลางนี้จักเป็นของเราผู้ตัดสิน. 

[๑๐๐๒] ท่อนกลางที่สุนัขจิ้งจอกนำเอาไปนั้น จักเป็นอาหารได้หลายวัน ถ้าเรา 
ไม่โต้แย้งกัน สุนัขจิ้งจอกก็จะนำเอาปลาตะเพียนท่อนกลางไปไม , ได้. 

[๑๐๐๓] พระมหากษัตริย์ได้ครอบครองราชสมบัติแล้ว จะพึงทรงยินดีแม้ฉันใด 
ดิฉันได้เห็นสามี มีหน้าอันเบิกบานในวันนี้ก็ย่อมยินดี ฉันนั้น. 

[๑๐๐๔] ท่านเป็นสัตว์เกิดบนบก ไฉนจึงจับเอาปลาในนี้ามาได้ ดูกรท่านผู้ร่วม 
ใจ ดิฉันถามท่าน จงบอกดิฉันว่า ท่านจับปลานั้นมาได้อย่างไร? 

[๑๐๐๕] สัตว์ทั้งหลายย่อมซูบผอมเพราะวิวาทกัน เป็นผู้หมดทรัพย์ก็เพราะวิวาท 
กัน นากสองตัว เสื่อมจากปลานี้เพราะวิวาทกัน ดูกรนางมายาวี 
จงกินปลาตะเพียนแดงนี้เสียเถิด. 

[๑๐๐๖] ในหมู , มนุษย์มีการวิวาทกันขึ้น ณ ที่ใด หมู่มนุษย์ก็พากันไปหาผู้พิพากษา 
ณ ที่นั้น เพราะว่าผู้พิพากษาเป็นผู้แนะนำพวกเขา ใช่แต่เท่านั้น เขา 
ยังจะเสื่อมจากทรัพย์อีก เหมือนนากทั้งสองเสื่อมจากปลาตะเพียน ฉะนั้น 
พระคลังหลวงย่อมเจริญขึ้น. 

จบ ทัพพปุปผกชาดกที่ ๕. 

๖. ทสรรณกชาดก 

ให้แล้วไม่เดือดร้อนภายหลังท่าได้ยาก 

[๑๐๐๗] บุรุษคนนี้กลืนดาบมีคมกล้า อันเป็นดาบในทสรรณกรัฐ ดื่มกินเลือดผู้ 
อื่นที่ลูกต้องแล้ว ในท่ามกลางบริษัท เหตุอย่างอื่นที่ท่ายากกว่าการกลืน 
ดาบนี้ ยังมีอีกไหม ฉันถามท่านถึงเหตุที่ท่าได้ยากอย่างอื่น ขอท่านจง 
บอกแก่ฉัน? 

[๑๐๐๘] บุรุษกลืนดาบอันดื่มกินเลือดของผู้อื่นที่ลูกต้องได้ เพราะความโลภ ก็ผู้ 
ใดพดว่าจะให้สิ่งนั้น สิ่งนี้คำพดของผ้นั้นท่าได้ยากกว่าการกลืนดาบ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 207 

นั้น เหตุอย่างอื่นทั้งหมดทำได้ง่ายนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชาว 
มคธ ขอพระองค์โปรดทรงทราบอย่างนี้เถิด. 

[๑๐๐๙] อายุรบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดในอรรถธรรม ได้แก้ปัญหาแล้ว บัดนี้ฉันจะ 
ถามปุกกุสบัณฑิตบ้าง เหตุอย่างอื่นที่ทำยากกว่าคำพูดนั้น ยังมีอยู่หรือ 
ฉันถามท่านถึงเหตุที่ทำได้ยากอย่างอื่น ขอท่านจงบอกแก่ฉัน? 

[๑๐๑๐] ชนทั้งหลายย่อมไม , รักษาคำพูดไว้ คำที่พูดนั้นก็ไม่มีผล ผู้ใดให้ปฏิญญาไว้ 
ว่า จะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม , อยากได้สิ่งนั้นคืน คำพูดของผู้นั้นทำได้ยากกว่า 
การกลืนดาบ และกว่าคำพูดว่าจะให้สิ่งนั้น สิ่งนี้นั้นเสียอีก เหตุอย่าง 
อื่นทั้งหมดทำได้ง่าย ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชาวมคธ ขอพระองค์ 
โปรดทรงทราบอย่างนี้เถิด. 

[๑๐๑๑] ปุกกุล'บัณฑิตเป็นผู้ฉลาดในอรรถธรรม ได้แก้ปัญหาแล้ว บัดนี้ฉันจะ 
ถามเสนกบัณฑิตบ้าง เหตุอย่างอื่นที่ทำยากกว่านั้นยังมีอีกหรือ ฉันถาม 
ท่านถึงเหตุที่ทำได้ยากอย่างอื่น ขอท่านจงบอกแก่ฉัน? 

[๑๐๑๒] บุรุษควรจะให้ทาน จะน้อย หรือมากก็ตาม ก็ผู้ใดให้ของรักของตน 
แล้ว ย่อมไม่เดือดร้อนภายหลัง ข้อนั้นทำได้ยากกว่าการกลืนดาบ 
กว่าคำว่าจะให้สิ่งนั้น สิ่งนี้และกว่าการให้ของรักนั้นเสียอีก เหตุ 
อย่างอื่นทั้งหมดทำได้ง่าย ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชาวมคธ ขอพระ 
องค์โปรดทรงทราบอย่างนี้เถิด. 

[๑๐๑๓] อายุรบัณฑิตได้แก้ปัญหาแก , ฉันแล้ว อนึ่ง ปุกกุสบัณฑิตก็ได้แก้ปัญหา 
แก , ฉันแล้ว เสนกบัณฑิตแก้ปัญหาครอบงำปัญหาเสียทั้งหมด ฉันใด 
ฉันก็ให้ทานนั้นแล้ว หาควรจะเดือดร้อนภายหลังไม่ ฉันนั้น. 

จบ ทสรรณกชาดกที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 208 

๗. เสนกชาดก 
ผู้มีปัญญาช่วยคนอื่นได้ 

[๑๐๑๔] ท่านเป็นผู้มีจิตฟ้ง 1 ซ่าน มีอินทรีย์กำเริบ หยาดนํ้าตาไหลออกจากนัยน์ตา 
ทั้งสองของท่าน อะไรของท่านหายหรือ หรือว่าท่านปรารถนาอะไรจึงได้ 
มาในที่นี้ ดูกรพราหมณ์ เชิญท่านพูดไปเถิด? 

[๑๐๑๕] (รุกขเทวดาตนหนึ่งกล่าวว่า) เมื่อข้าพเจ้าไปสู่เรือนวันนี้ภรรยาของ 
ข้าพเจ้าจะตาย เมื่อข้าพเจ้าไม , ไป ความตายจะมีแก , ข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้า 
เป็นผู้หวาดเกรงด้วยทุกข์นี้ข้าแต่เสนกบัณฑิต ขอท่านจงบอกเหตุนี้ 
แก , ข้าพเจ้าเถิด. 

[๑๐๑๖] เราคิดเห็นเหตุเป็นอันมากได้ตลอดแล้ว บรรดาเหตุเหล่านั้น เหตุที่เราจะ 
บอกเป็นความจริง ดูกรพราหมณ์ เราเข้าใจว่าเมื่อท่านมิได้รู้สึก งูเห่า 
ตัวหนึ่งเลื้อยเข้าไปในไล้ข้าวสัตตูของท่าน. 

[๑๐๑๗] ท่านจงเอาท่อนไม้เคาะไล้ดูเถิด จะเห็นงูแลบลิ้นมีนี้าลายไหลเลื้อยออก 
จากไล้ ท่านจะสิ้นความสงสัยเคลือบแคลงวันนี้แหละ ท่านจะได้เห็นงู 
เดี๋ยวนี้แหละ จงแก้ไถ้เถิด. 

[๑๐๑๘] พราหมณ์นั้นสลดใจ ได้แก้ไล้ข้าวสัตดู ณ ท่ามกลางบริษัท ลำดับนั้น 
งูพิษมากได้แผ่แม่เบี้ยเลื้อยออกมา. 

[๑๐๑๙] การที่พระเจ้าชนกได้ทรงเห็นเสนกบัณฑิต ผู้มีปัญญา ให้สำเร็จประ 
โยชน์กิจทั้งปวง เป็นลาภ อันพระองค์ได้ดีแล้ว ท่านเป็นผู้เปิดหลังคา 
คือ กิเลสได้แล้วหนอ เป็นผู้เห็นแจ้งในสิ่งทั้งปวง ข้าแต่พราหมณ์ 
ความรู้ของท่านน่าพิศวงยิ่งนัก ข้าพเจ้ามีทรัพย์อยู่ ๗๐๐ ขอท่านจงรับ 
ไว้เถิด ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหมด ข้าพเจ้าได้ชีวิตในวันนี้ ก็เพราะท่าน 
อนึ่ง ท่านยังได้ท่าความสวัสดีให้แก่ภรรยาของข้าพเจ้าอีกด้วย. 

[๑๐๒๐] บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่รับรางวัล เพราะคาถา อันวิจิตรที่ตนกล่าวดีแล้ว 
ดูกรพราหมณ์ ท่านจงให้ทรัพย์ของท่านที่ใกล้เท้าของเรานี้เสียก่อน แล้ว 
จงลือเอาไปยังเรือนของตนเถิด. 

จบ เสนกชาดกที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 209 
๘. อัฏฐิเสนชาดก 
ว่าด้วยการขอ 

[๑๐๒๑] ข้าแต่ท่านอัฏฐิเสนะ วณิพกเหล่าใดที่ข้าพเจ้าไม , รู้จัก วณิพกเหล่านั้นมา 
หาข้าพเจ้าแล้วเป็นต้องขอ เหตุไรพระผู้เป็นเจ้า จึงไม่ขออะไรๆ 
ข้าพเจ้า? 

[๑๐๒๒] ผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ลูกขอ ผู้ลูกขอเมื่อไม , ให้ก็ไม , เป็นที่รักของผู้ขอ 
เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงไม่ทูลขออะไรพระองค์ โดยคิดเห็นว่า 
อาตมภาพอย่าหมางใจกับพระองค์เสียเลย. 

[๑๐๒๓] ผู้ใดเป็นอยู่ด้วยการขอ ย่อมไม่ขอสิ่งที่ควรขอ ในเวลาที่ควรขอ ผู้นั้น 
ย่อมท่าให้ผู้อื่นเสื่อมจากบุญ แม้ตัวเองก็หาเลี้ยงชีพไม่สะดวก. 

[๑๐๒๔] ส่วนผู้ใดเป็นอยู่ด้วยการขอ ย่อมขอสิ่งที่ควรขอในเวลาที่ควรขอ ผู้นั้น 
ย่อมท่าให้ผู้อื่นได้บุญ แม้ตัวเองก็หาเลี้ยงชีพสะดวกด้วย. 

[๑๐๒๕] ผู้มีปัญญาเห็นยาจกมาแล้ว ย่อมไม , โกรธเลย ท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ 
เป็นที่พอใจของข้าพเจ้า ท่านต้องการอะไร เชิญบอกมาเถิด ข้าพเจ้าจะให้ 
ทุกอย่าง. 

[๑๐๒๖] ผู้มีปัญญาย่อมไม , ออกปากขอเลย ส่วนผู้ที่ฉลาดควรจะรู้ความต้องการได้ 
เอง พระอริยะทั้งหลาย ย่อมไม , ออกปากขอ มีแต่ยืนนิ่งอยู่ ด้วย 
ภิกขาจารวัตรเท่านั้น นี่เป็นอาการขอของพระอริยะทั้งหลาย. 

[๑๐๒๗] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ข้าพเจ้าขอถวายโคนมสีแดงพันตัว พร้อมทั้งโคผู้พัน 
ตัวแก่ท่าน เพราะว่า ผู้ที่มีมารยาทดังพระอริยะ ได้ปังคาถาอันประกอบ 
ไปด้วยธรรมของท่านแล้ว จะไม่ถวายแก่ท่านผู้มีมารยาทดังพระอริยะ 
อย่างไรได้. 

จบ อัฏฐิเสนชาดกที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 210 
๙. กปิชาดก 

คุณธรรมของผู้บริหารคณะ 

[๑๐๒๘] ผู้คอยจองเวรอยู่ในที่ใด บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น บุคคลอยู่ในที่มีคน 
จองเวรเพียงคืนเดียว หรือสองคืน ก็อยู่เป็นทุกข์. 

[๑๐๒๙] บุคคลมีจิตเบา คล้อยไปตามเขาง่ายๆ ย่อมกระทำกิจของคนจองเวร 
เพราะเหตุลิงตัวเดียว ถูกเขาทำความฉิบหายให้ทั้งฝูง. 

[๑๐๓๐] คนพาลผู้สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิต ปกครองหมู , คณะ ตกอยู่ในอำนาจจิต 
ของตนแล้ว พึงนอนตาย เหมือนลิงจ่าฝูง นอนตายอยู่ ฉะนั้น. 

[๑๐๓๑] อันคนพาลถึงจะมีกำลังปกครองหมู , คณะ ไม่ดีเลย เพราะไม่เป็นประ 
โยชน์แก , ญาติทั้งหลาย เหมือนนกระทาผู้ตัวไม่เป็นประโยชน์แก , นก 
ปกครองหมู่คณะทั้งหลาย ฉะนั้น. 

[๑๐๓๒] ส่วนนักปราชญ์มีกำลังปกครองหมู่คณะ ดีมาก เพราะว่าเป็นประโยชน์ 
แก่ญาติทั้งหลาย เหมือนท้าววาสวะผู้เป็นประโยชน์แก่เทวดาชั้นดาวดึงส์ 
ทั้งหลาย ฉะนั้น. 

[๑๐๓๓] ผู้ใดพิจารณาเห็นศีล ปัญญา และสุตะในตน ผู้นั้นย่อมประพฤติประ 
โยชน์ได้ทั้งสองฝ่าย คือ ทั้งตน และผู้อื่น. 

[๑๐๓๔] เพราะฉะนั้น นักปราชญ์พึงพิจารณาดูตน ดุจดูศีล ปัญญาและสุตะ 
ฉะนั้น พึงบริหารหมู , คณะเถิด หรือจะเป็นผู้อยู่แต่ผู้เดียว ก็พึงเว้นรอบ. 

จบ กปิชาดกที่ ๙. 

๑๐. พกพรหมชาดก 
ว่าด้วยศีลและพรตของพกพรหม 

[๑๐๓๕] ข้าแต่พระโคดม ข้าพระองค์มีอยู่ ๗๒ คน ล้วนได้ทำบุญมาแล้ว มี 
อำนาจแผ่ทั่วไป ล่วงชาติและชราได้แล้ว การเกิดเป็นพรหมนี้เป็นที่ 
สุด สำเร็จได้ด้วยพระเวท ชนเป็นอันมากมุ่งหวังอยากให้เป็นอย่าง 
พวกข้าพระองค์. 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๙ ขุททกนิกายชาดก ภาค๑-หน้าที่211 

[๑๐๓๖] ดูกรพกพรหม อายุของท่านนี้น้อย ไม่มากเลย ท่านมาสำคัญว่าอายุ 
ของท่านมากตั้งแสนนิรัพพุทะ (ร้อยคูณแสน ๑๐ ล้านปี) ดูกร 
พกพรหม เรารู้อายุของท่าน. 

[๑๐๓๗] ข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์ตรัสว่า พระองค์รู้กำหนดอายุของข้า 
พระองค์ และตรัสว่ารู้เห็นไม่มีที่สิ้นสุด เป็นผู้ล่วงชาติชราและความโศก 
ได้แล้ว ขอพระองค์จงตรัสบอกการสมาทานพรต และศีลวัตร ของข้า 
พระองค์ ครั้งก่อนว่าเป็นอย่างไร ข้าพระองค์ขอทราบตามความเป็นจริง 
ที่พระองค์ตรัสบอก? 

[๑๐๓๘] ท่านได้ช่วยมนุษย์เป็นอันมากผู้ถูกแดดแผดเผา กระหายนี้าจัดให้ได้ดื่ม 
นี้า เราระลึกถึงการสมาทานพรต และศีลวัตรครั้งก่อนของท่านนั้นได้ 
ดุจนอนหลับปีนตื่นขึ้นจำได้ ฉะนั้น. 

[๑๐๓๙] ท่านได้ช่วยมหาชน ผู้ถูกหมู , โจรจับไปจะให้เป็นเชลยให้พ้นมาได้ ที่ริม 
ฟิงแม่นั้นอฌิ เรายังระลึกถึงการสมาทานพรต และศีลวัตรครั้งก่อน 
ของท่านนั้นได้ ดุจนอนหลับปีนตื่นขึ้นจำได้ ฉะนั้น. 

[๑๐๔๐] ท่านได้ทุ่มเทกำลังเข้าช่วยพวกมนุษย์ ผู้ไปเรือในกระแสแม่นั้าคงคา ให้ 
พ้นจากนาคราชผู้ตัวดุร้าย มักท่ามนุษย์ให้พินาศ เรายังระลึกถึงการ 
สมาทานพรตและศีลวัตรครั้งก่อน ของท่านนั้นได้ ดุจนอนหลับปีนตื่น 
ขึ้นจำได้ ฉะนั้น. 

[๑๐๔๑] อนึ่ง เราเองมีชื่อว่ากัปปะ ได้เคยเป็นอันเตวาสิกของท่าน ได้รู้แล้วว่า 
ท่านเป็นดาบสที่มีปัญญาและวัตรดีผู้หนึ่ง เรายังระลึกถึงการสมาทานพรต 
และศีลวัตรครั้งก่อนของท่านนั้นได้ ดุจนอนหลับปีนตื่นขึ้นจำได้ ฉะนั้น. 

[๑๐๔๒] พระองค์ทรงทราบชัดอายุของข้าพระองค์ ได้แน่นอนแม้สิ่งอื่นพระองค์ 
ก็ทรงทราบ พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง เพราะเหตุนั้นแล 
พระรัศมีอันรุ่งเรืองของพระองค์นั้จึงได้ส่องพรหมโลกให้สว่างไสวอยู่. 

จบ พกพรหมชาดกที่ ๑๐. 

จบ กุกกุวรรคที่ ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 212 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. กุกกุชาดก ๒. มโนชชาดก 
๓. สุตนชาดก ๔. มาตุโปสกคิชฌชาดก 
๕. ทัพพปุปผกชาดก ๖. ทสรรณกชาดก 
๗. เสนกชาดก ๘. อัฏฐิเสนชาดก 
๙. กปิชาดก ๑๐. พกพรหมชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 213 

๒. คันธารวรรค 
๑. คันธารชาดก 

พูดคำมีประโยชน์เขาโกรธไม่ควรกล่าว 

[๑๐๔๓] ท่านสละหมู่บ้านอันบริบูรณ์ถึงหมื่นหกพันตำบล และคลังที่เต็มไปด้วย 
ทรัพย์มาแล้ว บัดนี้ทำไมยังมาทำการสะสมเพียงก้อนเกลืออีกเล่า? 

[๑๐๔๔] ท่านสัสละคันธารวิสัย อันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์มากมาย เลิกการสั่งสม 
มาแล้ว บัดนี้ทำไมยังมาสอนข้าพเจ้าให้สั่งสมในที่นี้อีกเล่า? 

[๑๐๔๕] ดูกรท่านริเทหดาบส ข้าพเจ้าย่อมกล่าวแต่คำที่เป็นธรรม ข้าพเจ้าไม่พอ 
ใจกล่าวคำที่ไม่เป็นธรรม เมื่อข้าพเจ้ากล่าวคำที่เป็นธรรมอยู่ บาปย่อม 
ไม่เข้ามาติดอยู่เลย. 

[๑๐๔๖] บุคคลอื่นได้รับความโกรธเคือง เพราะถ้อยคำอย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงหาก 
ถ้อยคำนั้นจะมีประโยชน์มาก บัณฑิตก็ไม่ควรกล่าว. 

[๑๐๔๗] บุคคลทำกรรมที่ไม่สมควร เมื่อถูกตักเตือนอยู่ จะโกรธเคืองก็ตาม ไม่ 
โกรธเคืองก็ตาม หรือจะทิ้งเสียเหมือนโปรยข้าวลีบก็ตาม เมื่อข้าพเจ้า 
กล่าวคำที่เป็นธรรมอยู่ บาปย่อมไม , เข้าติดอยู่เลย. 

[๑๐๔๘] ล้าสัตว์เหล่านี้ไม่พึงมีปัญญาของตนเอง หรือไม่พึงได้ศึกษาวินัยดีแล้ว 
ชนเป็นอันมากก็จะเที่ยวไป เหมือนกระบือตาบอดเที่ยวไปในป่า ฉะนั้น. 

[๑๐๔๙] ก็แลบุคคลบางพวกในโลกนี้ได้ศึกษาวินัยมาเป็นอย่างดีในสำนักอาจารย์ 
เพราะฉะนั้น เขาทิ้งหลาย จึงมีวินัยอันอาจารย์แนะนำแล้ว เป็น 
นักปราชญ์ มีจิตตั้งมั่นดี เที่ยวไป. 

จบ คันธารชาดกที่ ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 214 

๒. มหากปิชาดก 
ว่าด้วยคุณธรรมของหัวหน้า 

[๑๐๕๐] ดูกรพระยาลิง ท่านได้ทอดตัวเป็นสะพาน ให้ลิงเหล่านี้ข้ามไปได้ จนมี 
ความสวัสดี ท่านเป็นอะไรกับลิงเหล่านั้น หรือว่าลิงเหล่านั้นเป็นอะไร 
กับท่าน? 

[๑๐๕๑] ข้าแต่พระองค์ผู้ปราบศัตรู ข้าพระองค์เป็นใหญ่ เป็นนายฝูง ปกครองหมู , 
ลิงเหล่านั้น เมื่อเขาเหล่านั้นถูกความโศกครอบงำ เกรงกลัวพระองค์. 

[๑๐๕๒] ข้าพระองค์ได้กระโจนไปชั่วระยะร้อยลูกธนู เอาเถาวัลย์ผูกกับตอไม้ไผ่ 
ข้างหนึ่ง ผูกที่สะเอวข้างหนึ่ง. 

[๑๐๕๓] กระโจนกลับมายังต้นมะม่วง เหมือนลมตัดอากาศ แต่ไม , ถึงต้นมะม่วง 
นั้น ข้าพระองค์เอามือมาทั้งสองเหนี่ยวกิ่งมะม่วงไว้. 

[๑๐๕๔] ร่างกายของข้าพระองค์ถูกกิ่งไม้ และเถาวัลย์คร่าไปมา ดุจสายพิณที่เขา 
ขึงตึงเครียด ฉะนั้น พวกบริวารพากันไต , ข้าพระองค์ไปได้รับความสวัสดี. 

[๑๐๕๕] ข้าพระองค์จะถูกจองจำ หรือถูกฆ่า ก็ไม่ครั่นคร้ามเดือดร้อนอย่างไร 
เพราะข้าพระองค์ได้นำความสุขมาให้แก่หมู , ลิงที่ยกย่องให้ข้าพระองค์เป็น 
ใหญ่. 

[๑๐๕๖] ข้าแต่พระราชาผู้ปราบปรามศัตรู ข้าพระองค์จะแสดงข้ออุปมาถวายพระ 
องค์ ขอพระองค์จงสดับ ธรรมดาพระราชามหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชา 
สามารถ พึงแสวงหาความสุขให้แก , รัฐ สัตว์พาหนะ ทหาร และ 
พลเมืองถ้วนหน้ากัน. 

จบ มหากปิชาดกที่ ๒. 

๓. คุมภการชาดก 
เหตุให้ประพฤติภิกขาจาริยวัตร 

[๑๐๕๗] อาตมภาพได้เห็นมะม่วงอันงอกงามออกช่อและผลเขียวไปทั้งต้น ใน 
ระหว่างป่ามะม่วง เวลากลับ อาตมภาพได้เห็นมะม่วงต้นนั้นหักย่อยยับ 
เพราะผลเป็นเหตุ จึงได้เที่ยวประพฤติภิกขาจาริยวัตร. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 215 

[๑๐๕๘] นางนารีคนหนึ่งสวมกำไรมือหินคู , หนึ่ง เกลี้ยงกลม อันนายช่างผู้ 
ชำนาญทำแล้วไม่มีเสียงดัง เพราะอาศัยข้างที่สอง จึงเกิดมีเสียงดังขึ้น 
ได้ อาตมภาพได้เห็นอย่างนี้จึงได้เที่ยวประพฤติภิกขาจาริยวัตร. 

[๑๐๕๙] นกจำนวนมากพากันล้อมลุมตามจิก ตีนกตัวหนึ่งซึ่งกำลังคาบก้อนเนื้ออยู่ 
ได้ก้อนเนื้อแล้วบินไป เพราะอาหารเป็นเหตุ อาตมภาพได้เห็นอย่างนี้ 
จึงได้เที่ยวประพฤติภิกขาจาริยวัตร. 

[๑๐๖๐] อาตมภาพได้เห็นวัวหนึ่งตัวอยู่ในท่ามกลางฝูง มีวลัยเป็นเครื่องประดับ 
ประกอบด้วยสีสรรและกำลังมาก ได้ขวิดเอาวัวตัวหนึ่งตาย เพราะกาม 
เป็นเหตุ อาตมภาพได้เห็นอย่างนี้จึงได้เที่ยวประพฤติภิกขาจาริยวัตร. 

[๑๐๖๑] พระเจ้ากรันฑกะของชาวกลิงครัฐ พระเจ้านัคคชิของชาวคันธารรัฐ 
พระเจ้าเนมิราชของชาววิเทหรัฐ และพระเจ้าทุมมุขะของชาวปัญจาลรัฐ 
ทั้งสี่พระองค์นี้ต่างพากันทรงละรัฐออกผนวช หาความห่วงใยมิได้. 

[๑๐๖๒] แม้พระราชาเหล่านั้นทุกๆ พระองค์ เปรียบด้วยเทพเจ้า มาพร้อมหน้ากัน 
ย่อมสง่างามไปด้วยคุณ เหมือนไฟอันงามสว่างไสวฉะนั้น ดูกรนางภัคริ 
แม้เราเองจะสละกามทั้งหลายตามส่วนของตนๆ แล้วจะออกบวชเที่ยว 
ไปแต่ผู้เดียว. 

[๑๐๖๓] เวลานี้เท่านั้น เวลาอื่นจากนี้เป็นไม่มี ภายหลังบุคคลผู้สอนดิฉันจะไม่มี 
ข้าแต่ท่านผู้มีส่วนความดี แม้ดิฉันก็จะขอพ้นจากมือของบุรุษเที่ยวไป 
ผู้เดียว ดังนางนกที่พ้นจากมือของบุรุษ ฉะนั้น. 

[๑๐๖๔] เด็กสองคนนั้นย่อมรู้จักว่านี่ข้าวดิบ นี่ข้าวสุก และรู้จักว่านี่เค็ม นี่ไม่ 
เค็ม ดิฉันเห็นอย่างนี้แล้วจึงออกบวช ท่านจงประพฤติภิกขาจาริยวัตร 
เถิด ถึงดิฉันก็จะประพฤติภิกขาจาริยวัตรเช่นเดียวกัน. 

จบ คุมภการชาดกที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 216 

๔. ทัฬหธรรมชาดก 
ว่าด้วยความกตัญญ 

[๑๐๖๕] เมื่อข้าพเจ้าเป็นสาว ได้ทำลายช้างศัตรูนำกิจนั้นไป ได้ช่วยถอนลูกศรที่ 
เสียบอยู่ที่พระอุระ วิ่งตลุยไล่เหยียบยํ่าข้าศึกไปในเวลารบ ยังทำให้ 
พระเจ้าทัฬหธรรมราชาพอพระทัยไม , ได้. 

[๑๐๖๖] พระราชาคงไม , ทราบความเพียรพยายามของข้าพเจ้า ความดีความชอบใน 
สงคราม และการเป็นทูตเดินส่งข่าวสาส์นเป็นแน่. 

[๑๐๖๗] ข้าพเจ้าไม่มีพวกพ้อง ไร้ที่พึ่งอาศัย จักต้องตายแน่ๆ ยังมิ 1 หนำ 1 ซาพระ 
ราชทานข้าพเจ้าให้แก , ช่างหม้อ ไว้สำหรับขนโคมัย. 

[๑๐๖๘] คนบางคนในโลกนั้ย้งมีความหวังอยู่เพียงใด ก็ยังคบหากันอยู่เพียง 
นั้น เมื่อประโยชน์ที่หวังสิ้นไป คนพาลทั้งหลายย่อละทิ้งเขา เหมือน 
พระมหากษัตริย์ทอดทั้งช้างพังโอฏฐิพยาธิ ฉะนั้น. 

[๑๐๖๙] ผู้ใดอันคนอื่นทำความยินดีให้แก , ตนก่อน ช่วยเหลือกิจให้สำเร็จทุกอย่าง 
แล้ว ไม , รู้สึก ประโยชน์ทั้งหลายของบุคคลผู้ช่วยเหลือนั้น ย่อมพินาศ 
ไปหมด. 

[๑๐๗๐] ผู้ใดอันคนอื่นทำความดีให้แก่ตนก่อน ช่วยเหลือกิจให้สำเร็จทุกอย่าง 
แล้ว ย่อมรู้สึก ประโยชน์ทั้งหลายของบุคคลผู้ช่วยเหลือนั้น ย่อมเจริญ 
ทวีขึ้น. 

[๑๐๗๑] เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงขอพูดกะท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย มาประ 
ชุมกันอยู่ ณ ที่นี้มีประมาณเท่าใด ขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลาย 
ประมาณเท่านั้น ขอท่านทุกคนจงเป็นผู้มีกตัญญ ท่านทั้งหลายชักประ 
ดิษฐานอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลนาน. 

จบ ทัฬหธรรมชาดกที่ ๔. 

๕. โสมทัตตชาดก 
ว่าด้วยความเศร้าโศกถึงผู้เป็นที่รัก 

[๑๐๗๒] พ่อโสมพัตช้างมาตังคะ แต่ก่อนเคยออกมาต้อนรับเราผู้กลับจากป่าแต่ที่ 
ไกล ษัดนั้ไปไหนเสียเล่า เราจึงไม่เห็น? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 217 

[๑๐๗๓] โธ่เอ๋ย นี่พ่อโสมหัตนั้นแน่แล้ว มานอนตายอยู่ที่พื้นแผ่นดิน ดัง 
หน่อเถาย่างทรายที่บุคคลเด็ดทิ้งฉะนั้น พ่อโสมหัตกุญชรชาติตายเสีย 
แล้วหนอ. 

[๑๐๗๔] การที่ท่านมาเศร้าโศกถึงผู้ที่ตายไปแล้วนั้น เป็นการไม่ดีงามแก่ท่านผู้ 
ออกบวช เป็นสมณะพ้นวิเศษแล้ว. 

[๑๐๗๕] ดูกรท้าวสักกะ มนุษย์หรือสัตว์เดียรัจฉานก็ตาม ย่อมเกิดความรักใคร่ 
กันพิงอยู่ในใจ เพราะการอยู่ร่วมกันโดยแท้ อาตมภาพจึงไม , อาจอด 
กลั้น ความเศร้าโศกถึงผู้ที่เป็นที่รักใคร่นั้นได้. 

[๑๐๗๖] สัตว์เหล่าใดร้องไห้รำพันเพ้อถึงผู้ที่ตาย สัตว์เหล่านั้นก็ต้องตายเหมือน 
กัน ดูกรฤาษี เพราะเหตุนั้น ท่านอย่าร้องไห้เลย สัตบุรุษกล่าวการ 
ร้องไห้ ของบุคคลผู้ร้องไห้ถึงผู้ที่ตายไปแล้วว่าไร้ผล. 

[๑๐๗๗] ดูกรท่านผู้ประเสริฐ บุคคลผู้ตายไปแล้ว จะพึงกลับเป็นขึ้นอีกเพราะการ 
ร้องไห้แน่แล้ว เราทั้งหมดก็มาประชุมร้องไห้ถึงญาติของกันและกันเถิด. 

[๑๐๗๘] อาตมภาพถูกไฟคือความโศกแผดเผา มหาบพิตรมาช่วยดับความกระวน 
กระวายทิ้งหมดให้หายได้ เหมือนบุคคลเอานั้าดับไท่ไหม้เปรียงฉะนั้น. 
มหาบพิตร ได้ถอนลูกศรอันปักแน่น อยู่ในหัวใจของอาตมภาพออกแล้ว 
เมื่ออาตมภาพถูกความโศกครอบงำ มหาบพิตรก็ได้บรรเทาความโศกถึง 
บุตรนั้นเสียได้. ดูกรท้าวสักกะ อาตมภาพนั้นเป็นผู้มีลูกศรคือความโศก 
เศร้าอันมหาบพิตรถอนออกแล้ว หายโศก ใจไม , ขุ่นมัว จะไม่เศร้า 
โศก จะไม่ร้องไห้ต่อไป เพราะได้พิงคำของมหาบพิตร. 

จบ โสมทัตตชาดกที่ ๕. 

๖. สุสึมชาดก 

ว่าด้วยพระเจ้าสุสีมะออกผนวช 

[๑๐๗๙] เมื่อก่อนผมดำเกิดบนศีรษะอันเป็นประเทศที่สมควร ลูกรสุสิมะ วันนี้ 
ท่านเห็นผมเหล่านั้นกลายเป็นสีขาวแล้ว จงประพฤติธรรมเถิด เวลานี้ 
เป็นการสมควรจะประพฤติพรหมจรรย์แล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 218 

[๑๐๘๐] ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ผมหงอกของหม่อมฉันเอง ไม่ใช่ของพระองค์ 
หม่อมฉันถอนออกจากศีรษะของหม่อมฉันเอง หม่อมฉันได้ทูลคำเท็จ 
ด้วยคิดจะทำประโยชน์แก , ตน ขอพระองค์จงทรงพระราชทานความผิดให้ 
สักครั้งหนึ่งเถิด เพคะ. 

[๑๐๘๑] ข้าแต่พระราชาผู้เป็นจอมประชาชน พระองค์ยังหนุ่ม มีพระโฉมชวนพิศ 
ยังทรงตั้งอยู่ในปฐมวัย มีพระฉวีวรรณงาม ดังใบกล้วยมีนวลอ่อนๆ 
เมื่อแรกขึ้นฉะนั้น ขอเชิญพระองค์ดำรงราชสมบัติอยู่ก่อนเถิด เชิญ 
ทอดพระเนตรหม่อมฉันก่อน อย่าทรงทำให้หม่อมฉันเป็นหม้ายไร้ที่พึ่ง 
เสียเลย เพคะ. 

[๑๐๘๒] เราได้เห็นนางกุมารีรุ่นสาวมีฉวีวรรณอันเกลี้ยงเกลา ร่างกายงาม ทรวด 
ทรงเฉิดฉายอ่อนละมุนละไม เหมือนเถากาลวัลลี เมื่อต้องลมอ่อนรำเพย 
พัด ก็โอนเอนไปมา เข้าไปใกล้ชายดั่งยั่วยวนใจชายอยู่. 

[๑๐๘๓]สมัยต่อมาเราได้เห็นนารีคนนั้นถึงความชรามีอายุล่วงไป๘๐-๙๐ปี 
ถือไม้เท้าสั่นงันงก มีกายคดน้อมลงดุจกลอนเรือน เดินก้มหน้าอยู่. 

[๑๐๘๔] เรากำลังตริตรองถึงความพอใจและโทษของรูปทั้งหลายนั้นแลอยู่ จึงหลีก 
ออกไปนอนอยู่ท่ามกลางที่นอนแต่ผู้เดียว เราพิจารณาเห็นว่า แม้เราเอง 
ก็จักต้องเป็นอย่างนั้นก้าง จึงมิได้ยินดีในการอยู่ในเรือนเลย ถึงเวลาที่ 
เราจะประพฤติพรหมจรรย์แล้ว. 

[๑๐๘๕] ความยินดีของบุคคลผู้อยู่ครอบครองเรือนนี้แหละ เป็นเชือกเครื่องเหนี่ยว 
รั้งไว้ธีรชนตัดเชือกนี้แล้ว หาความอาลัยใยดีมิได้ ละทิ้งกามสุขแล้ว 
ออกบวช. 

จบ สุสึมชาดกที่ ๖. 

๗. โกฏสิมพลิชาดก 
ว่าด้วยการระวังภัยที่ยังไม่มาถึง 

[๑๐๘๖] เราได้จับนาคราชยาวถึงพันวามาแล้ว ท่านยังทรงนาคราชนั้นและเราซึ่งมี 
กายใหญ่ไว้ได้ ไม , หวั่นไหว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 219 

[๑๐๘๗] ดูกรโกฏสิมพลีเทพบุตร ก็ท่านทรงนางนกตัวเล็กนี้ซึ่งมีเนื้อน้อยกว่า 
เรา กลัวหวั่นไหวอยู่ เพราะเหตุอะไร? 

[๑๐๘๘] ลูกรพระยาครุฑ ท่านมีเนื้อเป็นภักษาหาร นกนี้มีผลไม้เป็นภักษาหาร 
นางนกนี้ชักไปจิกกินพืชเมล็ดต้นไทร เมล็ดต้นกร่าง เมล็ดต้นมะเดื่อ 
และเมล็ดต้นโพธิ แล้วมาถ่ายวัจจะลงบนค่าคบไม้ของเรา. 

[๑๐๘๙] ต้นไม้เหล่านั้นชักเจริญงอกงามขึ้น ไม่มีลมมากระทบข้างของเราได้ ต้น 
ไม้เหล่านั้นชักปกคลุมเรา ท่าเราไม , ให้เป็นต้นไม้ไปเสีย. 

[๑๐๙๐] ต้นไม้ทั้งหลายแม้ชนิดอื่น เป็นหมู , ไม้มีรากประกอบด้วยลำต้นมีอยู่ นก 
ตัวนี้นำเอาพืชมาถ่ายไว้ ท่าให้พินาศ. 

[๑๐๙๑] เพราะว่าต้นไม้ทั้งหลายมีต้นไทรเป็นต้น งอกงามขึ้นปกคลุมไม้ซึ่งเป็นเจ้า 
ป่า แม้ที่มีลำต้นใหญ่ได้ ลูกรพระยาครุฑ เหตุนี้แหละ เราได้มองเห็น 
ภัยในอนาคต จึงได้หวั่นไหว. 

[๑๐๙๒] นักปราชญ์พึงรังเกียจสิ่งที่น่ารังเกียจ พึงระวังภัยที่ยังไม , มาถึง นักปราชญ์ 
ย่อมพิจารณาดูโลกทั้งสอง เพราะภัยในอนาคต. 

จบ โกฏสิมพลิชาดกที่ ๗. 

๘. ธูมการีชาดก 
เศร้าโศกเพราะได้ใหม่ลืมเก่า 

[๑๐๙๓] พระเจ้ายุธิฏ เละ ผู้ทรงพอพระนัยในธรรม ได้ตรัสถามวิธูรบัณฑิตว่า ดูกร 
พราหมณ์ ท่านรู้ม้างไหมว่า ใครผู้เดียวเศร้าโศกเป็นอันมาก? 

[๑๐๙๔] พราหมณ์วาเสฏฐโคตรผู้เป็นใหญ่ในฝูงแพะมากด้วยกัน ไม่เกียจคร้านทั้ง 
กลางคืนกลางวัน เมื่ออยู่ในป่า ได้ก่อไฟให้เกิดควัน. 

[๑๐๙๕] ชะมดทั้งหลายถูกเหลือบยุงรบกวน ก็พากันเข้าไปอาศัยอยู่ในสำนักของ 
พราหมณ์ธูมการีตลอดฤดูฝน เพราะกลิ่นควันของพราหมณ์นั้น. 

[๑๐๙๖] พราหมณ์นั้นเอาใจใส่อยู่กับพวกชะมด ไม่เอาใจใส่ถึงพวกแพะ ว่าจะ 
มาเข้าคอกหรือไม่มา แพะของเขาเหล่านั้นได้หายไป. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 220 

[๑๐๙๗] พอถึงสารทสมัย และในป่ามียุงซาลงแล้ว พวกชะมดก็พากันเข้าไปสู่ 
ภูเขาทาง ที่ กันดาร และต้นแม่น' ไ ทั้งหลาย ฯ 

[๑๐๙๘] พราหมณ์เห็นพวกชะมดหนีไปหมด และแพะทั้งหลายหายไป ก็ซูบผอม 
มีผิวพรรณซูบซีด เป็นโรคผอมเหลือง. 

[๑๐๙๙] เป็นอย่างนี้แหละ ผู้ใดละเลยคนเก่าเสียมากระทำความรักกับคนใหม่ 
ผู้นั้นเป็นคนเดียว เศร้าโศกอยู่มาก เหมือนพราหมณ์ธูมการี ฉะนั้น. 

จบ ธูมการีชาดกที่ ๘. 

๙. ชาครชาดก 
ว่าด้วยผู้หลับและตื่น 

[๑๑๐๐] ในโลกนี้ใครเป็นผู้หลับในระหว่างสัตว์ทั้งหลายผู้ตื่นอยู่ ใครเป็นผู้ตื่น 
ในระหว่างสัตว์ทั้งหลายผู้หลับอยู่ ใครหนอรู้แจ้งปัญหาข้อนั้ใครหนอจะ 
แก้ปัญหาข้อนั้นของเราได้? 

[๑๑๐๑] ข้าพเจ้าเป็นผู้หลับในระหว่างสัตว์ทั้งหลายผู้ตื่นอยู่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ตื่นใน 
ระหว่างสัตว์ทั้งหลายผู้หลับอยู่ ข้าพเจ้ารู้แจ้งปัญหาข้อนั้นของท่าน จะ 
แก้ปัญหาข้อนั้นของท่านได้. 

[๑๑๐๒] ท่านเป็นผู้หลับในระหว่างสัตว์ทั้งหลายผู้ตื่นอยู่อย่างไร ท่านเป็นผู้ตื่นใน 
ระหว่างสัตว์ทั้งหลายผู้หลับอยู่อย่างไร ท่านรู้แจ้งปัญหาข้อนั้อย่างไร 
ท่านจะแก้ปัญหาซ้อนั้ของข้าพเจ้าอย่างไร? 

[๑๑๐๓] ดูกรเทวดา ข้าพเจ้าตื่นอยู่ในระหว่างสัตว์ทั้งหลายผู้หลับอยู่ด้วยความ 
ประมาท ไม , Iทั่วถึงธรรม ๒ ประการ คือ สัญญมะ ๑ ทมะ ๑. 

[๑๑๐๔] ดูกรเทวดา ข้าพเจ้าหลับอยู่ในระหว่างพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้สละราคะ 
โทสะ และอวิชชา ตื่นอยู่. 

[๑๑๐๕] ข้าพเจ้าเป็นผู้หลับในระหว่างสัตว์ทั้งหลายผู้ตื่นอยู่อย่างนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ 
ตื่นในระหว่างสัตว์ทั้งหลายผู้หลับอยู่อย่างนี้ข้าพเจ้ารู้แจ้งปัญหาข้อนั้ 
อย่างนี้ข้าพเจ้าแก้ปัญหาของท่านอย่างนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 221 

[๑๑๐๖] ถูกแล้ว ท่านเป็นผู้หลับในระหว่างสัตว์ทั้งหลายผู้ตื่นอยู่ เป็นผู้ตื่นอยู่ใน 
ระหว่างสัตว์ทั้งหลายผู้หลับอยู่ ท่านรู้แจ้งปัญหาข้อนั้นของข้าพเจ้าถูก 
แล้ว ท่านแก้ปัญหาข้อนั้นของข้าพเจ้าดีแล้ว. 

จบ ชาครชาดกที่ ๙. 

๑๐. กุมมาสปิฌฑชาดก 
ว่าด้วยอานิสงส์ถวายขนมกุมมาส 

[๑๑๐๗] ได้ยินว่า การท่าสามีจิกรรมในพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าอโนมทัสสี มี 
คุณไม่น้อยเลย เชิญดูผลแห่งก้อนขนมกุมมาสแห้ง ไม่มีรสเค็ม. ส่งผล 
ให้เราได้ช้าง ม้า วัว ทรัพย์ ข้าวเปลือกเป็นอันมากนี้ตลอดทั้งแผ่น 
ดินทั้งสิ้น และนางนารีเหล่านี้เปรียบด้วยนางอัปสร เชิญดูผลแห่งก้อน 
ขนมกุมมาส. 

[๑๑๐๘] ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ผู้มีอัธยาศัยเป็นกุศล ผู้บำรุงรัฐให้เจริญ 
พระองค์ตรัสคาถาเพลงขับเสมอๆ ขอพระองค์ผู้มีพระทัยเปียมด้วย'ปีติ 
อันแรงกล้า ได้โปรดตรัสบอกใจความแห่งคาถาเพลงขับที่หม่อมฉันทูล 
ถามนั้นเถิด. 

[๑๑๐๙] เราเกิดในตระกูลหนึ่งในนครนี้แหละ เป็นลูกจ้างท่างานให้คนอื่น ถึง 
จะเป็นลูกจ้างท่าการงานเลี้ยงชีวิต แต่เราค็มีศีลสังวร. วันนั้นเราออก 
ไปท่างาน ได้เห็นสมณะ ๔ รูป ผู้ประกอบไปด้วยอาจาระและศีล เป็นผู้ 
เยือกเย็น ไม่มีอาสวะ. 

เรามีจิตเลื่อมใสในสมณะเหล่านั้น จึงนิมนต์ให้ท่านนึ่งบนอาสนะที่ลาด 
ด้วยใบไม้แล้ว ได้ถวายขนมกุมมาสแก , ท่านด้วยมือของตน. ผลแห่งกุศล 
กรรมนั้นของเราเป็นเช่นนี้ เราจึงได้เสวยราชสมบัตินี้ อันมีแผ่นดินแผ่ 
ไพศาลไปด้วยสมบัติทุกชนิด. 

[๑๑๑๐] ข้าแต่พระองค์ผู้มีอัธยาศัยเป็นกุศล พระองค์ทรงประทานเสียก่อน จึงค่อย 
เสวยเอง พระองค์อย่าทรงประมาทในบฌทั้งหลายมีทานเป็นต้น พระองค์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 222 

จงทรงยังจักร ๔ มีการอยู่ในประเทศอันสมควรเป็นต้นให้เป็นไป อย่าได้ 
ทรงตั้งอยู่ในอธรรมเลย จงทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเถิด. 

[๑๑๑๑] ดูกรพระราชธิดาของพระเจ้าโกศลผู้เลอโฉม เรานั้นชักประพฤติตามทางที่ 
พระอริยเจ้าประพฤติมาแล้วนั้นแลเสมอๆ พระอรหันต์ทั้งหลายเป็นที่ 
พอใจของเราแท้ เราปรารถนาจะได้เห็นท่าน. 

[๑๑๑๒] ดูกรนางเทวีผู้เป็นพระราชธิดาที่รักของพระเจ้าโกศล เจ้างดงามอยู่ใน 
ท่ามกลางหมู , นารี เปรียบเหมือนนางเทพอัปสรฉะนั้น เจ้าได้ท่ากรรมดี 
งามอะไรไว้ เจ้าเป็นผู้มีผิวพรรณผุดผ่องอย่างนี้เพราะกรรมอะไร? 

[๑๑๑๓] ข้าแต่พระมหากษัตริย์ หม่อมฉันเป็นทาสีท่าการรับใช้ของตระกูลกฏุมพี 
เป็นผู้สำรวมระวัง เป็นอยู่โดยธรรม มีศีล มีความเห็นชอบธรรม. 

คราวนั้น หม่อมฉันมีจิตโสมนัส ได้ถวายอาหารที่เป็นส่วนของหม่อม 
ฉัน แก , พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ ด้วยมือตนเอง 
ผลแห่งกรรมนั้นของหม่อมฉัน เป็นเช่นนี้. 

จบ กุมมาสปิณฑชาดกที่ ๑๐. 

๑๑. ปรันตปชาดก 
ลางบอกความชั่วและภัยที่จะมาถึง 

[๑๑๑๔] ความชั่วและภัยจักมาถึงเรา เพราะกิ่งไท้ไหวคราวนั้น จะเป็นด้วยมนุษย์ 
หรือเนื้อท่าให้ไหว ก็ไม , ปรากฏ. 

[๑๑๑๕] ความกระสันถึงนางพราหมณีผู้หวาดกลัวซึ่งอยู่ไม , ไกลนัก จักท่าให้เรา 
ผอมเหลือง เหมือนกิ่งไท้ทำนายปรันตปะให้ผอมเหลือง ฉะนั้น. 

[๑๑๑๖] ภรรยาที่รักของเราอยู่ในบ้านเมืองพาราณสี มีรูปงาม จักเศร้าโศกถึงเรา 
ความเศร้าโศกจักท่าให้นางผอมเหลือง เหมือนกิ่งไท้ท่านายปรันตปะให้ 
ผอมเหลือง ฉะนั้น. 

[๑๑๑๗] หางตาที่เจ้าชำเลืองมาก็ดี การที่เจ้ายิ้มแย้มก็ดี เสียงที่เจ้าพูดก็ดี จักท่า 
เราให้ผอมเหลือง เหมือนกิ่งไท้ท่านายปรันตปะให้ผอมเหลือง ฉะนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 223 

[๑๑๑๘] เสียงกิ่งไม้นั้นได้มาปรากฏแก่ท่านแล้ว เสียงนั้นชะรอยจะมาบอกท่านได้ 
แน่แล้ว ผู้ใดสั่นกิ่งไม้นั้น ผู้นั้นได้มาบอกเหตุนั้นแน่แล้ว. 

[๑๑๑๙] การที่เราผู้โง่เขลาคิดไว้ว่า กิ่งไม้ที่มนุษย์ หรือเนื้อทำให้ไหวในคราวนั้น 
ได้มาถึงเราเข้าแล้ว ฯ 

[๑๑๒๐] ท่านได้รู้ด้วยประการนั้นแล้ว ยังลวงฆ่าพระชนกของเราแล้ว เอากิ่งไม้ 
ปกปิดไว้ บัดนี้ ภัยชักตกมาถึงท่านม้างละ. 

จบ ปรันตปชาดกที่ ๑๑. 

จบ ลันธารวรรคที่ ๒. 


รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. ลันธารชาดก ๒.มหากปิชาดก 
๓. กุมภการชาดก๔. ท้ฬหธรรมชาดก 
๕. โสมทัตตชาดก ๖. สุสีมชาดก 
๗. โกฏสิมพลิชาดก๘. ธูมการีชาดก 
๙.ชาครชาดก ๑๐. กุมมาสบิณฑชาดก 
๑๑. ปรันตปชาดก. 

รวมวรรคในสัตตกนิบาตนี้มี ๒ วรรค คือ 
๑. กุกกุวรรค ๒. ลันธารวรรค. 

จบ สัตตกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 224 
อัฏฐกนึบาตชาดก 
๑. กัจจานึวรรค 
๑. กัจจานิชาดก 

ในกาลไหนๆ ธรรมย่อมไม , ตาย 

[๑๑๒๑] ดูกรแม่กัจจานี เธอสระผม นุ่งห่มผ้าขาวสะอาด ยกถาดสำรับขึ้นสู่ 
เตากระโหลกหัวผี ยีแป้ง ล้างงาซาวข้าวสารทำไม ข้าวสุกคลุกงา 
จักมีไว้เพราะเหตุอะไร? 

[๑๑๒๒] ดูกรพราหมณ์ ข้าวสุกคลุกงาซึ่งทำให้สุกดีนี้มีไว้เพื่อจะบริโภค ก็หาไม่ 
ธรรม คือ ความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ และสุจริตธรรม ๓ ประการได้ 
สูญไปเสียแล้ว วันนี้ดิฉันชักกระทำการบูชาแก่ธรรมนั้น ในท่ามกลาง 
ป่าช้า. 

[๑๑๒๓] ดูกรแม่กัจจานี เธอจงใคร่ครวญเสียก่อนแล้ว จึงทำการงาน ใครบอก 
แก่เธอว่า ธรรมสูญเสียแล้ว ธรรมอันประเสริฐเหมือนท้าวสหัสนัย 
เทวราชผู้มีอาณุภาพหาผู้เปรียบมิได้ ย่อมไม่ตายในกาลไหนๆ. 

[๑๑๒๔] ข้าแต่ท่านผู้ประเสริฐ ในข้อที่ว่าธรรมสูญนี้ดิฉันมั่นใจเอาเอง ในข้อ 
ที่ว่า ธรรมไม่มี ดิฉันยังสงสัย เดี๋ยวนี้คนผู้ชั่วช้าย่อมมีความสุข เช่น 
ลูกสะใภ้ของดิฉันเป็นหมัน เขาทุบตีขับไล่ดิฉันแล้วคลอดลูก บัดนี้เขา 
เป็นใหญ่ในตระกูลทั้งหมด ดิฉันถูกทอดทั้ง ไม่มีที่พื่ง อยู่แต่ลำพังผู้ 
เดียว. 

[๑๑๒๕] เรายังเป็นอยู่ ยังไม่ตาย มา ณ ที่นี้เพื่อประโยชน์แก่เธอโดยตรง ลูก 
สะใภ้คนใดทุบตีขับไล่เธอออกแล้วคลอดลูก เราจะกระทำลูกสะใภ้คน 
นั้นพร้อมกับลูก ให้ละเอียดเป็นเล้าธุลี. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 225 

[๑๑๒๖] ข้าแต่ท้าวเทวราช พระองค์ทรงยินดีเสด็จมาในที่นี้เพื่อประโยชน์แก , 
หม่อมฉันโดยตรงอย่างนี้ขอให้หม่อมฉัน บุตร ลูกสะใภ้ และหลานจง 
ยินดีสมัครสมานอยู่เรือนร่วมกันเถิด. 

[๑๑๒๗] ดูกรแม่กาติยานี เธอยินดีอย่างนั้นก็ตามใจเธอ ถึงจะลูกทุบดีขับไล่ก็ไม่ 
ละธรรม คือเมตตาในพวกเด็กๆ ขอให้เธอ บุตร ลูกสะใภ้ และ 
หลาน จงยินดีสมัครสมานอยู่เรือนร่วมกันเถิด. 

[๑๑๒๘] นางกาติยานี ยินดีสมัครสมานกับลูกสะใภ้ อยู่เรือนร่วมกันแล้ว ลูก 
และหลานต่างช่วยกันบำรุง เพราะท้าวสักกเทวราชทรงอนุเคราะห์. 

จบ กัจจานิชาดกที่ ๑. 

๒. อัฏฐสัททชาดก 
ว่าด้วยนิพพาน 

[๑๑๒๙] สระมงคลโบกขรณีนี้แต่ก่อนเป็นที่ลุ่มลึก มีนั้ามาก ปลาก็มาก เป็น 
ที่อยู่อาศัยของพระยานกยาง เป็นที่อยู่แห่งบิดาของเรา บัดนี้นี้าแห้ง 
วันนี้พวกเราจะพากันเลี้ยงชีพด้วยกบ แม้พวกเราจะถูกความบีบคั้นถึง 
เพียงนี้ ก็จะไม , ละที่อยู่. 

[๑๑๓๐] ใครจะทำลายนัยน์ตาข้างที่สองของนายพันธุระ ผู้มีอาวุธในมือให้แตกได้ 
ใครจักกระทำลูก และรังของเรา และตัวเราให้มีความสวัสดีได้? 

[๑๑๓๑] ดูกรมหาบพิตร คติของกระพี้ไม้นั้นมีอยู่เพียงใด กระพี้ไม้ทั้งหมด 
แมลงภู , เจาะกินสิ้นแล้วเพียงนั้น แมลงภู'หมดอาหารแล้ว ย่อมไม่ยินดี 
ในไม้แก่น. 

[๑๑๓๒] ไฉนหนอ เราจึงจะจากที่นี่ไปให้พ้นจากราชนิเวศน์เสียได้ บันเทิงใจ 
ชมต้นไม้ กิ่งไม้ที่มีดอก ทำรังอาศัยอยู่ตามประสาของเรา. 

[๑๑๓๓] ไฉนหนอ เราจึงจะจากที่นี่ไปให้พ้นจากราชนิเวศน์เสียได้ จักนำหน้าฝูง 
ไปดื่มนั้าที่ดีเลิศ 1 ได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 226 

[๑๑๓๔] นายพรานภรตะชาวพาหิกร้ฐ นำเราผู้มัวเมาด้วยกามทั้งหลาย ผู้กำหนัด 
หมกมุ่นอยู่ในกามมาแล้ว ลิงนั้นกล่าวว่า ขอความเจริญจงมีแก่ท่าน 
ขอท่านจงปล่อยข้าพเจ้าเถิด. 

[๑๑๓๕] เมื่อความมือตื้อปรากฏเบื้องบนภูเขาอันแข็งคม นางกินนรีนั้นได้กล่าว 
กะเราด้วยถ้อยกำอันไพเราะอ่อนหวานว่า ท่านอย่าจรดเท้าลงบนแผ่นดิน. 

[๑๑๓๖] เราเห็นนิพพานอันเป็นที่สิ้นชาติ ไม่ต้องเวียนมายังกำเนิดคัพกไสยาอีก 
ต่อไป โดยไม่ต้องสงสัย ความเกิดของเรานี้เป็นชาติมีในที่สุดกำเนิด 
คัพภไสยาก็มีในภายหลัง สงสารเพื่อภพใหม่ต่อไปของเราสิ้นสุดแล้ว. 

จบ อัฏฐสัททชาดกที่ ๒. 

๓. สุลสาชาดก 

ผู้รอบรู้เหตุผลย่อมรอดพ้นศัตรู 

[๑๑๓๗] สร้อยคอทองคำนี้แล้วมุกดา แล้วไพฑูรย์มีมาก ท่านจงนำเอาทรัพย์นี้ 
ไปทั้งหมด ขอความเจริญจงมีแก่ท่าน และจงประกาศข้าพเจ้าว่า เป็น 
ทาสีเถิดฯ 

[๑๑๓๘] แน่ะแม่คนงาม เจ้าจงเปลื้องเครื่องประดับออก อย่ามัวรํ่าไรให้มากเลย 
เราไม , รู้อะไรทั้งนั้น เรานำเจ้ามาเพื่อทรัพย์เท่านั้น. 

[๑๑๓๙] ฉันมานึกถึงตัวเอง นับตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ ฉันไม , ได้รู้จักรักชายอื่นยิ่งไป 
กว่าท่านเลย. 

[๑๑๔๐] ขอเชิญท่านนั่งลง ฉันจักขอกอดรัดท่านให้สมรัก และจักกระท่า 
ประทักษิณท่านเสียก่อน เพราะว่าต่อแต่นี้ไป การคบหากันระหว่างฉัน 
กับท่านจะไม่มีอีก. 

[๑๑๔๑] ชายจะเป็นบัณฑิตในที่ทุกแห่งก็หาไม่ แม้หญิงก็เป็นบัณฑิตมีปัญญา 
เฉลียวฉลาดในที่นั้นๆ ได้. 

[๑๑๔๒] ชายจะเป็นบัณฑิตในที่ทุกแห่งก็หาไม่ แม้หญิงก็เป็นบัณฑิตมีปัญญาดำริ 
เหตุผลได้รวดเร็ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 227 

[๑๑๔๓] นางสุลสาหญิงแพศยายืนอยู่ ณ ที่ใกล้โจร คิดอุบายจะฆ่าโจร ได้ฆ่าโจร 
สัตตุกะตายได้รวดเร็ว เหมือนนายพรานเนื้อผู้ฉลาดฆ่าเนื้อได้เร็วพลัน 
เมื่อมีธนูบริบูรณ์มากแล้ว ฉะนั้น. 

[๑๑๔๔] ในโลกนื้ผู้ใดไม , รู้เหตุผลที่เกิดขึ้นได้ฉับพลัน ผู้นั้นมีปัญญาเขลาย่อม 
ลูกฆ่าตาย เหมือนโจรลูกฆ่าตายที่ซอกภูเขา ฉะนั้น. 

[๑๑๔๕] ในโลกนี้ผู้ใดย่อมรอบรู้เหตุผลที่เกิดขึ้นได้ฉับพลัน ผู้นั้นย่อมพ้นจาก 
ความเบียดเบียนของศัตรูได้ เหมือนนางสุลสาหญิงแพศยาหลุดพ้นไป 
จากโจรสัตตุกะ ฉะนั้น. 

จบ สุลสาชาดกที่ ๓. 

๔. สุม'งคลชาดก 
ว่าด้วยคุณธรรมของกษัตริย์ 

[๑๑๔๖] พระเจ้าแผ่นดินทรงรู้ว่า เรากำลังกริ้วจัดไม , พึงลงอาชญา อันไม่สมควร 
แก , ตนโดยไม่ใช่ฐานะก่อน พึงเพิกถอนความทุกข์ของผู้อื่นอย่างร้ายแรง 
ไร้. 

[๑๑๔๗] เมื่อใด พึงรู้ว่าจิตของตนผ่องใส พึงใคร่ครวญ ความผิดที่ผู้อื่นทำไร้ 
พึงพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งด้วยตนเองว่า นี่ส่วนประโยชน์ นี่ส่วนโทษ 
เมื่อนั้น จึงปรับไหมบุคคลนั้นๆ ตามสมควร. 

[๑๑๔๘] อนึ่ง พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใด ไม , ลูกอคติครอบงำ ย่อมแนะนำผู้อื่น 
ที่ควรแนะนำ และไม่ควรแนะนำได้ พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นชื่อว่า 
ไม่เผาผู้อื่น และพระองค์เอง พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดในโลกนี้ 
ทรงลงอาชญาสมควรแก , โทษ พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้น อันคุณงาม 
ความดีคุ้มครองแล้ว ย่อมไม , เสื่อมจากสิริ. 

[๑๑๔๙] กษัตริย์เหล่าใดลูกอคติครอบงำ ไม่ทรงพิจารณาเสียก่อนแล้วทำไป ทรง 
ลงอาชญาโดยผลุนผลัน กษัตริย์เหล่านั้นประกอบไปด้วยโทษน่าติเตียน 
ย่อมละทิ้งชีวิตไป และพ้นไปจากโลกนี้แล้ว ก็ย่อมไปสู่ทุคติ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 228 

[๑๑๕๐] พระราชาเหล่าใด ทรงยินดีแล้วในทศพิธราชธรรม อันพระอริยเจ้าประกาศ 
ไว้ พระราชาเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐด้วยกาย วาจา และใจ พระราชา 
เหล่านั้นทรงดำรงมั่นอยู่แล้วในขันติ โสรัจจะ และสมาธิ ย่อมถึงโลก 
ทั้งสองโดยวิธีอย่างนั้น. 

[๑๑๕๑] เราเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่ของสัตว์และมนุษย์ทั้งหลาย ถ้าเราโกรธ 
ขึ้นมา เราก็ตั้งตนไว้ในแบบอย่างที่โบราณราชแต่งตั้งไว้ คอยห้ามปราม 
ประชาชนอยู่อย่างนั้น ลงอาชญาโดยอุบายอันแยบคายด้วยความเอ็นดู. 

[๑๑๕๒] ข้าแต่กษัตริย์ผู้ชนาธิปัติ บริวารสมบัติและปัญญามิได้ละพระองค์ในกาล 
ไหนๆ เลย พระองค์มิได้มักกริ้วโกรธ มีพระหฤทัยผ่องใสอยู่เป็นนิจ 
ขอพระองค์ทรงปราศจากทุกข์ บำรุงพระชนม์ชีพยืนอยู่ตลอดร้อยพรรษา 
เถิด. 

[๑๑๕๓] ข้าแต่กษัตริย์ ขอพระองค์ทรงประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้คือ โบราณ 
ราชวัตร มั่นคงทรงอนุญาตให้หนูเตือนได้ ไม่ทรงกริ้วโกรธมีความสุข 
สำราญ ไม , เดือดร้อน ปกครองแผ่นสินให้ร่มเย็น แม้จุติจากโลกนี้ไปแล้ว 
ก็จงทรงถึงสุคติเถิด. 

[๑๑๕๔] พระเจ้าธรรมิกราชทรงฉลาดในอุบาย เมื่อครองราชสมบัติด้วยอุบายอัน 
เป็นธรรม คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ อันบัณฑิตแนะนำกล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ 
พึงยังมหาชนผู้กำเริบร้อนกายและจิตให้ดับหายไป เหมือนมหาเมฆยัง 
แผ่นดินให้ชุ่มชื่นด้วยนี้า ฉะนั้น. 

จบ สุบังคลชาดกที่ ๔. 

๕. คังคมาลชาดก 
กามทั้งหลายเกิดจากความดำริ 

[๑๑๕๕] แผ่นสินร้อนเหมือนถ่านไฟ ดาดาษไปด้วยทรายอันร้อนเหมือนเล้ารึง 
เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้ายังทำเป็นทองไม , รู้ร้อน ขับเพลงอยู่ได้ แดดไม่เผาเจ้า 
ดอกหรือ? เบื้องบนก็ร้อน เบื้องล่างก็ร้อน เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้ายังทำ 
เป็นทองไม , รู้ร้อน ขับเพลงอยู่ได้ แดดไม , เผาเจ้าดอกหรือ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 229 

[๑๑๕๖] ข้าแต่พระราชา แดดหาเผาข้าพระองค์ไม่ แต่ว่าวัตถุกาม และกิเลสกาม 
ย่อมเผาข้าพระองค์ เพราะว่าความประสงค์หลายๆ อย่าง มีอยู่ ความ 
ประสงค์เหล่านั้นย่อมเผาข้าพระองค์ แดดหาได้เผาข้าพระองค์ไม่. 

[๑๑๕๗] ดูกรกาม เราได้เห็นมูลรากของเจ้าแล้ว เจ้าเกิดจากความดำริ เราจักไม่ 
ดำริถึงเจ้าอีกละ เจ้าจักไม่เกิดด้วยอาการอย่างนี้. 

[๑๑๕๘] กามแม้น้อยก็ไม , พอแก่มหาชน มหาชนย่อมไม , อิ่มด้วยกามแม้มาก น่า 
สลดใจที่พวกคนพาลพากันบ่นว่า รูป เสียง เหล่านี้จงมีแก , เรา กุลบุตร 
ผู้ประกอบความเพียร พึงเว้นให้ขาดเถิด. 

[๑๑๕๙] การที่พระเจ้าอุทัยได้ถึงความเป็นใหญ่เป็นโตนี้เป็นแผลแห่งกรรมมี 
ประมาณน้อยของเรา มาณพใดละกามราคะออกบวชแล้ว มาณพนั้นชื่อ 
ว่าได้ลาภดีแล้ว. 

[๑๑๖๐] สัตว์นั้งหลายย่อมละกรรมชั่วด้วยตบะ แต่สัตว์เหล่านั้น จะละความเป็น 
คน เอาหม้อตักนั้าให้เขาอาบด้วยตบะได้หรือ แน่ะลังคมาละ การที่ท่าน 
ข่มขี่ด้วยตบะ แล้วร้องเรียกโอรสของเราโดยชื่อว่าพรหมทัตต์วันนี้นั้น 
ไม่เป็นการสมควรเลย. 

[๑๑๖๑] เสด็จแม่ เราทั้งหลายพร้อมทั้งพระราชา และอำมาตย์ พากันไหว้ 
พระปัจเจกพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น เป็นผู้อันชนทั้งปวงไหว้แล้ว 
เชิญเสด็จแม่ ทอดพระเนตรลูผลแห่งขันติและโสรัจจะในปัจจุบันเถิด. 

[๑๑๖๒] ท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอะไรๆ กะท่านคังคมาละผู้เป็นปัจเจกมุนี ศึกษา 
อยู่ในคลองมุนี ความจริง พระปัจเจกมุนีลังคมาละนี้ข้ามห้วงนั้าที่ 
พระปัจเจกมุนีทั้งหลายข้ามแล้ว หมดความเศร้าโศกเที่ยวไป. 

จบ คังคมาลชาดกที่ ๕. 

๖. เจติยราชชาดก 
ว่าด้วยเชฏฐาปจายนธรรม 

[๑๑๖๓] เชฏฐาปจายนธรรม อันบุคคลใดท่าลายแล้ว ย่อมท่าลายบุคคลนั้นเสีย 
โดยแท้ เชฏฐาปจายนธรรมอันบุคคลใดไม่ท่าลายแล้ว ย่อมไม่ท่าลาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 230 

บุคคลนั้นสักหน่วยหนึ่ง เพราะเหตุนั้นแล พระองค์ไม่ควรทำลาย 
เชฏฐาปจายนธรรมเลย เชฏฐาปจายนธรรมที่พระองค์ทำลายแล้ว อย่า 
ได้กลับมาทำลายพระองค์เลย. 

[๑๑๖๔] เมื่อพระองค์ยังตรัสคำกลับกลอกอยู่ เทวดาทั้งหลายก็จะพากันหลีกหนี 
ไปเสีย พระโอฐชักมีกลิ่นบูดเน่าเหม็นฟ้งไป ผู้ใดรู้อยู่ เมื่อถูกถามปัญหา 
แล้ว แกล้งแล้ปัญหานั้นไปเสียอย่างอื่น ผู้นั้นย่อมต้องพลัดตกลงจาก 
ฐานะของตน ข้าแต่พระเจ้าเจติยราช ล้าพระองค์ตรัสสัจจวาจา พระองค์ 
ก็จะประทับอยู่ในพระราชวังตามเดิมได้ ล้าพระองค์ยังตรัสมุสาอยู่ ก็จะ 
ประทับอยู่ได้ที่พื้นดินเท่านั้น. 

[๑๑๖๕] พระราชาพระองค์ใดทรงทราบอยู่ เมื่อถูกถามปัญหาแล้ว แกล้งตรัสแล้ 
ปัญหานั้นเสียอย่างอื่น ในแว่นแคว้นของพระราชาพระองค์นั้น ฝนย่อม 
ตกในเวลาไม่ใช่ฤดูกาล ย่อมไม่ตกตามฤดูกาล ข้าแต่พระเจ้าเจติยราช 
ล้าพระองค์ตรัสสัจจวาจา พระองค์ก็จะประทับอยู่ในพระราชวังตามเดิมได้ 
ล้าพระองค์ตรัสมุสาอยู่ ก็จะถูกแผ่นดินสูบ. 

[๑๑๖๖] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในทิศ พระราชาพระองค์ใดทรงทราบอยู่ เมื่อ 
ถูกถามปัญหาแล้วแกล้งตรัสแล้ปัญหานั้นไปเสียอย่างอื่น พระชิวหาของ 
พระราชาพระองค์นั้น จะเป็นแฉกเหมือนลิ้นงู ฉะนั้น ข้าแต่พระเจ้า 
เจติยราช ล้าพระองค์ตรัสสัจจวาจา พระองค์ก็จะประทับอยู่ใน 
พระราชวังตามเดิมได้ ถ้าพระองค์ยังตรัสมุสาอยู่ ก็จะถูกแผ่นดินสูบ 
ลึกลงไปอีก. 

[๑๑๖๗] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในทิศ พระราชาพระองค์ใดทรงทราบอยู่ เมื่อ 
ถูกถามปัญหาแล้ว แกล้งตรัสแล้ปัญหานั้นไปเสียอย่างอื่น พระชิวหา 
ของพระราชาพระองค์นั้น จะไม่มีเหมือนปลาฉะนั้น ข้าแต่พระเจ้าเจดิย 
ราช ล้าพระองค์ตรัสสัจจวาจา พระองค์ก็จะประทับอยู่ในพระราชวัง 
ตามเดิมได้ ถ้าพระองค์ยังตรัสมุสาอยู่ ก็จะถูกแผ่นสินสูบลึกยิ่งกว่านี้ 


ก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 231 

[๑๑๖๘] พระราชาพระองค์ใดทรงทราบอยู่ เมื่อถูกถามปัญหาแล้ว แกล้งตรัสแก้ 
ปัญหานั้นไปเสียอย่างอื่น พระราชาพระองค์นั้นจะมีแต่พระธิดาเท่านั้น 
มาเกิด หามีพระโอรสมาเกิดในราชสกุลไม่ ข้าแต่พระเจ้าเจติยราช 
ล้าพระองค์ตรัสสัจจวาจา พระองค์ก็จะประทับอยู่ในพระราชวังตามเดิม 
ได้ ล้าพระองค์ยังตรัสมุสาอยู่ ก็จะถูกแผ่นดินสูบลึกยิ่งไปกว่านี้อีก. 

[๑๑๖๙] พระราชาพระองค์ใดทรงทราบอยู่ เมื่อถูกถามปัญหาแล้ว แกล้งตรัสแก้ 
ปัญหานั้นไปเสียอย่างอื่น พระราชาพระองค์นั้นจะไม , มีพระราชโอรส 
ล้ามีก็พากันหลีกหนีไปยังทิศน้อย ทิศใหญ่ ข้าแต่พระเจ้าเจติยราช ถ้า 
พระองค์ตรัสสัจจวาจา พระองค์ก็จะประทับอยู่ในพระราชวังตามเดิมได้ 
ล้าพระองค์ยังตรัสมุสาอยู่ ก็จะถูกแผ่นดินสูบลึกยิ่งกว่านั้นลงไปอีก. 

[๑๑๗๐] พระเจ้าเจดึยราชนั้น แต่ก่อนเคยเสด็จเที่ยวไปได้ในอากาศ ภายหลังถูก 
พระฤาษีสาปแล้วเสื่อมอำนาจ ถึงกำหนดเวลาของตนแล้วก็ถูกแผ่นดิน 
สูบ เพราะเหตุนั้นแหละ บัณฑิตทั้งหลายจึงไม , สรรเสริญฉันทาคติ บุคคล 
ไม่พึงเป็นผู้มีจิตถูกฉันทาคติเป็นต้นประทุษร้าย พึงกล่าวแต่กำสัจเท่านั้น. 

จบ เจติยราชชาดกที่ ๖. 

๗. อินทริยชาดก 
ว่าด้วยดี ๔ ชั้น 

[๑๑๗๑] ดูกรนารทะ บุรุษใดตกอยู่ในอำนาจแห่งอินทรีย์เพราะกาม บุรุษนั้นละ 
โลกทั้งสองไปแล้ว ย่อมเกิดในอบายมีนรกเป็นต้น แม้เมื่อยังเป็นอยู่ก็ 
ย่อมซูบซีดไป. 

[๑๑๗๒] ทุกข์เกิดในลำดับแห่งสุข สุขเกิดในลำดับแห่งทุกข์ ส่วนท่านนั้นประ 
สบความทุกข์มากกว่าสุข ท่านจงหวังความสุขอันประเสริฐเถิด. 

[๑๑๗๓] ในเวลาเกิดความลำบาก บุคคลใดอดทนต่อความลำบากได้ บุคคลนั้น 
ย่อมไม , เป็นไปตามความลำบาก บุคคลนั้นเป็นนักปราชญ์ ย่อมบรรลุสุข 
ปราศจากเครื่องประกอบ อันเป็นที่สุดแห่งความลำบาก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 232 

[๑๑๗๔] ท่านไม่ควรเคลื่อนจากธรรม เพราะปรารถนากามทั้งหลาย เพราะเหตุใช่ 
ประโยชน์ เพราะเหตุเป็นประโยชน์ ถึงท่านจะทำสุขในฌานที่สำเร็จ 
แล้วให้นิราศไป ก็ไม่ควรจะเคลื่อนจากธรรมเลย. 

[๑๑๗๕] ความขยันของคฤหบดีผู้อยู่ครองเรือนดีชั้นหนึ่ง การแบ่งปันโภคทรัพย์ 
ให้แก่สมณพราหมณ์ ผู้ตั้งอยู่ในธรรมแล้วบริโภคด้วยตนเอง ดีชั้น 
สอง เมื่อได้ประโยชน์ไม่ระเริงใจด้วยความมัวเมา ดีชั้นสาม เมื่อเวลา 
เสื่อมประโยชน์ ไม่มีความลำบากใจ ดีชั้นสี่. 

[๑๑๗๖] เทวิลดาบสผู้สงบระงับ ได้พรํ่าสอนความเป็นบัณฑิตกะนารทดาบสนั้น 
ด้วยคำมีประมาณเท่านี้ว่า บุคคลผู้เลวกว่าผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจอินทรีย์ 
ไม่มีเลย. 

[๑๑๗๗] ข้าแต่พระเจ้าสีวิราช พระองค์เกือบจะถึงความพินาศอยู่ในเงื้อมมือของ 
ศัตรูทั้งหลายเทียว เหมือนข้าพระองค์ไม่กระทำกรรมที่ควรกระทำ ไม่ 
ศึกษาศิลปวิทยา ไม่ท่าความขวนขวายเพื่อให้เกิดโภคทรัพย์ ไม่ท่า 
อาวาหริวาหะ ไม่รักษาศีล ไม่กล่าววาจาอ่อนหวาน ท่ายศเหล่านี้ให้ 
เสื่อมไป จึงมาบังเกิดเป็นเปรต เพราะกรรมของตน. 

[๑๑๗๘] ข้าพระองค์นั้นปฏิบัติชอบแล้ว พึงยังโภคะให้เกิดขึ้น เหมือนบุรุษชำนะ 
แล้วพันคน ไม , มีพวกพ้วงที่พึ่งอาศัย ล่วงเสียจากอริยธรรม มีอาการ 
เหมือนเปรต ฉะนั้น. 

[๑๑๗๙] ข้าพระองค์ทำสัตว์ทั้งหลาย ผู้ใคร่ต่อความสุขให้ได้รับความทุกข์ จึงได้ 
มาถึงส่วนอันนี้ข้าพระองค์นั้นดำรงอยู่ เหมือนบุคคลอันกองถ่านไฟ 
ล้อมรอบด้าน ย่อมไม , ได้ประสบความสุขเลย. 

จบ อินทริยชาดกที่ ๗. 

๘. อาทิตตชาดก 
ว่าด้วยการให้ทานกับการรบ 

[๑๑๘๐] เมื่อเรือนถูกไฟไหม้ บุคคลผู้เป็นเจ้าของขนเอาสิ่งของอันใดออกได้ สิ่ง 
ของอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก , เจ้าของนั้น แต่ของที่ถูกไฟไหม้ย่อมไม , 

เป็นประโยชน์แก่เขา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 233 

[๑๑๘๑] โลกลูกชราและมรณะเผาแล้วอย่างนี้บุคคลพึงนำออกเสียด้วยการให้ทาน 
ทานที่ให้แล้วจะน้อยก็ตามมากก็ตาม ชื่อว่าเป็นอันนำออกดีแล้ว. 

[๑๑๘๒] คนใดให้ทานแก่ท่านผู้มีธรรมอันได้แล้ว ผู้บรรลุธรรมด้วยความเพียรและ 
ความหมั่น คนนั้นล่วงเลยเวตรณีนรกของพระยายมไปได้แล้ว จะเข้า 
ถึงทิพยสถาน. 

[๑๑๘๓] ท่านผู้รู้กล่าวทานกับการรบว่ามีสภาพเสมอกัน นักรบแม้จะมีน้อยก็ชำนะ 
คนมากได้ เจตนาเครื่องบริจาคก็เหมือนกัน แม้จะน้อย ย่อมชำนะหมู , 

กิเลสแม้มากได้ ล้าบุคคลเชื่อกรรมและผลแห่งกรรม ย่อมให้ทานแม้ 
น้อย เขาก็เป็นสุขในโลกหน้า เพราะการบริจาคมีประมาณน้อยนั้น. 

[๑๑๘๔] การเลือกทักขิณาทานและพระทักขิไณยบุคคลแล้วจึงให้ทาน พระสุคต 
ทรงสรรเสริญ ทานที่บุคคลถวายในพระท้กขิไณยบุคคล มีพระพุทธเจ้า 
เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ในสัตว์โลกนี้ย่อมมีผลมาก เหมือนพืชที่หว่านลงใน 
นาดี ฉะนั้น. 

[๑๑๘๕] บุคคลใดไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเที่ยวไปอยู่ ไม่ท่าบาป เพราะกลัวคน 
อื่นจะติเตียน บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้กลัวบาปนั้น ย่อม 
ไม่สรรเสริญบุคคลผู้กล้าในการท่าบาป เพราะว่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่ 
ท่าบาป เพราะความกลัวถูกติเตียน. 

[๑๑๘๖] บุคคลย่อมเกิดในสกุลกษัตริย์เพราะพรหมจรรย์อย่างตํ่า เกิดในเทวโลก 
เพราะพรหมจรรย์อย่างกลาง และบริสุทธได้เพราะพรหมจรรย์อย่างสูง. 

[๑๑๘๗] ทานท่านผู้รู้สรรเสริญโดยส่วนมากก็จริง แต่ว่าบทแห่งธรรมแลประเสริฐ 
กว่าทาน เพราะว่าสัตบุรุษทั้งหลายในครั้งก่อน หรือว่าก่อนกว่านั้นอีก 
ผู้มีปัญญาเจริญสมถวิปัสสนาแล้วได้บรรลุนิพพานนั่นเทียว. 

จบ อาทิตตชาดกที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 234 

๙. อัฏฐานชาดก 
ว่าด้วยสิ่งที่เป็นไปไม , ได้ 

[๑๑๘๘] เมื่อใด แม่นำคงคาดาดาษด้วยดอกบัวก็ดี นกดุเหว่าสีขาวเหมือนสังข์ก็ 
ดี ต้นหว้าพึงให้ผลเป็นตาลก็ดี เมื่อนั้นเราทั้งสองพึงอยู่ร่วมกันได้แน่. 

[๑๑๘๙] เมื่อใด ผ้าสามชนิดจะพึงสำเร็จได้ด้วยขนเต่า ใช้เป็นเครื่องกันหนาว 
ในคราวนั้าค้างตกได้ เมื่อนั้น เราทั้งสองพึงอยู่ร่วมกันได้แน่. 

[๑๑๙๐] เมื่อใด เท้ายุงทั้งหลายจะพึงทำเป็นป้อมมั่นคงดีไม , หวั่นไหว อาจจะทน 
บุรุษผู้ขึ้นรบได้ตั้งร้อย เมื่อนั้น เราทั้งสองพึงอยู่ร่วมกันได้แน่. 

[๑๑๙๑] เมื่อใด เขากระต่ายจะพึงทำเป็นบันไดเพื่อขึ้นไปสวรรค์ได้ เมื่อนั้น เรา 
ทั้งสองพึงอยู่ร่วมกันได้แน่. 

[๑๑๙๒] เมื่อใด หนูทั้งหลายจะพึงไต่บันไดขึ้นไปกัดพระจันทร์ และขับไล่ราหู 
ให้หนีไปได้ เมื่อนั้น เราทั้งสองพึงอยู่ร่วมกันได้แน่. 

[๑๑๙๓] เมื่อใด แมลงวันทั้งหลายเที่ยวไปเป็นหมู , ๆ ดื่มเหล้าหมดหม้อเมาแล้ว 
จะพึงเข้าไปอยู่ในโรงถ่านเพลิง เมื่อนั้นเราทั้งสองพึงอยู่ร่วมกันได้แน่. 

[๑๑๙๔] เมื่อใด ลาพึงมี'ริม' II ปากงาม สีเหมือนผลมะพลับ มี หน้างามเหมือนแว่น 
ทอง จะเป็นสัตว์ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องได้ เมื่อนั้น เราทั้งสองพึง 
อยู่ร่วมกันได้แน่. 

[๑๑๙๕] เมื่อใด กากับนกเล้าพึงปรารถนาสมบัติให้แก่กันและกัน ปรึกษา 
ปรองดองกันอยู่ในที่ลับได้ เมื่อนั้น เราทั้งสองพึงอยู่ร่วมกันได้แน่. 

[๑๑๙๖] เมื่อใด รากไม้และใบไม้อย่างละเอียด พึงเป็นร่มมั่นคงป้องกันฝนได้ 
เมื่อนั้น เราทั้งสองพึงอยู่ร่วมกันได้แน่. 

[๑๑๙๗] เมื่อใด นกตัวเล็กๆ พึงเอาจะงอยปากคาบภูเขาคันธมาทน์บินไปได้ 
เมื่อนั้น เราทั้งสองพึงอยู่ร่วมกันได้แน่. 

[๑๑๙๘] เมื่อใด เด็กๆ พึงจับเรือใหญ่อันประกอบด้วยเครื่องยนต์และใบพัด 
กำลังแล่นไปในสมุทรไว้ได้ เมื่อนั้น เราทั้งสองพึงอยู่ร่วมกันได้แน่. 

จบ อัฏฐานชาดกที่ ๙. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 235 

๑๐. ทีปิชาดก 

ว่าด้วยคนร้ายไม่ต้องการเหตุผล 

[๑๑๙๙] คุณลุงครับ ท่านพออดทนหรือ พอจะเยียวยาอัตภาพไปได้อยู่หรือ ท่าน 
มีความสุขดีหรือ มารดาของฉันได้ถามถึงความสุขของท่าน เราทั้งหลาย 
ปรารถนาความสุขแก่ท่านเหมือนกัน. 

[๑๒๐๐] แน่ะแม่แพะ เจ้ามารังแกเหยียบหางของเราได้ วันนี้เจ้าสำคัญว่า จะพึง 
พ้นความตายด้วยวาทะว่าลุงหรือ? 

[๑๒๐๑] ท่านนั่งผินหน้าตรงทิศบูรพา ฉันก็ได้มานั่งอยู่ตรงหน้าท่าน ไฉน ฉันจะ 
เข้าไปเหยียบหางของท่าน ซึ่งอยู่เบื้องหลังได้เล่า. 

[๑๒๐๒] ทวีปทั้งสี่ ทั้งมหาสมุทรและภูเขา มีประมาณเท่าใด เราเอาหางของเรา 
วงที่มีประมาณเท่านั้นไว้หมด เจ้าจะงดเว้นที่ที่เราเอาหางวงไว้นั้นได้ 
อย่างไร? 

[๑๒๐๓] ในกาลก่อน มารดาบิดาก็ดี พี่น้องทั้งหลายก็ดี ได้บอกความเรื่องนี้แก , 
ฉันแล้ว ว่าหางของท่านผู้ประทุษร้ายยาว ฉันจึงมาทางอากาศ. 

[๑๒๐๔]แน่ะแม่แพะ ก็เพราะว่าฝูงเบื้อเห็นเจ้ามาในอากาศจึงพากันหนีไปเสีย 
ภักษาหารของเรา เจ้าทำให้พินาศหมดแล้ว. 

[๑๒๐๕] เมื่อแม่แพะวิงวอนอยู่อย่างนี้เสือเหลืองผู้มีเลือดเป็นภักษาหารก็ขมํ้าคอ 
วาจาสุภาษิตมิได้มีในบุคคลประทุษร้าย. 

[๑๒๐๖] เหตุผล สภาพธรรม วาจาสุภาษิต มิได้มีในบุคคลผู้ประทุษร้ายเลย 
บุคคลพึงพยายามหลีกไปให้พ้นบุคคลผู้ประทุษร้าย ก็บุคคลผู้ประทุษร้าย 
นั้น ย่อมไม่ยินดีคำสุภาษิตของสัตบุรุษทั้งหลาย. 

จบ ทีปชาดกที่ ๑๐. 


จบ กัจจานิวรรค. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 236 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. กัจจานึชาดก ๒. อัฏฐสัททชาดก 
๓. สุลสาชาดก ๔. สุม'งคลชาดก 
๕. คังคมาลชาดก๖. เจติยราชชาดก 
๗. อินทริยชาดก ๘. อาทิตตชาดก 
๙. อัฏฐานชาดก ๑๐. ทีปิชาดก. 

จบ อัฏฐกนึบาตชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 237 

นวกนิบาตชาดก 
๑. คิชฌชาดก 

ผู้ไม่ทำตามคำสอนย่อมพินาศ 

[๑๒๐๗] ทางบนคิชฌบรรพตชื่อว่า ปริสังกุปถะ เป็นของเก่าแก่ แร้งเลี้ยงดู 
มารดาบิดาผู้ชราอยู่ที่ทางนั้น. 

[๑๒๐๘] โดยมากไปเที่ยวหามันข้นงูเหลือมมาให้มารดาบิดาเหล่านั้นกิน ฝ่ายบิดา 
รู้ว่าแร้งสุปัตผู้ลูกมีปีกแข็งแล้ว กล้าหาญ มักร่อนขึ้นไปสูง เที่ยวไป 
ไกลๆ จึงได้กล่าวสอนลูกว่า. 

[๑๒๐๙] ลูกเอ๋ย เมื่อใด เจ้ารู้ว่าแผ่นดินอันทะเลล้อมรอบ กลมดังกงจักร ลอย 
อยู่บนนั้าเหมือนใบบัว เมื่อนั้น เจ้าจงกลับเสียจากที่นั้น อย่าบินต่อ 
จากนั้นไปอีกเลย. 

[๑๒๑๐] แร้งสุปัตเป็นสัตว์มีกำลังมาก ปีกแข็ง ร่างกายสมบูรณ์ บินขึ้นไปถึง 
อากาศเบื้องบนโดยกำลังเร็ว เมื่อเหลียวกลับมาแลลูภูเขา และป่าไม้ 
ทั้งหลาย ฯ 

[๑๒๑๑] ก็ได้แลเห็นแผ่นสินอันทะเลล้อมรอบ กลมดังกงจักร เหมือนกับกำที่ตน 
ได้พิงมาจากสำนักแร้งผู้บิดา ฉะนั้น. 

[๑๒๑๒] แร้งสุป้ตนั้น ได้บินล่วงเลยที่นั้นขึ้นไปเบื้องหน้าอีก ยอดลมแรงได้ 
ประหารแร้งสุปัตผู้มีกำลังมากนั้นให้เป็นจุรณ์ 

[๑๒๑๓] แร้งสุปัตบินเกินไป ไม่สามารถจะกลับจากที่นั้นได้อีก ตกอยู่ในอำนาจ 
ของลมเวรัพภาวาต ถึงความพินาศแล้ว. 

[๑๒๑๔] เมื่อแร้งสุปัตไม่ทำตามโอวาทของบิดา บุตรภรรยา และแร้งอื่นๆ ที่ 
อาศัยเลี้ยงชีพ ก็พากันถึงความพินาศไปด้วยทั้งหมด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 238 

[๑๒๑๕] แม้'ในศาสนานี้ก็เหมือนกัน ภิกษุใดไม , เชื่อถ้อยฟิงคำของผู้ใหญ่ ภิกษุ 
นั้นเป็นผู้ชื่อว่าล่วงศาสนา ดุจแร้งล่วงเขตแดน ฉะนั้น ผู้ไม่ทำตามคำ 
สอนของท่านผู้ใหญ่ ย่อมถึงความพินาศทั้งหมด. 

จบ คิชฌชาดกที่ ๑. 

๒. โกสัมพิยชาดก 
อยู่คนเดียวดีกว่าร่วมกับคนพาล 

[๑๒๑๖] คนพาลมีเสียงอื้ออึงเหมือนกันหมด สักคนหนึ่งก็ไม , รู้สึกตนว่าเป็นคน 
พาล เมื่อสงฆ์แตกกัน ก็ไม , รู้เหตุอื่นโดยยิ่งกว่าสงฆ์แตกกันเพราะเรา. 

[๑๒๑๗] เพราะเป็นคนมีสติหลงลืม ยังพูดว่าตนเป็นบัณฑิต มีวาจาเป็นโคจร ช่าง 
พูด ย่อมปรารถนาจะให้เสียงออกจากปากอยู่เพียงใด ก็พูดไปเพียงนั้น 
เขาถูกความทะเลาะนำไปแล้ว ยังไม , รู้ว่าการทะเลาะนั้นเป็นโทษ. 

[๑๒๑๘] ก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่า คนโน้นด่าเรา คนโน้นได้ตี 
เรา คนโน้นได้ชำนะเรา คนโน้นได้ลักของๆ เรา เวรของชนเหล่านั้น 
ย่อมไม , ระงับเลย. 

[๑๒๑๙] ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่า คนโน้นด่าเรา คนโน้น 
ได้ตีเรา คนโน้นได้ชำนะเรา คนโน้นได้ลักของๆ เรา เวรของชน 
เหล่านั้นย่อมระงับไป. 

[๑๒๒๐] ในกาลไหนๆ เวรในโลกนี้ย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย แต่ย่อมระงับ 
เพราะความไม , มีเวร ธรรมนี้เป็นของเก่า. 

[๑๒๒๑] ก็ชนเหล่าอื่นย่อมไม , รู้สึกว่า พวกเราจะพากันยุบยับในท่ามกลางสงฆ์นี้ 
ฝ่ายชนเหล่าใดในหมู , นั้นย่อมรู้สึกได้ ความหมายมื่นกันย่อมสงบระงับ 
ไป เพราะการท่าไว้ในใจโดยแยบคายของชนเหล่านั้น. 

[๑๒๒๒] คนที่ปล้นแว่นแคว้น ชิงทรัพย์สมบัติตัดกระดูกกัน ปลงชีวิตกัน ก็ 
ยังกลับสามัคคีกันได้ เหตุไรเธอทั้งหลายจึงไม , สามัคคีกันเล่า? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 239 

[๑๒๒๓] ถ้าจะพึงได้สหายผู้มีปัญญา เป็นนักปราชญ์เที่ยวไปร่วมกัน ผู้มีปกติ 
อยู่ด้วยกรรมดี พึงครอบงำอันตรายทั้งปวงเสีย แล้วดีใจ มีสติเที่ยวไป 
กับสหายนั้น. 

[๑๒๒๔] ถ้าไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญา เป็นนักปราชญ์เที่ยวไปร่วมกัน ผู้มีปกติ 
อยู่ด้วยกรรมดี พึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียว เหมือนพระราชาทรงสละ 
แว่นแคว้นเสด็จไปแต่พระองค์เดียว หรือเหมือนช้างมาตังคะเที่ยวไปใน 
ป่าแต่เชือกเดียว ฉะนั้น. 

[๑๒๒๕] การเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกว่า เพราะคุณเครื่องความเป็นสหายย่อมไม่ 
มีในคนพาล ควรเที่ยวไปแต่ผู้เดียวแต่ไม , ควรทำบาป เหมือนช้างมาตังคะ 
มีความขวนขวายน้อย เที่ยวไปในป่า ไม่ทำกรรมชั่ว ฉะนั้น. 

จบ โกสัมพิยชาดกที่ ๒. 

๓. มหาสุวราชชาดก 
ว่าด้วยสหายย่อมไม , ละทิ้งสหาย 

[๑๒๒๖] เมื่อใด ต้นไม้มีผลบริบูรณ์ เมื่อนั้น ฝูงนกย่อมพากันมามั่วสุมบริโภค 
ผลไม้ต้นนั้น ครั้นรู้ว่าต้นไม้นั้นสิ้นผลแล้ว ฝูงนกก็พากันจากต้นไม้นั้น 
บินไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่. 

[๑๒๒๗] ดูกรนกแขกเต้าผู้มีจะงอยปากแดง ท่านจงเที่ยวจาริกไปเถิด อย่ามาตาย 
เสียเลย ทำไมท่านจึงซบเซาอยู่ที่ต้นไม้แห้ง แน่ะนกแขกเต้าผู้มี 1 ขนเขียว 
ดังไพรสณฑ์ในฤดูฝน ขอเชิญท่านบอกเถิด เหตุไรท่านจึงไม่ทิ้งต้นไม้ 
แห้งไป? 

[๑๒๒๘] ดูกรพญาหงส์ ชนเหล่าใดเป็นเพื่อนของเพื่อนทั้งหลาย ในคราวร่วม 
สุขทุกข์จนตลอดชีวิต ชนเหล่านั้นเป็นสัตบุรุษ ระลึกถึงธรรมของ 
สัตบุรุษ ย่อมละทิ้งสหายผู้สิ้นทรัพย์ หรือยังไม่สิ้นทรัพย์ไปไม , ได้เลย. 

[๑๒๒๙] ดูกรพญาหงส์ เราก็เป็นผู้หนึ่งในบรรดาสัตบุรุษทั้งหลาย ต้นไม้นี้เป็น 
ทั้งญาติเป็นทั้งเพื่อนของเรา เราต้องการเพียงเพื่อเป็นอยู่ จึงไม , อาจละทิ้ง 
ต้นไม้นั้นไปได้ การที่จะละทิ้งไปเพราะมารู้ว่าต้นไม้นั้นสิ้นผลแล้ว ไม่ 
ยุติธรรมเลย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 240 

[๑๒๓๐] ดูกรปักษี ความเป็นสหาย ความไมตรี ความสนิทสนมกัน ท่านทำ 
ได้เป็นอย่างดีแล้ว ล้าท่านชอบธรรมนี้ท่านก็เป็นผู้'ควรที่วิญญชนทั้ง 
หลายพึงสรรเสริญ. 

[๑๒๓๑] ดูกรนกแขกเต้าผู้มี'ปีกเป็นยาน มีคอโค้งเป็นสง่า เราจะให้พรแก่ท่าน 
ท่านจงเลือกเอาพรตามใจปรารถนาเถิด. 

[๑๒๓๒] ดูกรพญาหงส์ ล้าท่านจะให้พรแก , เรา ขอต้นไม้นี้พึงได้มีอายุต่อไป 
ต้นไม้นั้นจงมีกิ่งมีผลงอกงามดี มีผลมีรสหวาน เหมือนนั้าผึ้งตั้งอยู่อย่าง 
งามสง่าเถิด. 

[๑๒๓๓] ลูกรสหาย ท่านจงดูต้นไม้นั้นมีผลมากมาย ขอให้ท่านได้อยู่ร่วมกับต้นมะ 
เดื่อของท่าน ขอให้ต้นมะเดื่อนั้นจงมีกิ่งก้านมีผลงอกงามดีมีผลมีรส 
หวานเหมือนนี้าผึ้งตั้งอยู่อย่างงามสง่า. 

[๑๒๓๔] ข้าแต่ก้าวสักกะ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญสุขพร้อมกับพระญาติทั้ง 
ปวง เหมือนข้าพระบาทมีความสุข เพราะได้เห็นต้นไม้เผล็ดผลในวันนี้ 
ฉะนั้นเถิด. 

[๑๒๓๕] ก้าวสักกเทวราช ได้พึงคำของนกแขกเต้า ทรงทำต้นไม้ให้มีผลแล้ว 
เสด็จกลับไปสู่เทพนันทวันพร้อมกับมเหสี. 

จบ มหาสุวราชชาดกที่ ๓. 

๔. จุลลสุวกราชชาดก 
ว่าด้วยผู้รักษาไมตรี 

[๑๒๓๖] ต้นไม้ทั้งหลายมีใบเขียว มีผลดก มีอยู่เป็นอันมาก เหตุไรพญานก 
แขกเต้าจึงมีใจยินดีในไม้แห้งผุเล่า? 

[๑๒๓๗] เราได้กินผลแห่งต้นไม้นี้นับได้หลายปีมาแล้ว ถึงเราจะร้ว่าต้นไม้นั้นไม่มี 
ผลแล้ว ก็ต้องรักษาไมตรีให้เหมือนในกาลก่อน. 

[๑๒๓๘] นกทั้งหลายย่อมละทิ้งต้นไม้แห้งผุ ไม , มีใบ ไม่มีผลไป แน่ะนกแขกเต้า 
ท่านเห็นโทษอะไรหรือ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 241 

[๑๒๓๙] นกเหล่าใด คบหากันเพราะต้องการผลไม้ ครั้นรู้ว่าต้นไม้นี้ไม่มีผลแล้ว 
ก็ละทิ้งต้นไม้นั้นไปเสีย นกเหล่านั้นโง , เขลา มีความรู้เพื่อประโยชน์ 
ของตนเท่านั้น มักท่าฟิกใฝ่แห่งมิตรภาพให้ตกไป. 

[๑๒๔๐] ดูกรปักษี ความเป็นสหาย ความไมตรี ความสนิทสนมกัน ท่านท่า 
ไว้เป็นอย่างดีแล้ว ล้าท่านชอบธรรมนี้ท่านก็เป็นผู้'ควรที่วิญญชน 
ทั้งหลายพึงสรรเสริญ. 

[๑๒๔๑] ดูกรนกแขกเต้าผู้มีปีกเป็นยาน มีคอโค้งเป็นสง่า เราจะให้พรแก่ท่าน 
ท่านจงเลือกเอาพรตามใจปรารถนาเถิด. 

[๑๒๔๒] ไฉนข้าพเจ้าจะพึงไต้เห็นต้นไม้นั้นกลับมีใบมีผลอีกเล่า ข้าพเจ้าจะยินดี 
ที่สุด เหมือนคนจนได้ขุมทรัพย์ ฉะนั้น. 

[๑๒๔๓] ลำดับนั้น ท้าวสักกเทวราชทรงวักนั้าอมฤตมาประพรมต้นไม้นั้น กิ่งก้าน 
แห่งต้นไม้นั้นก็งอกงาม มีร่มเงาชุ่มชื่นน่ารื่นรมย์ใจ. 

[๑๒๔๔] ข้าแต่ท้าวสักกเทวราช ขอพระองค์ทรงพระเจริญสุขพร้อมด้วยพระญาติ 
ทิ้งปวง เหมือนข้าพระบาทมีความสุข เพราะได้เห็นต้นไม้เมล็ดผลใน 
วันนี้ฉะนั้นเถิด. 

[๑๒๔๕] ท้าวสักกเทวราชได้ทรงพึงคำของนกแขกเต้า ทรงท่าต้นไม้ให้มีผล แล้ว 
เสด็จกลับไปสู่เทพนันทวันพร้อมกับพระมเหสี. 

จบ จุลลสุวกราชชาดกที่ ๔. 

๕. หริตจชาดก 
ว่าด้วยกิเลสที่มีกำลังกล้า 

[๑๒๔๖] ข้าแต่มหาพราหมณ์ โยมได้ยินเขาพูดกันว่า หาริตดาบสบริโภคกาม คำนี้ 
ไม่เป็นจริงกระมัง ท่านยังเป็นผู้บริสุทธิอยู่แลหรือ? 

[๑๒๔๗] ขอถวายพระพรมหาบพิตร คำที่พระองค์ทรงสดับมาแล้วอย่างใด คำนั้น 
ก็เป็นจริงอย่างนั้น อาตมภาพเป็นผู้หมกมุ่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่ง 
ความหลง เดินทางผิดแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 242 

[๑๒๔๘] ปัญญาอันละเอียด คิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นเครื่องให้ใจบรรเทา 
ราคะที่เกิดแล้วของท่าน มีไว้เพื่อประโยชน์อะไร? 

[๑๒๔๙] ขอถวายพระพรมหาบพิตร กิเลส ๔ อย่างนี้คือ ราคะ โทสะ โมหะ มทะ 
เป็นของมีกำลังกล้าหยาบคายในโลก เมื่อกิเลสเหล่าใดรึงรัดแล้ว ปัญญา 
ก็ย่อมหยั่งไม , ถึง. 

[๑๒๕๐] โยมได้ยกย่องท่านแล้วว่า หาริตดาบสเป็นพระอรหันต์ สมบูรณ์ด้วย 
ศีล ประพฤติบริสุทธ เป็นบัณฑิต มีปัญญา. 

[๑๒๕๑] ขอถวายพระพรมหาบพิตร วิตกอันลามก เป็นไปด้วยการยึดถือนิมิต 
ว่างาม ประกอบด้วยราคะ ย่อมเบียดเบียนแม้ผู้มีปัญญายินดีแล้ว , ใน 
คุณธรรมของฤาบี. 

[๑๒๕๒] ราคะนี้เกิดขึ้นในสรีระ เกิดขึ้นมาแล้วเป็นของท่าลายวรรณะ ท่านจงละ 
ราคะนั้นเสีย โยมขอนอบน้อมท่าน ท่านเป็นผู้อันชนหมู่มากยกย่อง 
แล้วว่าเป็นคนมีปัญญา. 

[๑๒๕๓] กามเหล่านั้นท่าแต่ความมืดให้ มีทุกข์มาก มีพิษใหญ่หลวง อาตมภาพจัก 
ค้นหามูลรากแห่งกามเหล่านั้น จักตัดราคะพร้อมทั้งเครื่องผูกเสีย. 

[๑๒๕๔] ครั้นหาริตฤาบีกล่าวอย่างนี้แล้ว มีความบากบั่นอย่างแท้จริง คลายกาม 
ราคะได้แล้ว ได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก. 

จบ หริตจชาดกที่ ๕. 

๖. ปทกุศลมาณวชาดก 
ว่าด้วยภัยที่เกิดแต่ที่พึ่งอาศัย 

[๑๒๕๕] แม่น'ไคงคา ย่อมพัดพาเอามาณพชื่อปาฏลีผู้มีถ้อยคำอันไพเราะ ได้ศึกษา 
มามาก ให้ลอยไป ข้าแต่นายผู้ถูกนั้าพัดไป ขอความเจริญจงมีแก่ท่าน 
ขอท่านจงให้เพลงขับบทน้อยๆ แก่ข้าพเจ้าสักบทหนึ่งเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 243 

[๑๒๕๖] ชนทั้งหลายย่อมรดบุคคล ผู้ที่ได้รับความทุกข์ด้วยนํ้าใด ชนทั้งหลาย 
ย่อมรดบุคคลผู้เร่าร้อนด้วยนํ้าใด เราก็จักตายในท่ามกลางทั้านั้น ภัย 
เกิดขึ้นแต่ที่พึ่งอาศัยแล้ว. 

[๑๒๕๗] พืชทั้งหลายงอกงามขึ้นได้บนแผ่นดินใด สัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ได้บน 
แผ่นดินใด แผ่นดินนั้นก็ทำลายศีรษะของเราแตก ภัยเกิดขึ้นแต่ที่พึ่ง 
อาศัยแล้ว. 

[๑๒๕๘] ชนทั้งหลายย่อมหุงข้าวด้วยไฟใด และกำจัดความหนาวด้วยไฟใด ไฟ 
นั้นก็มาลวกตัวของเรา ภัยเกิดขึ้นแต่ที่พึ่งอาศัยแล้ว. 

[๑๒๕๙] พราหมณ์และกษัตริย์ทั้งหลายเป็นจำนวนมาก ย่อมเลี้ยงชีพด้วยข้าวสุข 
ใด ข้าวสุขที่เรากินแล้ว ก็มาทำเราให้ถึงความพินาศ ภัยเกิดขึ้นแต่ที่พึ่ง 
อาศัยแล้ว. 

[๑๒๖๐] บัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาลมในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อน ลมนั้นมาพัด 
ประหารตัวเรา ภัยเกิดขึ้นแต่ที่พึ่งอาศัยแล้ว. 

[๑๒๖๑] นกทั้งหลายพากันอาศัยต้นไม้ใด ต้นไม้นั้นก็พ่นไฟออกมา นกทั้งหลาย 
พากันหลบหนีไป ภัยเกิดขึ้นแต่ที่พึ่งอาศัยแล้ว. 

[๑๒๖๒] เรานำเอาหญิงใดผู้มีความโสมนัส ผู้ทัดทรงดอกไม้ มีกายอันประพรม 
ด้วยจันทน์เหลืองมา หญิงนั้นขับไล่เราให้ออกจากเรือน ภัยเกิดขึ้นแต่ 
ที่พึ่งอาศัยแล้ว. 

[๑๒๖๓] เราชื่นชมยินดีด้วยบุตรใด และเราปรารถนาความเจริญให้แก่บุตรใด บุตร 
นั้นก็มาขับไล่เราออกจากเรือน ภัยเกิดขึ้นแต่ที่พึ่งอาศัยแล้ว. 

[๑๒๖๔] ชาวชนบท และชาวนิคมผู้มาประชุมกันแล้วขอจงฟิงข้าพเจ้า นั้ามีในที่ 
ใด ไฟก็มี , ในที่นั้น ความเกษมสำราญบังเกิดขึ้นแต่ที่ใด ภัยก็บังเกิด 
ขึ้นแต่ที่นั้น พระราชา และพราหมณ์ปุโรหิต ย่อมพากันปล้นรัฐเสีย 
เอง ท่านทั้งหลายจงพากันรักษาตนของตนอยู่เถิด ภัยเกิดขึ้นแต่ที่พึ่ง 
อาศัยแล้ว. 

จบ ปทกุศลมาณวชาดกที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 244 

๗. โลมสกัสสปชาดก 
ว่าด้วยตบะเป็นคุณธรรมอันประเสริฐ 

[๑๒๖๕] ถ้าท่านนำเอาฤาษีชื่อโลมสกัสสปะมาบูชายัญได้ ท่านพึงได้เป็นพระราชา 
เสมอด้วยพระอินทร์ไม , รู้แก , ไม , รู้ตายเลย. 

[๑๒๖๖] อาตมาไม่ปรารถนาแผ่นดินซึ่งมีสมุทรล้อมรอบ มีสาครเป็นขอบเขต 
พร้อมกับความนินทา ดูกรไสยหะ ท่านจงทราบอย่างนี้เถิด. 

[๑๒๖๗] ดูกรพราหมณ์ เราติเตียนการได้ยศ การได้ทรัพย์ และความประพฤติ 
อันไม่เป็นธรรม มีแต่จะให้ถึงความพินาศ. 

[๑๒๖๘] ถึงแม้จะเป็นบรรพชิตต้องอุ้มบาตรหาเลี้ยงชีพ ความเป็นอยู่นั่นแหละดี 
กว่า การแสวงหาโดยไม่เป็นธรรมจะดีอะไร. 

[๑๒๖๙] ถึงแม้จะเป็นบรรพชิตต้องอุ้มบาตรหาเลี้ยงชีพ แต่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
ความเป็นอยู่นั่นแหละประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลก. 

[๑๒๗๐] พระจันทร์มีกำลัง พระอาทิตย์มีกำลัง สมณะและพราหมณ์มีกำลัง ส่ง 
แห่งสมุทรก็มีกำลัง หญิงก็มีกำลังยิ่งกว่ากำลังทั้งหลาย. 

[๑๒๗๑] เพราะพระนางชันทวดีท่าให้ฤาษีชื่อโลมสกัสสปะ ผู้มีตบะกล้ามาบูชายัญ 
เพื่อประโยชน์แก่พระราชบิดาได้. 

[๑๒๗๒] กรรมที่บุคคลทำด้วยความโลภนั้น เป็นกรรมเผ็ดร้อน มีกามเป็นเหตุ 
เราจักค้นหามูลรากแห่งกรรมนั้น จักตัดราคะพร้อมทั้งเครื่องผูกเสีย. 

[๑๒๗๓] ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพติเตียนกามคุณทั้งหลายในโลกมากมาย ตบะ 
ธรรมเท่านั้นเป็นคุณธรรมอันประเสริฐกว่ากามคุณทั้งหลาย อาตมภาพจัก 
เลิกละกามคุณทั้งหลายเสียแล้ว บำเพ็ญตบะ รัฐก็ดี พระนางจันทวดี 
ก็ดี จงเป็นของพระองค์ตามเติมเถิด. 

จบ โลมสกัสสปชาดกที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 245 

๘. จักกวากชาดก 

ว่าด้วยความเป็นอยู่ของนกจักรพราก 

[๑๒๗๔] ข้าพเจ้าขอถามนกทั้งหลาย ผู้มีสีดังคลุมด้วยผ้าย้อมนาฝาด มีใจเพลิด 
เพลินเที่ยวอยู่ นกทั้งหลายย่อมสรรเสริญชาติของนกอะไรในหมู่มนุษย์ 
ทั้งหลาย ขอเชิญท่านทั้งสองบอกนกนั้นแก , ข้าพเจ้าเถิด? 

[๑๒๗๕] ดูกรท่านผู้เบียดเบียนมนุษย์ ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย นกทั้งหลายย่อมกล่าว 
ถึงข้าพเจ้าผู้มีชื่อว่านกชักรพราก ติดต่อกันมาว่า ในบรรดานกทั้งหลาย 
เขายกย่องกันว่า เราเป็นนกที่มีความงดงาม (เราเป็นนกมีรูปร่างงดงาม 
เที่ยวอยู่ที่สระ) เรามิได้ท่าบาปแม้เพราะเหตุแห่งอาหาร. 

[๑๒๗๖] ดูกรนกจักรพราก ท่านทั้งหลายกินผลไม้อะไรที่สระนี้หรือว่าท่านกินเนื้อ 
ที่ไหน หรือว่าท่านกินโภชนาหารอะไร กำลังและวรรณะของท่านจึงไม่ 
เสื่อมทรามผิดรูปไป? 

[๑๒๗๗] ดูกรกา ที่สระนื้จะมีผลไม้ก็หาไม่ เนื้อที่นกจักรพรากจะกิน ก็มิได้มีที่ 
ไหน เราจะกินแต่สาหร่ายกับนี้า (เรามิได้ทำบาปแม้เพราะเหตุแห่งอาหาร) 

เราเป็นนกมีรูปร่างงดงามเที่ยวอยู่ที่สระนี้. 

[๑๒๗๘] ดูกรนกชักรพราก อาหารที่ท่านกินนี้เราไม่ชอบใจ อาหารที่ท่านกินใน 
ภพนี้อย่างไร ท่านก็คล้ายกันกับอาหารนั้น ครั้งก่อนเราเคยเป็นอย่างนี้มา 
แล้ว แต่บัดนี้เรากลายเป็นอย่างอื่นไป ด้วยเหตุนี้แหละ เราจึงเกิด 
ความสงสัยในสีกายของท่าน. 

[๑๒๗๙] แม้เราได้กินเนื้อ ผลไม้ และข้าวคลุกด้วยเกลือเจือด้วยนํ้ามัน เรา 
ได้กินอาหารมีรสที่เขากินกันในหมู่มนุษย์จึงได้กล้าหาญเข้าต่อสู่สงคราม 
ได้ ดูกรนกจักรพราก แต่สีสันวรรณะของเราหาได้เหมือนของท่านไม่. 

[๑๒๘๐] ดูกรกา ท่านเป็นผู้กินอาหารไม่บริสุทธิ ๙ มักจะโฉบลงในขณะที่เขา 
พลั้งเผลอ จะได้กินข้าวนื้าก็โดยยาก ผลไม้ทั้งหลายท่านก็ไม่ชอบใจกิน 
หรือเนื้อในกลางป่าช้าท่านก็ไม , ชอบใจกิน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 246 

[๑๒๘๑] ดูกรกา ผู้ใดอาศัยบริโภคโภคสมบัติด้วยกรรมอันสาหัส มักจะโฉบ 
ลงในขณะที่เขาพลั้งเผลอ ภายหลังสภาวธรรมก็ย่อมติเตียนผู้นั้น ผู้นั้น 
ลูกสภาวธรรมติเตียนแล้ว ก็ย่อมละทิ้งสีและกำลังเสีย. 

[๑๒๘๒] ล้าผู้ใดได้บริโภคอาหารแม้สักนิดหน่อย ซึ่งเป็นของเย็นไม่เบียดเบียน 
ผู้อื่นด้วยกรรมอันผลุนผลัน กำลังกายและวรรณะก็ย่อมมีแก่ผู้นั้น 
วรรณะทั้งปวงจะได้มีแก่ผู้นั้นด้วยอาหารมีประการต่างๆ เท่านั้นก็หาไม่. 

จบ จักกวากชาดกที่ ๘. 

๙. หลิททราคชาดก 
ว่าด้วยลักษณะของผู้ที่จะคบ 

[๑๒๘๓] ความอดทนด้วยดีอยู่ในป่า อันมีที่นอนและที่นั่งสงัดเงียบ จะมีผล 
ดีอะไร ส่วนชนเหล่าใดอดทนอยู่ในบ้าน ชนเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐ 
กว่าท่าน. 

[๑๒๘๔] คุณพ่อครับ ผมออกจากป่าไปถึงบ้านแล้ว จะพึงคบหาบุรุษมีศีล 
อย่างไร มีวัตรอย่างไร ผมถามคุณพ่อแล้ว ขอคุณพ่อช่วยบอกข้อนั้น 
แก่ผมด้วย? 

[๑๒๘๕] ลูกเอ๋ย ผู้ใดพึงคุ้นเคยกับเจ้า อดทนต่อความวิสาสะของเจ้าได้ 
เป็นผู้ตั้งใจฟ้งกำพูดของเจ้า และอดทนต่อคำพูดของเจ้าได้ เจ้าไปจากที่ 
นี้แล้วจงคบผู้นั้นเถิด. 

[๑๒๘๖] ผู้ใดไม่มีกรรมชั่วด้วยกาย วาจา ใจ เจ้าไปจากที่นั้แล้วจงตั้งตน 
เหมือนลูกที่เกิดแต่อกของผู้นั้น แล้วจงคบผู้นั้นเถิด. 

[๑๒๘๗] อนึ่ง ผู้ใดย่อมประพฤติโดยธรรม แม้เมื่อประพฤติอยู่ก็ไม , ถือตัว เจ้า 
ไปจากที่นี้แล้วจงคบผู้นั้นผู้กระทำกรรมอันบริสุทธิมปัญญาเถิด. 

[๑๒๘๘] ลูกเอ๋ย เจ้าอย่าคบบุรุษผู้มีจิตกลับกลอกดุจผ้าที่ย้อมด้วยนั้าขมิ้น รัก 
ง่ายหน่ายเร็ว ถึงแม้ว่าพื้นชมพูทวีปจะพึงไร้มนุษย์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 247 

[๑๒๘๙] เจ้าจงเว้นคนเช่นนั้นเสียให้ห่างไกล เหมือนบุคคลผู้ละเว้นอสรพิษ 
ที่ดุร้าย เหมือนบุคคลผู้ละเว้นหนทางที่เข้อนคูถ และเหมือนบุคคลผู้ไป 
ด้วยยานละเว้นหนทางขรุขระ ฉะนั้น. 

[๑๒๙๐] ลูกเอ๋ย ความฉิบหายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้คบหาคนพาล เจ้าอย่า 
สมาคมกับคนพาลเลย การอยู่ร่วมกับคนพาล เป็นทุกข์ทุกเมื่อ ดังอยู่ 
ร่วมกับศัตรู ฉะนั้น. 

[๑๒๙๑] ลูกเอ๋ย เพราะเหตุนั้น พ่อจึงขอร้องเจ้า ขอเจ้าจงกระทำตามถ้อย 
คำของพ่อ เจ้าอย่าสมาคมกับคนพาลเลย เพราะการสมาคมกับคนพาล 
เป็นทุกข์. 

จบ หลิททราคชาดกที่ ๙. 

๑๐. สมุคคชาดก 
เปรียบหญิงมีอาการคล้ายก้นเหว 

[๑๒๙๒] ดูกรท่านผู้เจริญ ท่านทั้งสามคนพากันมาจากที่ไหนหนอ ท่าน 
ทั้งหลายมาดีแล้ว เชิญมานั่งที่อาสนะนี้เถิด ท่านผู้เจริญทั้งหลายเห็นจะ 
จะสุขสบายดี ไม่มีความป่วยไข้กระมัง นานมาแล้ว ท่านทั้งหลายพึ่ง 
มาในที่นี้? 

[๑๒๙๓] เราคนเดียวเท่านั้นมาถึงที่นี้ในวันนี้เอง อนึ่ง ใครที่จะเป็นคนที่สอง 
ของเราก็ไม่มี ข้าแต่พระฤาษี คำที่ท่านกล่าวว่า ดูกรท่านผู้เจริญ ท่าน 
ทั้งสามคนพากันมาจากที่ไหนหนอ ดังนี้ หมายถึงอะไร? 

[๑๒๙๔] ท่านคนหนึ่ง และภรรยาที่รักของท่านที่ท่านใส่ไว้ในสมุคคนหนึ่ง ภรรยา 
ที่ท่านรักษาไว้ในท้องของท่านทุกเมื่อ ยินดีอยู่กับวิชาธรชื่อว่าวายุบุตร 
ภายในท้องของท่านนั้นอีกคนหนึ่ง. 

[๑๒๙๕] อสูรนั้นอันฤาษีชี้แจงให้ฟิงแล้ว ก็เกิดความสลดใจ จึงคายสมุค 
ออกมา ณ ที่นั้น ได้เห็นภรรยาผู้ทัดทรงดอกไม้อันสะอาด ยินดีอยู่กับ 
วิชาธรชื่อว่าวายบตร ในสมคที่อย่ในท้องของตนนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 248 

[๑๒๙๖] เหตุอันนี้ท่านผู้ประพฤติตบะชั้นสูงเห็นดีแล้ว นรชนเหล่าใดเป็น 
คนเลวทราม ตกอยู่ในอำนาจแห่งความชื่นชมยินดี นรชนเหล่านั้นได้ 
แก , ตัวเราเอง เพราะว่าภรรยาที่เรารักษาไว้ในท้องเพียงดังชีวิต กลับมา 
ประทุษร้ายเรา ไปชื่นชมยินดีกะบุรุษอื่น. 

[๑๒๙๗] ภรรยานั้นเราบำรุงบำเรอทั้งกลางวันกลางคืน ดุจไฟอันโชติช่วงที่ดาบสผู้มี 
ตบะอยู่ในป่าบำเรอฉะนั้น ภรรยานั้นก้าวล่วงธรรมมาประพฤติสิ่งที่ไม , 

เป็นธรรม กายเชยชิดสนิทสนมลับภรรยาผู้ร่าเริง เราไม่ควรท่าเลย. 

[๑๒๙๘] เรามาสำคัญเสียว่า ภรรยาอยู่ในท่ามกลางสรีระ และมาสำคัญหญิง 
ผู้ไม่มีความสงบไม่สำรวมว่า หญิงนี้เป็นภรรยาของเรา ภรรยาของเรานั้น 
ก้าวล่วงธรรมมาประพฤติสิ่งที่ไม , เป็นธรรม การเชยชิดสนิทสนมกับภรรยา 
ผู้ร่าเริง เราไม่ควรท่าเลย. 

[๑๒๙๙] บัณฑิตจะพึงวางใจอย่างไรได้ว่า หญิงนี้เรารักษาไว้ดีแก้ว วิธีที่จะ 
ป้องกันรักษาหญิงผู้มีหลายใจ ไม , พึงมีโดยแท้ เพราะว่าหญิงเหล่านั้นมี 
อาการคล้ายก้นเหวที่เรียกกันว่าบาดาล บุรุษผู้ประมาทในหญิงเหล่านั้น 
ย่อมถึงความพินาศทั้งนั้น. 

[๑๓๐๐] เพราะเหตุนั้นแหละ ชนเหล่าใดไม่เที่ยงคลุกคลีกับมาตุคาม ชนเหล่า 
นั้นมีความสุขปราศจากความโศก ความประพฤติไม , คลุกคลีกับมาตุคามนี้ 
เป็นคุณนำความสุขมาให้ บุคคลผู้ปรารถนาความเกษมอันอุดม ไม่พึงท่า 
ความเชยชิดสนิทสนมกับมาตุคามเลย. 

จบ สมุคคชาดกที่ ๑๐. 

๑๑. ปูติม''งสชาดก 

โทษของการมองในเวลาที่ไม , ควรมอง 

[๑๓๐๑] ดูกรสหาย การมองดูของสุนัขจิ้งจอกชื่อว่าปูติมังสะ เราไม่พอใจ 
เสียเลย พึงละเว้นจากสหายเช่นนี้เสียให้ห่างไกล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 249 

[๑๓๐๒] นางสุนัขจิ้งจอกชื่อว่าเวนึนี้เป็นบ้าไปได้ ย่อมพรรณนาถึงนางแพะ 
ผู้เป็นสหายให้ผัวฟืง ครั้นนางแพะถอยหลังกลับไปไม่มา ก็นั่งซบเซา 
ถึงนางแพะผู้มาแล้วถอยหลังกลับไปเสีย. 

[๑๓๐๓] ดูกรสหาย ท่านนั้นแหละบ้า มีปัญญาทราม ไม่มีปัญญาเครื่องใคร่ 
ครวญ ท่านทำอุบายล่อลวงว่าตาย ย่อมมองดูโดยกาลอันไม , ควร. 

[๑๓๐๔] บัณฑิตไม่ควรมองดูในกาลอันไม่ควร ควรมองดูแต่ในกาลอันควร ผู้ใด 
มองลูในกาลอันไม่ควร ผู้นั้นย่อมซบเซา ดังสุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสะ 
ฉะนั้น. 

[๑๓๐๕] ลูกรสหาย ฉันมีความรัก ท่านจงให้ความอิ่มแก่ฉัน สามีของฉัน 
กลับฟืนขึ้น ถ้าท่านรักฉันจงมาไปกับฉันเถิด. 

[๑๓๐๖] ลูกรสหาย ท่านมีความรักฉันจริง ฉันจะให้ความอิ่มเอิบแก่ท่าน 
ฉันจักมาพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมาก ท่านจงจัดแจงโภชนาหารไว้เถิด. 

[๑๓๐๗] บริวารของท่านเช่นไร ฉันจักจัดแจงโภชนาหารเพื่อบริวารเหล่าใด ก็ 
บริวารเหล่านั้นทั้งหมดมีชื่อว่าอย่างไร ฉันถามท่านถึงบริวารท่าน จงบอก 
ฉันไปเถิด. 

[๑๓๐๘] บริวารของฉันเช่นนี้คือ สุนัขชื่อมาถิยะ ๑ ชื่อจตุรักขะ ๑ ชื่อปิงคิยะ 
๑ ชื่อซัมพุกะ ๑ ท่านจงจัดแจงโภชนาหารไว้เพื่อบริวารเหล่านั้นเถิด. 

[๑๓๐๙] เมื่อท่านออกจากเรือนไป แบ้สิ่งของก็จักพินาศหมด คำพูดของสหาย 
มิได้มีความรังเกียจ ท่านจงอยู่ในที่นี้เถิด อย่าไปเลย. 

จบ ปูติมังสชาดกที่ ๑๑. 

๑๒. ทัททรชาดก 
คนอกตัญญ ไม , รู้จักบุญคุณคนอื่น 

[๑๓๑๐] ผู้ใดเจ้าให้ข้าวหุงกิน กลับกินลูกทั้งสองของเจ้าซึ่งมิได้มีความผิดเลย 
เจ้าจงวางเขี้ยวลงบนผู้นั้น อย่าปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปเลย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 250 

[๑๓๑๑] บุรุษผู้มีความหยาบช้าร้ายแรง ผู้ลบหลู่ชิ้นผ้าที่ตนบุ่งอยู่ ฉันไม่ขอเห็น 
มันเลย ฉันจะวางเขี้ยวลงในบุรุษใดเล่า? 

[๑๓๑๒] อันบุรุษผู้อกตัญญ มักคอยแสวงหาโอกาสอยู่เป็นนิตย์ถึงจะพึงให้แผ่น 
ดินทั้งปวง ก็ไม่พึงทำให้บุรุษนั้นชื่นชมยินดีได้เลย. 

[๑๓๑๓] ดูกรเสือโคร่งชื่อสุพาหุ เพราะเหตุไรหนอท่านจึงรีบด่วนกลับมาพร้อมกับ 
มาณพ กิจที่เป็นประโยชน์อะไรของท่านมีอยู่ในที่นี้เราขอถามท่านถึง 
กิจอันเป็นประโยชน์นั้น ท่านจงบอกแก่เรา? 

[๑๓๑๔] นกกระทาผู้มีรูปงามตัวใด ซึ่งเป็นสหายของท่าน เราสงสัยว่านกกระทา 
ตัวนั้นจะลูกฆ่าเสียแล้วในวันนี้เราได้พึงเหตุอันเกี่ยวเนื่องด้วยการ 
กระท่าของบุรุษนั้น จึงมิได้สำกัญว่านกกระทาตัวนั้นจะอยู่เป็นสุขในวันนี้. 

[๑๓๑๕] ท่านได้พึงเหตุอะไรอันเกี่ยวเนื่องด้วยการกระท่าของบุรุษนี้ในความ 
ประพฤติเลี้ยงชีพของบุรุษนี้หรือท่านได้พึงคำปฏิญาณอะไรของบุรุษนี้ 
จึงสงสัยว่า นกกระทาลูกมาณพนี้ฆ่าเสียแล้ว 

[๑๓๑๖] การค้าขายอันเป็นของชาวเมืองกลิงครัฐ บุรุษนี้ก็ได้ประพฤติมาแล้ว แม้ 
หนทางที่มีหลักตอ บุรุษนี้ก็ได้ประพฤติท่องเที่ยวไปด้วยการจ้างออน การ 
ฟ้อนรำขับร้องร่วมกับคนฟ้อนทั้งหลาย บุรุษนี้ก็ได้ประพฤติมา ถึงการ 
รบกันด้วยท่อนไม้ในท่ามกลางมหรสพ บุรุษนี้นี้ก็ได้เคยรบมาแล้ว. 

[๑๓๑๗] นกทั้งหลายบุรุษนี้ก็ได้ดักมาแล้ว การตวงข้าวเปลือกด้วยเครื่องตวง บุรุษ 
นี้ก็ได้ตวงมาแล้ว สกาบุรุษนี้ก็ได้ชนะมาแล้ว ความสำรวมระวังบุรุษนี้ 
ก็ก้าวล่วงเสีย เลือดที่ไหลออกมาตั้งครึ่งคืนบุรุษนี้ก็คัดให้หยุดได้ มือ 
ทั้งสองของบุรุษนี้มีความร้อนในเวลารับก้อนข้าว. 

[๑๓๑๘] เราได้พึงเหตุทั้งหลาย อันเกี่ยวเนื่องด้วยการกระท่าของบุรุษนี้ในความ 
ประพฤติเลี้ยงชีวิตของบุรุษนี้มาดังนี้ว่า กลุ่มขนนกกระทาก็ยังประกฏอยู่ 
บนชฎาของบุรุษนี้วัวทั้งหลายบุรุษนี้ก็ได้ฆ่ากินแล้ว ไฉนจะไม , ฆ่านก 
กระทากินเล่า. 

จบ ทัททรชาดกที่ ๑๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 251 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. คิชฌชาดก๒. โกสัมพิยชาดก 
๓. มหาสุวราชชาดก ๔. จุลลสุวกราชชาดก 

๕. หริตจชาดก ๖. ปทกุสลมาณวชาดก 

๗. โลมสกัสสปชาดก ๘. จักกวากชาดก 

๙. หลิททราคชาดก ๑๐. สมุคคชาดก 

๑๑. ปูติมังสชาดก ๑๒. ทัททรชาดก. 

จบ นวกนิบาตชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 252 

ทสกนิบาตชาดก 
๑. จตุทวารชาดก 
ว่าด้วยจักรกรดพัดบนศีรษะ 

[๑๓๑๙] เมืองนี้มีประตู ๔ ประตู มีกำแพงมั่นคงล้วนแล้วไปด้วยเหล็กแดง ข้าพเจ้า 
ถูกล้อมไว้ด้วยกำแพง ข้าพเจ้าได้ทำบาปอะไรไว้? 

[๑๓๒๐] ประตูทั้งหมดจึงปิดแน่น ข้าพเจ้าถูกขังเหมือนนก ข้าแต่เทวดา เหตุ 
เป็นมาอย่างไร ข้าพเจ้าจึงลูกจักรกรดพัดศีรษะ? 

[๑๓๒๑] ท่านได้ทรัพย์มากมายถึงสองล้านแล้ว มิได้ทำตามกำชอบของญาติ 
ทั้งหลายผู้เอ็นดู. 

[๑๓๒๒] ท่านแล่นเรือไปสู่สมุทรซึ่งอาจยังเรือให้โลดขึ้นได้ เป็นสาครมีสิทธิ”นอย 
ได้ประสบนางเวมานึกเปรต ๔ นาง จาก ๔ นางเป็น ๘ นาง จาก ๘ 
นางเป็น ๑๖ นาง. 

[๑๓๒๓] ถึงจะได้ประสบนางเวมานิกเปรตจาก ๑๖ นางเป็น ๓๒ นาง ก็ยังปรารถนา 
ยิ่งไปกว่านั้น จึงได้ประสบจักรนี้ จักรกรดย่อมพัดผันบนศีรษะของ 
คนผู้ถูกความอยากครอบงำ. 

[๑๓๒๔] ความอยากเป็นของสูงใหญ่ไพศาล ยากที่จะให้เต็มได้ มักให้ถึงความ 
วิบัติ ชนเหล่าใดย่อมยินดีไปตามความอยาก ชนเหล่านั้นต้องเป็นผู้ทรง 
จักรกรดไว้. 

[๑๓๒๕] อนึ่ง ชนเหล่าใดละทิ้งสิ่งของมากมายเสีย ไม่พิจารณาหนทางให้ถ่องแท้ 
ไม่ใคร่ครวญเหตุนั้นให้ถี่ล้วน ชนเหล่านั้นต้องเป็นผู้ทรงจักรกรดไว้. 

[๑๓๒๖] ผู้ใดพึงพิจารณาถึงการงาน และโภคะอันไพบูลย์ ไม , ล้องเสพความอยาก 
อันประกอบด้วยความฉิบหาย ทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดูทั้งหลาย ผู้เช่น 
นั้นไม่พึงถูกจักรกรดพัดผัน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 253 

[๑๓๒๗] ข้าแต่เทวดา จักรกรดจักตั้งอยู่บนศีรษะของข้าพเจ้านานสักเท่าไรหนอ 
สักกี่พันปี ข้าพเจ้าขอถามความนั้น ขอท่านได้โปรดบอกแก่ข้าพเจ้า 
เถิด? 

[๑๓๒๘] ดูกรมิตตวินทุกะ ท่านจงฟ้งเรา ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกนาน 
จักรกรดจะพัดผันอยู่บนศีรษะของท่าน เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ จะพ้น 
จักรกรดนั้นไปไม , ได้. 

จบ จตุทวารชาดกที่ ๑. 

๒. กัณหชาดก 
ว่าด้วยขอพร 

[๑๓๒๙] บุรุษนี้ดำจริงหนอ บริโภคโภชนะก็ดำ อยู่ในภูมิประเทศก็ดำ ไม่เป็น 
ที่ชอบใจของเราเลย. 

[๑๓๓๐] คนไม่ชื่อว่าเป็นคนดำเพราะผิวหนัง เพราะคนที่มีแก่นภายในจึงชื่อว่าเป็น 
พราหมณ์ ผู้ใดมีบาปกรรม ผู้นั้นแหละชื่อว่าเป็นคนดำ นะท้าวสุชัมบดี. 

[๑๓๓๑] ดูกรท่านพราหมณ์ คำนั้นท่านกล่าวดีแล้ว สมควรเป็นสุภาษิต ข้าพเจ้าจะ 
ให้พรแก่ท่านอย่างหนึ่ง ตามแต่ใจท่านปรารถนา. 

[๑๓๓๒] ข้าแต่ท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าสูตทั้งปวง ถ้าจะโปรดประทานพรแก่ 
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปรารถนาให้ความประพฤติของตน อย่าให้มี 
ความโกรธ อย่าให้มีโทสะ อย่าให้มีความโลภ อย่าให้มีความสิเนหา 
ขอได้ทรงโปรดประทานพร ๔ ประการนี้แก , ข้าพระองค์เถิด. 

[๑๓๓๓] ดูกรท่านพราหมณ์ ท่านเห็นโทษในความโกรธ ในโทสะ ในโลภะ 
และในสิเนหาเป็นอย่างไรหรือ ข้าพเจ้าขอถามความนั้น ขอท่านจงบอก 
แก , ข้าพเจ้าเถิด? 

[๑๓๓๔] ความโกรธเกิดแต่ความไม , อดทน ทีแรกเป็นของน้อย แต่ภายหลังเป็น 
ของมาก ย่อมเจริญขึ้นโดยลำดับ ความโกรธมักทำความเกี่ยวข้อง มี 
ความคับแค้นมาก เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์จึงไม , ชอบใจความโกรธ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 254 

[๑๓๓๕] วาจาของผู้ประกอบด้วยโทสะ เป็นวาจาหยาบคาย ถัดจากนั้นก็เกิด 
ปรามาสถูกต้องถัน ต่อจากนั้นก็ชกต่อยถันด้วยมือ ต่อไปก็หยิบท่อน 
ไม้เข้าทุบตีถัน จนถึงจับศาตราเข้าฟืนแทงถันเป็นที่สุด โทสะเกิดแต่ 
ความโกรธ เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์จึงไม , ชอบใจโทสะ. 

[๑๓๓๖] ความโลภเป็นอาการหยาบ เป็นเหตุให้เที่ยวปล้นขู่เอาสิ่งของแสดงของ 
ปลอมเปลี่ยนเอาของคนอื่น ท่าอุบายล่อลวง บาปธรรมทั้งหลายนี้มี 
ปรากฏอยู่เพราะโลภธรรม เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์จึงไม , ชอบใจโลภะ. 

[๑๓๓๗] กิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลาย อันสิเนหาผูกรัดเข้าอีก เป็นของสำเร็จด้วย 
ใจ นอนเนื่องอยู่เป็นอันมาก ย่อมท่าให้บุคคลเดือดร้อนยิ่งนัก เพราะ 
ฉะนั้น ข้าพระองค์จึงไม่ชอบใจความสิเนหา. 

[๑๓๓๘] ดูกรท่านพราหมณ์ คำนั้นท่านกล่าวดีแล้ว สมควรเป็นสุภาษิต ข้าพเจ้า 
จะให้พรแก่ท่านอย่างหนึ่ง ตามแต่ใจท่านปรารถนา. 

[๑๓๓๙] ข้าแต่ท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าภูตทั้งปวง ล้าจะโปรดประทานพรแก , 

ข้าพระองค์ ขออาพาธทั้งหลายอันเป็นของร้ายแรง ซึ่งจะท่าอันตรายตบะ 
กรรมได้ อย่าพึงบังเกิดแก , ข้าพระองค์ผู้อยู่ในป่า ซึ่งอยู่แต่ผู้เดียว 
เป็นนิตย์. 

[๑๓๔๐] ดูกรท่านพราหมณ์ คำนั้นท่านกล่าวดีแล้ว สมควรเป็นสุภาษิต ข้าพเจ้า 
จะให้พรแก่ท่านอย่างหนึ่ง ตามแต่ใจท่านปรารถนา. 

[๑๓๔๑] ข้าแต่ท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าภูตทั้งปวง ล้าจะโปรดประทานพรแก , ข้า 
พระองค์ ขอใจหรือร่างกายของข้าพระองค์ อย่าเข้าไปกระทบกระทั้ง 
ใครๆ ในกาลไหนๆ เลย ขอได้ทรงโปรดประทานพรนี้เถิด. 

จบ ถัณหชาดกที่ ๒. 

๓. จตุโปสถชาดก 
ว่าด้วยสมณะ 

[๑๓๔๒] ผู้ใด ไม่ทำความโกรธในบุคคลผู้ควรโกรธ ผู้นั้นเป็นสัตบุรุษ ย่อมไม่ 
โกรธ ณ ในกาลไหนๆ บุคคลนั้นแม้จะโกรธ ก็ไม , ทำความโกรธให้ 
ปรากฏ นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวบุคคลนั้นแล ว่าเป็นสมณะในโลก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 255 

[๑๓๔๓] นรชนใดมีท้องพร่อง ย่อมทนความหิวได้ นรชนนั้นเป็นผู้ฟิกตน 
แล้ว มีตบะ มี'ข้าวและนั้าพอประมาณ ย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่ง 
อาหาร นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวนรชนนั้นแล ว่าเป็นสมณะในโลก. 

[๑๓๔๔] บุคคลละการเล่นและความยินดีทั้งปวงได้เด็ดขาด ไม่กล่าวคำเหลาะแหละ 
นิดหน่อยในโลก เว้นจากการแต่งเนื้อแต่งตัว และเว้นจากเมถุนธรรม 
นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวบุคคลนั้นแล ว่าเป็นสมณะในโลก. 

[๑๓๔๕] บุคคลใด ละสิ่งที่เขาหวงแหน และโลภธรรมทั้งปวงเสีย ด้วยปัญญา 
เครื่องกำหนดรู้ นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวบุคคลนั้นแล ผู้ฟิกตนแล้ว 
มีจิตตั้งมั่น ไม่มีตัณหา ไม่มีความหวังว่า เป็นสมณะในโลก. 

[๑๓๔๖] ดูกรท่านผู้มีปัญญาสามารถจะรู้เหตุและมิใช่เหตุที่ควรทำ เราขอถามท่าน 
ความทุ่มเถียงกันในถ้อยคำทั้งหลาย บังเกิดมีแก , เราทั้งหลาย ขอท่าน 
โปรดช่วยตัดเสียซึ่งความสงสัยความเคลือบแคลงในวันนี้ขอได้โปรด 
ช่วยเราทั้งหมดให้ข้ามพ้นความสงสัยนั้นในวันนี้? 

[๑๓๔๗] บัณฑิตเหล่าใดเป็นผู้สามารถเห็นเนื้อความ บัณฑิตเหล่านั้นจึงจะกล่าวได้ 
โดยแยบคายในกาลนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้จอมประชานิกร ท่านผู้ฉลาด 
ทั้งหลาย จะพึงวินิจฉัยเนื้อความแห่งถ้อยคำทั้งหลาย ที่ยังไม , ได้กล่าว 
แล้วได้อย่างไรหนอ? 

[๑๓๔๘] พญานาคกล่าวอย่างไร พญาครุฑกล่าวอย่างไร ท้าวสักกะผู้เป็นพระราชา 
ของคนธรรพ์ตรัสอย่างไร และพระราชาผู้ประเสริฐของชาวคุรุรัฐตรัส 
อย่างไร? 

[๑๓๔๙] พญานาคกล่าวสรรเสริญขันติ พญาครุฑกล่าวยกย่องการไม่ประหาร ท้าว 
สักกะผู้เป็นพระราชาของคนธรรพ์ตรัสชมการละความยินดี พระราชา 
ผู้ประเสริฐของชาวคุรุรัฐ ตรัสสรรเสริญความไม่กังวล. 

[๑๓๕๐] คำเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสุภาษิต ในถ้อยคำของท่านทั้ง ๔ นี้ไม่มีคำบุพภาษิต 
แท้นิดหน่อยเลย คุณทั้ง ๔ มีขันติเป็นต้นนี้ตั้งมั่นอยู่ในผู้ใด ก็เปรียบ 
ได้กับคำรถ หยั่งเข้าเป็นอันดีที่ดุมรถ ฉะนั้น นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าว 
บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยธรรม ๔ ประการนั้นแล ว่าเป็นสมณะในโลก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 256 

[๑๓๕๑] ท่านนั้นแลเป็นผู้ประเสริฐ ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นผู้ถึงธรรม รู้แจ้งธรรม 
มีปัญญาดี พิจารณาปัญหาด้วยปัญญา เป็นนักปราชญ์ ตัดความสงสัย 
ความเคลือบแคลงทั้งหลายเสีย ได้ตัดความสงสัยความเคลือบแคลง 
ทั้งหลายสำเร็จแล้ว ดุจนายช่างงาตัดงาช้างด้วยเครื่องมืออันคมฉะนั้น 

[๑๓๕๒] ดูกรท่านผู้เป็นปราชญ์ ข้าพเจ้าพอใจด้วยการพยากรณ์ปัญหาของท่าน จึง 
ขอให้ผ้าผืนนี้ซึ่งมีสึสดใสดุจสีอุบลเขียว ไม , หม่นหมองหาค่ามิได้ มีสึ 
เสมอด้วยควันไฟ เพื่อเป็นธรรมบูชาแก่ท่าน. 

[๑๓๕๓] ดูกรท่านผู้เป็นปราชญ์ ข้าพเจ้าพอใจด้วยการพยากรณ์ปัญหาของท่าน จึง 
ขอให้ดอกไม้ทองมีกลีบตั้งร้อยอันแย้มบาน มีเกสร ประดับด้วยรัตนะ 
จำนวนพัน เพื่อเป็นธรรมบูชาแก่ท่าน. 

[๑๓๕๔] ดูกรท่านผู้เป็นปราชญ์ ข้าพเจ้าพอใจด้วยการพยากรณ์ปัญหาของท่าน จึง 
ขอให้แก้วมณีอันหาค่ามิได้ งามผ่องใส คล้องอยู่ที่คอ เป็นแก้วมณี 
เครื่องประดับคอของข้าพเจ้า เพื่อเป็นธรรมบูชาแก่ท่าน. 

[๑๓๕๕] ดูกรท่านผู้เป็นปราชญ์ ข้าพเจ้าพอใจด้วยการพยากรณ์ปัญหาของท่าน จึง 
ขอให้โคนม โคผู้ และช้าง อย่างละพัน รถเทียมด้วยม้าอาชาไนย ๑๐ 
คัน และม้านส่วย ๑๖ ตำบลแก่ท่าน. 

[๑๓๕๖] พญานาคในกาลนั้น เป็นพระสารีบุตร พญาครุฑเป็นพระโมคคัลลานะ 
ท้าวสักกเทวราชเป็นพระอนุรุทธะ พระเจ้าโกรัพยะเป็นพระอานนท์ 
บัณฑิต วิธรบัณฑิตเป็นพระโพธิสัตว์นั่นเอง ขอท่านทั้งหลายจงจำ 

ว์ไ!ว์ว์วั 
ชาดก ทอย่างนิ. 

จบ จตุโปสถชาดกที่ ๓. 

๔. สังขชาดก 

ว่าด้วยอานิสงส์ถวายรองเท้า 

[๑๓๕๗] ข้าแต่สังขพราหมณ์ ท่านเป็นพหูสูต ได้ฟิงธรรมมาแล้ว และสมณะ 
พราหมณ์ทั้งหลาย ท่านก็ได้เห็นมาแล้ว เหตุไร ท่านจึงแสดงคำพรํ่าเพ้อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 257 

ในขณะอันไม่สมควร คนอื่นนอกจากข้าพเจ้า ใครเล่าที่จะมาเจรจากับ 
ท่านได้? 

[๑๓๕๘] นางเทพธิดามีหน้างาม เลอโฉม ประดับเครื่องประดับทอง ยกถาดทอง 
เต็มด้วยอาหารทิพย์ มาร้องเชิญให้ข้าพเจ้าบริโภค นางเป็นผู้มีศรัทธา 
และปลื้มใจ ข้าพเจ้าตอบกะนางว่า ไม่บริโภค. 

[๑๓๕๙] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ บุรุษผู้ปรารถนาความสุขได้พบเห็นเทวดาเช่นนั้นแล้ว 
ควรถามให้ได้ความ ขอท่านจงลุกขึ้นประนมมือ ถามเทวดานั้นว่า ท่าน 
เป็นเทวดาหรือมนุษย์? 

[๑๓๖๐] เพราะเหตุว่า ท่านมามองดูข้าพเจ้าด้วยสายตาอันแสดงความรัก ร้อง 
เชิญให้ข้าพเจ้าบริโภคอาหาร ดูกรนางผู้มีอานุภาพมาก ข้าพเจ้าขอถาม 
ท่าน ท่านเป็นเทวดาหรือมนุษย์? 

[๑๓๖๑] ข้าแต่ท่านสังขพราหมณ์ ข้าพเจ้าเป็นเทวดาผู้มีอานุภาพมากมาในกลาง 
สมุทรนี้ ก็เพราะเป็นผู้มีความเอ็นดู จะได้มีจิตประทุษร้ายก็หาไม , 

ข้าพเจ้ามาในที่นี้เพื่อประโยชน์แก่ท่านนั่นเอง. 

[๑๓๖๒] ข้าแต่ท่านสังขพราหมณ์ ในสมุทรนี้มี'ข้าวนั้า ที่นอน ที่นั่ง และยาน 
พาหนะ มากมายหลายอย่าง ใจของท่านปรารถนาสิ่งใด ข้าพเจ้าจะให้ 
สิ่งนั้นทุกอย่างแก่ท่าน. 

[๑๓๖๓] ข้าแต่เทพธิดาผู้มีร่างกายสวยงาม ตะโพกผึ่งผาย คิ้วงาม เอวบางร่างน้อย 
ยัญ และการเสันสรวงของข้าพเจ้าอย่างใด อย่างหนึ่งที่มีอยู่ ท่านเป็น 
ผู้สามารถรู้วิบากแห่งกรรมของข้าพเจ้าทุกอย่าง การที่ข้าพเจ้าได้ที่พึ่งใน 
มหาสมุทรนี้ เป็นวิบากแห่งกรรมอะไร? 

[๑๓๖๔] ข้าแต่ท่านสังขพราหมณ์ ท่านได้ถวายรองเท้ากะพระภิกษุรูปหนึ่ง ผู้เดิน 
กระโหย่งเท้า เดินสะดุ้งลำบากในหนทางอันร้อน ทักขิณานั้นอำนวยผล 
สิ่งที่น่าปรารถนาแก่ท่านในวันนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 258 

[๑๓๖๕] ขอเรือต่อด้วยแผ่นกระดาน นั้าไม่รั่ว มีใบสำหรับพาเรือให้แล่นไป 
จงบังเกิดมี เพราะในสมุทรนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับยานพาหนะอย่างอื่น 
ขอท่านได้ส่งข้าพเจ้าให้ถึงเมืองโมลินึในวันนี้เถิด. 

[๑๓๖๖] นางเทพธิดานั้น มีจิตชื่นชมโสมนัสปราโมทย์ นิรมิตเรืออันงดงามแล้ว 
พาสังขพราหมณ์กับบุรุษคนใช้มาส่งถึงเมืองอันเป็นที่รื่นรมย์ยินดีอย่างยิ่ง. 

จบ สังขชาดกที่ ๔. 

๕. จุลลโพชิชาดก 
ว่าด้วยความโกรธ 

[๑๓๖๗] ดูกรพราหมณ์ ผู้ใดมาพาเอานางปริพาชิกาผู้มีนัยน์ตางามน่ารัก มีใบหน้า 
ยิ้มแย้มของท่านไปด้วยพลการ ท่านจะท่าอย่างไร? 

[๑๓๖๘] ล้าความโกรธบังเกิดขึ้นแก , อาตมภาพแล้ว ยังไม่เสื่อมคลายไป เมื่อ 
อาตมภาพยังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม , หาย อาตมภาพจะห้ามกันเสียโดยพลันที 
เดียว ดังฝนห่าใหญ่ชำระล้างธุลี ฉะนั้น. 

[๑๓๖๙] ท่านกล่าวอวดอ้างไว้ในวันก่อนอย่างไรหนอ วันนี้เป็นเหมือนว่ามีกำลัง 
ท่าเป็นไม , เห็น นั่งนิ่งเย็บสังฆาฏิอยู่ในบัดนี้. 

[๑๓๗๐] ความโกรธบังเกิดแก่อาตมภาพแล้ว ยังไม , ได้เสื่อมคลายไป เมื่อ 
อาตมภาพยังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม , หาย อาตมภาพจะห้ามกันเสียโดยพลันที 
เดียว ดังฝนห่าใหญ่ชำระล้างธุลี ฉะนั้น. 

[๑๓๗๑] ความโกรธบังเกิดขึ้นแก่ท่านแล้ว ยังไม , ได้เสื่อมคลายไปอย่างไร เมื่อ 
ท่านยังมีชีวิตอยู่ ความโกรธยังไม , หายอย่างไร ท่านได้ห้ามความโกรธ ดัง 
ฝนห่าใหญ่ชำระล้างธุลี ฉะนั้น เป็นไฉน? 

[๑๓๗๒] เมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้ว บุคคลย่อมไม , เห็นประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้ 
อื่น เมื่อความโกรธไม , เกิดขึ้น บุคคลย่อมเห็นได้ดี ความโกรธนั้นเกิด 
ขึ้นแก , อาตมภาพแล้ว ยังไม่เสื่อมคลายไป ความโกรธเป็นอารมณ์ของ 
คนไร้ปัญญา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 259 

[๑๓๗๓] ชนทั้งหลายย่อมยินดีด้วยความโกรธที่เกิดขึ้นแล้ว ชื่อว่าเป็นศัตรูหา 
ทุกข์ให้แก่ตนเอง ความโกรธนั้นเกิดขึ้นแก , อาตมภาพแล้ว ยังไม , เสื่อม 
คลายไป ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนไร้ปัญญา. 

[๑๓๗๔] อนึ่ง เมื่อความโกรธเกิดขึ้น บุคคลไม , รู้จักประโยชน์ตน ความโกรธนั้น 
เกิดขึ้นแก่อาตมภาพแล้ว ยังไม่เสื่อมคลายไป ความโกรธเป็นอารมณ์ 
ของคนไร้ปัญญา. 

[๑๓๗๕] บุคคลถูกความโกรธครอบงำแล้ว ย่อมละทิ้งกุศลเสีย ย่อมซัดส่าย 
ประโยชน์แม้มากมายได้ เขาประกอบด้วยเสนา คือ กิเลสหมู่ใหญ่ที่ 
น่ากลัว มีกำลัง สามารถปราบผู้อื่นให้อยู่ในอำนาจได้ ความโกรธนั้น 
ยังไม , เสื่อมคลายไปจากอาตมภาพ ขอถวายพระพร. 

[๑๓๗๖] ธรรมดาไฟย่อมเกิดขึ้นที่ไม้สึไฟอันบุคคลสึอยู่ ไฟเกิดขึ้นแต่ไม้ใด ย่อม 
เผาไม้นั้นเองให้ไหม้. 

[๑๓๗๗] ความโกรธย่อมเกิดขึ้นแก่คนโง่เขลา เบาปัญญา ไม , รู้จริง เพราะความ 
แข่งดี แม้เขาก็ถูกความโกรธนันแหละเผาลน. 

[๑๓๗๘] ความโกรธย่อมเจริญขึ้นแก , ผู้ใด ดุจไฟเจริญขึ้นในกองหญ้าและไม้ ฉะนั้น 
ยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไป เหมือนพระจันทร์ข้างแรม ฉะนั้น. 

[๑๓๗๙] ความโกรธของผู้ใดย่อมสงบลง เหมือนไฟหมดเชื้อ ฉะนั้น ยศของผู้นั้น 
ย่อมเต็มเปียม เหมือนพระจันทร์ข้างขึ้น ฉะนั้น. 

จบ จุลลโพธิชาดกที่ ๕. 

๖. มี'ณ'ทัพยชาดก 
ว่าด้วยความรักที่มีต่อบุตร 

[๑๓๘๐] เราเป็นผู้ต้องการบุญ ได้มีจิตเลื่อมใสประพฤติพรหมจรรย์อยู่เพียง ๗ วัน 
เท่านั้น ต่อจากนั้นมา แม้เราจะไม , มีความใคร่บรรพชา ก็ได้ประพฤติ 
พรหมจรรย์ของเราอยู่ได้ถึง ๕๐ ปีกว่า ด้วยความสัจนี้ขอความสวัสดี 
จงมีแก่ยัญญทัตตกุมาร พิษจงคลาย ยัญญทัตตกุมาร จงรอดชีวิตเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 260 

[๑๓๘๑] เพราะเหตุที่เราเห็นแขกในเวลาที่มาถึงบ้าน เพื่อจะพักอยู่ บางครั้งไม , 
พอใจจะให้เลย แม้สมฌพราหมณ์ผู้เป็นพหูสูต ก็ไม่ทราบความไม่พอใจ 
ของเขา แม้เราไม่ประสงค์จะให้ก็ให้ได้ ด้วยความสัจนี้ขอความสวัสดี 
จงมีแก่ยัญญทัตตกุมาร พิษจงคลาย ยัญญทัตตกุมาร จงรอดชีวิตเถิด. 

[๑๓๘๒] ลูกรัก อสรพิษที่ออกจากโพรงกัดเจ้านั้น มีเดชมาก ไม่เป็นที่รักของ 
แม่ในวันนี้เลย อสรพิษนั้นกับบิดาของเจ้า ไม่แปลกอะไรกันเลย ด้วย 
ความสัจนี้ขอความสวัสดีจงมีแก , ยัญญทัตตกุมาร พิษจงคลาย ยัญญ 
ทัตตกุมาร จงรอดชีวิตเถิด. 

[๑๓๘๓] ก็นักพรตทั้งหลายเป็นผู้สงบระงับ แกฝนตนแล้ว ย่อมเว้นรอบ นอก 
จากท่านกัณหะแล้วที่จะเป็นผู้ทนแนใจ ประพฤติพรหมจรรย์ไม , มีเลย 
ดูกรท่านทีปายนะ ท่านเกลียดชังอะไร จึงสู่แนใจประพฤติพรหมจรรย์ 
อยู่ได้. 

[๑๓๘๔] บุคคลออกบวชด้วยศรัทธาแล้ว กลับเข้าบ้านอีก เป็นคนเหลวไหล 
เป็นคนกลับกลอก เราเกลียดต่อถ้อยคำเช่นนี้จึงสัฟินใจ ประพฤติ 
พรหมจรรย์อยู่ นี้เป็นฐานะที่ริญญชนสรรเสริญ และเป็นฐานะของ 
สัตบุรุษทั้งหลาย เราเป็นผู้กระท่าบุญด้วยเหตุนี้แหละ. 

[๑๓๘๕] ท่านเลี้ยงสมณะ พราหมณ์และคนเดินทาง ให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าว 
และนี้า เรือนของท่าน บริบูรณ์ด้วยข้าวและนั้าเป็นเหมือนบ่อนั้า เออ 
ก็ท่านเกลียดต่อถ้อยคำอะไร แม้ไม่ประสงค์ ก็ให้ทานนี้ได้? 

[๑๓๘๖] มารดาบิดาและปูย่าตายายของดิฉัน เป็นผู้มีศรัทธา เป็นทานบดี รู้ความ 
ประสงค์ของผู้ขอ ดิฉันอนุวัตรตามธรรมเนียมของตระกูลนั้น กำหนดใจ 
ไว้ว่า อย่าได้เป็นคนตัดธรรมเนียมแห่งตระกูลนี้เสียเลย ดิฉันเกลียด 
ถ้อยคำเช่นนี้แม้ไม่ประสงค์ก็ให้ทานนี้ได้. 

[๑๓๘๗] ดูกรนางผู้มีร่างกายงาม เรานำเจ้าผู้ยังเป็นสาวน้อย ฯ ยังไม่มีปัญญา 
สามารถที่จะจับจ่ายมาแต่ตระกูลญาติ แม้เจ้าไม , ได้แสดงความไม , รักใคร่เรา 
เจ้าปฏิบัติเราเว้นจากความรักใคร , เออก็นางผู้เจริญ การที่เจ้าอยู่ร่วมกับ 
เราเห็นปานนี้ได้ เพราะเหตุอะไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 261 

[๑๓๘๘] ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา อันภรรยาที่มีสามีบ่อยๆ มิได้มีอยู่ในตระกูลนี้ 
ดิฉันได้อนุวัตรตามธรรมเนียมของตระกูลนั้น กำหนดใจไว้ว่า ขออย่า 
ให้เป็นคนตัดธรรมเนียมของตระกูลในภายหลังเลย ดิฉันเกลียดต่อถ้อย 
กำเช่นนี้ แม้ไม่ประสงค์ก็ปฏิบัติท่านได้. 

[๑๓๘๙] ดูกรท่านมัณฑัพยะ วันนี้ดิฉันพูดถ้อยคำที่ไม่ควรจะพูด ขอท่านจงอด 
โทษถ้อยกำนั้นให้แก่ดิฉัน เพราะเหตุแห่งบุตรเถิด สิ่งอื่นอะไรๆ ใน 
โลกนี้ที่จะรักยิ่งไปกว่าบุตรมิได้มี ยัญญทัตตกุมารของเรานี้รอดชีวิตแล้ว. 

จบ มัณฑั'พยชาดกที่ ๖. 

๗. นิโครธชาดก 
ว่าด้วยการคบคนดี 

[๑๓๙๐] ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระนามว่านิโครธ ท่านสาขะเสนาบดีพูดว่า เราไม่ 
รู้จักคนนี้เลยว่าเป็นใครกัน หรือเป็นเพื่อนของใคร พระองค์จะทรงเข้า 
พระฑัยอย่างไร? 

[๑๓๙๑] ลำดับนั้น บุรุษผู้ทำตามคำของท่านสาขะเสนาบดี เข้าจับคอตบหน้าข้า 
พระองค์ ขับไสออกไป. 

[๑๓๙๒] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชานิกร กรรมอันไม่ประเสริฐเช่นนี้อัน 
ท่านสาขะเสนาบดี ผู้เป็นเพื่อนเก่าของพระองค์ เป็นคนมีความคิดทราม 
เป็นคนอกตัญญ ประทุษร้ายมิตรได้ท่าแล้ว. 

[๑๓๙๓] ดูกรสหาย เรื่องนี้เราไม , รู้เลย ใครก็ไม , ได้บอกแก่เรา ท่านมาบอกแก , 

เราว่า ท่านสาขะเสนาบดีฉุดคร่าท่าน. 

[๑๓๙๔] ท่านเป็นคนท่าเพื่อให้มีชีวิตอยู่สบายดี ท่านเป็นคนให้อิศริยยศ คือ 
ความเป็นใหญ่ ในหมู่มนุษย์แก , เราและสาขะเสนาบดีทั้งสองคน เราได้ 
รับความสำเร็จเพราะท่านในเรื่องนี้เราไม่มีความสงสัยเลย. 

[๑๓๙๕] กรรมที่บุคคลท่าในอสัตบุรุษ ย่อมฉิบหายไม่งอกงาม เหมือนพืชที่ 
บุคคลหว่านลงในไฟ ย่อมถูกไฟไหม้ ไม , งอกงามฉะนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 262 

[๑๓๙๖] ส่วนกรรมที่บุคคลทำในคนกตัญญ มีศีล มีความประพฤติประเสริฐ ย่อม 
ไม่ฉิบหายไป เหมือนพืชที่บุคคลหว่านลงในนาดีฉะนั้น. 

[๑๓๙๗] ราชบุรุษทั้งหลาย จงฆ่าสาขะเสนาบดีผู้ชั่วช้า มักหลอกลวง มีความคิด 
อย่างอสัตบุรุษคนนี้เสีย ด้วยหอกทั้งหลาย เราไม่ปรารถนาให้เขามี 
ชีวิตอยู่เลย. 

[๑๓๙๘] ข้าแต่พระมหาราชา ขอพระองค์ได้โปรดอดโทษให้แก , เขาเถิด ชีวิตของ 
คนตายแล้วไม , อาจจะนำกลับคืนมาได้ ขอได้ทรงโปรดอดโทษ แก , 

อสัตบุรุษเถิด พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระบาทไม , ปรารถนาให้ฆ่าเขา. 

[๑๓๙๙] ควรคบหาแต่นิโครธเท่านั้น ไม่ควรเข้าไปอาศัยเจ้าสาขะอยู่ ความตาย 
ในสำนักท่านนิโครธประเสริฐกว่า ความเป็นอยู่ในสำนักเจ้าสาขะจะ 
ประเสริฐอะไร. 

จบ นิโครธชาดกที่ ๗. 

๘. ตักกลชาดก 
ว่าด้วยการเลี้ยงดูบิดามารดา 

[๑๔๐๐] พ่อจ๋า มันนก มันเทศ มันมือเสือ ผักทอดยอด ก็มิ , ได้มี พ่อต้องการ 
อะไร จึงขุดหลุม อยู่คนเดียวในป่ากลางป่าช้าเช่นนี้เล่า? 

[๑๔๐๑] ลูกเอ๋ย ปูของเจ้าทุพพลภาพมากแล้ว ลูกกองทุกข์อันเกิดจากโรคภัย 
หลายอย่างเบียดเบียน วันนี้พ่อจะฟิงปูของเจ้านั้นเสียในหลุม เพราะ 
พ่อไม่ปรารถนา จะให้ปูของเจ้ามีชีวิตอยู่อย่างลำบากเลย ลูกเอ๋ย. 

[๑๔๐๒] พ่อได้ความดำริอันลามกนี้แล้ว ได้กระท่ากรรมที่หยาบช้า อันล่วงเสีย 
ซึ่งประโยชน์ พ่อจ๋าแม้เมื่อพ่อแก่ลงแล้ว ก็จักได้รับกรรมเช่นนี้เพราะ 
ลูกม้าง แม้ลูกเองก็จะอนุวัตรตามธรรมเนียมของตระกูลนั้น จักปงพ่อ 
เสียในหลุมม้าง. 

[๑๔๐๓] ลูกเอ๋ย เจ้ามากล่าวกระทบกระเทียบขู่เข็ญพ่อ ด้วยถ้อยคำหยาบคาย 
เจ้าเป็นลูกเกิดแต่อกของพ่อ แต่หามีความอนุเคราะห์เกื้อกูลแก , พ่อไม่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 263 

[๑๔๐๔] พ่อจ๋า มิใช่ฉันจะไม่มีความอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่พ่อ ฉันเป็นผู้มีความ 
อนุเคราะห์เกื้อกูลแก , พ่อ แต่เพราะฉันไม่กล้าพอที่จะห้ามพ่อ ผู้ทำบาป 
กรรมโดยตรงได้จึงได้พูดกระทบกระเทียบเช่นนั้น. 

[๑๔๐๕] พ่อจ๋า ผู้ใดเป็นคนมีธรรมอันลามก เบียดเบียนมารดาหรือบิดาผู้ไม่ประทุษ 
ร้าย ผู้นั้นครั้นตายไปภายหน้า ต้องเข้าถึงนรกโดยไม่ต้องสงสัย. 

[๑๔๐๖] พ่อจ๋า ผู้ใดบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาด้วยข้าวนั้า ผู้นั้นครั้นตายไปภายหน้า 
ย่อมเข้าถึงสุคติ โดยไม่ต้องสงสัย. 

[๑๔๐๗] ลูกเอ๋ย เจ้าจะเป็นผู้ไม่เกื้อกูลอนุเคราะห์แก , พ่อก็หาไม่ เจ้าชื่อว่าเป็นผู้ 
เกื้อกูลอนุเคราะห์แก , พ่อ แต่พ่อลูกแม่ของเจ้าว่ากล่าว จึงได้กระทำกรรม 
อันหยาบช้าเช่นนี้. 

[๑๔๐๘] หญิงชั่วเป็นภรรยาของพ่อ เป็นแม่บังเกิดเกล้าของฉัน พ่อจงขับไล่ไป 
เสียจากเรือนของตน เพราะแม่จะนำทุกข์อย่างอื่นมาให้พ่ออีก. 

[๑๔๐๙] หญิงชั่วผู้เป็นภรรยาของพ่อ เป็นแม่บังเกิดเกล้าของฉัน เป็นหญิงมี 
บาปธรรม ลูกทรมาน ดังช้างพัง ที่นายควาญแกให้อยู่ในอำนาจแล้ว 
จงกลับมาเรือนเถิด. 

จบ ตักกลชาดกที่ ๘. 

๙. มหาธรรมปาลชาดก 
ว่าด้วยเหตุที่ไม่ตายในวัยหนุ่ม 

[๑๔๑๐] อะไรเป็นวัตรของท่าน อะไรเป็นพรหมจรรย์ของท่าน การที่คนหนุ่มๆ 
ในตระกูลของท่านไม , ตายนี้เป็นผลของกรรมอะไรที่ท่านได้ประพฤติมา 
เป็นอย่างดีแล้ว ดูกรพราหมณ์ ขอท่านช่วยบอกเนื้อความนี้แก่เรา 
เหตุไรหนอคนหนุ่มๆ ของท่านจึงไม , ตาย? 

[๑๔๑๑] พวกเราประพฤติธรรม ไม่กล่าวมุสา งดเว้นกรรมชั่ว งดเว้นกรรมอัน 
ไม่ประเสริฐทั้งปวง เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุ่มๆ ของพวกเราจึงไม่ 


ตาย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 264 

[๑๔๑๒] พวกเราได้ฟ้งธรรมของอสัตบุรุษ และสัตบุรุษแล้ว ไม , ชอบใจธรรมของ 
อสัตบุรุษเลย ละทิ้งอสัตบุรุษเสีย แต่ไม , ละทิ้งสัตบุรุษ เพราะเหตุนี้ 
แหละ คนหนุ่มๆ ของพวกเราจึงไม , ตาย. 

[๑๔๑๓] ก่อนจะให้ทาน พวกเราก็เป็นผู้ตั้งใจดี แม้กำลังให้ก็ชื่นชมยินดี ครั้น 
ให้แล้วก็ไม่เดือดร้อน ในภายหลัง เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุ่มๆ ของ 
พวกเราจึงไม่ตาย. 

[๑๔๑๔] พวกเราเลี้ยงดูสมณะ พราหมณ์ คนเดินทาง วณิพก ยาจก และคน 
ขัดสนทั้งหลาย ให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวนี้า เพราะเหตุนี้แหละ 
คนหนุ่มๆ ของพวกเราจึงไม่ตาย. 

[๑๔๑๕] พวกเราไม่นอกใจภรรยา ถึงภรรยาก็ไม่นอกใจพวกเรา พวกเราประพฤติ 
พรหมจรรย์นอกจากภรรยาของตน เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุ่มๆ ของ 
พวกเราจึงไม่ตาย. 

[๑๔๑๖] เราทุกคนงดเว้นจากปาณาติบาต งดเว้นสิ่งที่เขาไม , ให้ในโลก ไม่กล่าว 
มุสา ไม่ดื่มนำเมา เพราะเหตุนีแหละ คนหนุ่มๆ ของพวกเราจึงไม่ 
ตาย. 

[๑๔๑๗] บุตรของพวกเราเกิดในหญิงที่ดีเหล่านั้น เป็นผู้ฉลาดเฉลียว มีปัญญามาก 
เป็นพหูสูต เรียนจบไตรเพท เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุ่มๆ ของ 
พวกเราจึงไม่ตาย. 

[๑๔๑๘] มารดาบิดา พี่ห้องหญิงชาย บุตรภรรยา และเราทุกคนประพฤติธรรม 
เพราะเหตุแห่งโลกหน้า เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุ่มๆ ของพวกเราจึง 
ไม่ตาย. 

[๑๔๑๙] ทาสทาสีคนอาศัยเลี้ยงชีพ คนใช้ และกรรมกรทั้งหมด ก็ประพฤติ 
ธรรมเพราะเหตุแห่งโลกหน้า เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุ่มๆ ของพวก 
เราจึงไม่ตาย. 

[๑๔๒๐] ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว ย่อม 
นำสุขมาให้ นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ผู้ประพฤติธรรม 
ย่อมไม , ไปสู่ทุคติ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 265 

[๑๔๒๑] ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้น ธรรม 
ปาละบุตรของเรา อันธรรมคุ้มครองแล้ว กระลูกที่ท่านนำเอามานี้เป็น 
กระลูกสัตว์อื่น บุตรของเรายังมีความสุข. 

จบ มหาธรรมปาลชาดกที่ ๙. 

๑๐. กุกกุฏชาดก 
ว่าด้วยพ้นศัตรูเพราะรู้เท่าทัน 

[๑๔๒๒] บุคคลไม่พึงคุ้นเคยในคนทำบาป คนมักพูดเหลาะแหละ คนมีปัญญาคิด 
แต่ประโยชน์ตน และคนท่าเป็นสงบแต่ภายนอก. 

[๑๔๒๓] มีบุรุษพวกหนึ่ง มีปกติเหมือนโคกระหายนี้า ท่าทีเหมือนจะกลํ้ากลืน 
มิตรด้วยวาจา แต่ไม , ใช้ด้วยการงาน ไม , ควรคุ้นเคยในคนเช่นนั้น. 

[๑๔๒๔] บุรุษพวกหนึ่ง เป็นคนชูมือเปล่า พัวพันอยู่ แต่ด้วยวาจาเป็นมนุษย์ 
กระพี้ไม่มีความกตัญญ ไม , ควรคุ้นเคยในคนเช่นนั้น. 

[๑๔๒๕] บุคคลไม่ควรคุ้นเคยต่อหญิง หรือบุรุษ ผู้มีจิตกลับกลอก ไม่ทำความ 
ข้องเกี่ยวให้แจ้งชัด. 

[๑๔๒๖] ไม่ควรคุ้นเคยลับบุคคลผู้หยั่งลงสู่กรรม อันไม่ประเสริฐ เป็นคนไม่แน่ 
นอน กำจัดคนไม , เลือก เหมือนดาบที่เขาลับแล้วปกปิดไว้ ฉะนั้น. 

[๑๔๒๗] คนบางพวกในโลกนี้คอยเพ่งโทษ เข้าไปหาด้วยอุบายต่างๆ ด้วยคำ 
พูดอันคมคายซึ่งไม่ตรงลับนี้าใจ ด้วยสามารถแห่งมิตรเทียม แม้คนเช่น 
นี้ ก็ไม่ควรคุ้นเคย. 

[๑๔๒๘] คนมีปัญญาทรามเช่นนั้น พบเห็นอามิส หรือทรัพย์เข้า ณ ที่ใด ย่อม 
คิดประทุษร้าย และย่อมละทิ้งเพื่อนนั้นไป แม้คนเช่นนั้น ก็ไม่ควร 
คุ้นเคย. 

[๑๔๒๙] มีคนเป็นจำนวนมาก ที่ปลอมเป็นมิตรคบหา บุคคลพึงละบุรุษชั่วเหล่า 
นั้นเสีย เหมือนไก , ละเหยี่ยว ฉะนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 266 

[๑๔๓๐] อนึ่ง บุคคลใดไม , รู้เท่าทันเหตุที่เกิดขึ้นได้ฉับพลัน หลงไปตามอำนาจ 
ศัตรู บุคคลนั้น ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง. 

[๑๔๓๑] ส่วนบุคคลใดรู้เท่าทันเหตุที่เกิดขึ้นได้ ฉับพลัน บุคคลนั้นย่อมพ้นจาก 
ความเบียดเบียนของศัตรู เหมือนไก่พ้นจากเหยี่ยว ฉะนั้น. 

[๑๔๓๒] นรชนผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณา ควรละเว้นบุคคลผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม มัก 
ท่าการกำจัดอยู่เป็นนิตย์ ดังแร้วที่เขาดักไว้ในป่าเช่นนั้นเสียให้ห่างไกล 
เหมือนไก่ในป่าไผ่ละเว้นเหยี่ยว ฉะนั้น. 

จบ กุกกุฏชาดกที่ ๑๐. 

๑๑. มัฏฐกุฌฑลิ'ชาดก 
คนร้องไห้ถึงคนตายเป็นคนโง่เขลา 

[๑๔๓๓] ท่านประดับแล้วด้วยอาภรณ์ต่างๆ มีต่างหูเกลี้ยงเกลา ทัดทรงระเบียบ 
ดอกไม้ ลูบไล้กระแจะจันทน์สีเหลือง ท่านมีทุกข์อะไรหรือ จึงมากอด 
อกครํ่าครวญอยู่ในกลางป่า? 

[๑๔๓๔] เรือนรถงามแพรวพราวแล้วไปด้วยทองคำ ของเรามีอยู่แล้ว เราหาล้อ 
ทั้งสองของรถนั้นยังไม , ได้ด้วยความทุกข์อันนี้เราจะตายเป็นแน่ๆ. 

[๑๔๓๕] ท่านต้องการรถชนิดไร รถท่าด้วยทองคำ แก้วมณี โลหะ หรือรูปิยะ 
จงบอกรถชนิดนั้นแก่เราเถิด เราชักท่าให้ท่าน จะหาล้อทั้งคู , ให้ท่าน? 

[๑๔๓๖] ลำดับนั้น มาณพจึงบอกแก่พราหมณ์นั้นว่า พระจันทร์และพระอาทิตย์ 
ย่อมงามผ่องใสอยู่ในวิถีทั้งสอง รถทองของเราย่อมจะงามด้วยพระจันทร์ 
และพระอาทิตย์นั้น อันเป็นล้อทั้งคู่. 

[๑๔๓๗] ดูกรมาณพ ท่านเป็นคนพาลแท้ เพราะท่านปรารถนาสิ่งที่เขาไม่พึง 
ปรารถนากัน เราสำคัญว่าท่านชักตายเสียเปล่า ท่านจักไม , ได้พระจันทร์ 
พระอาทิตย์เลย. 

[๑๔๓๘] แม้ความอุทัยและอัสดงของพระจันทร์และพระอาทิตย์นั้น ก็ยังปรากฏ 
อยู่ สีสรรวรรณะ และวิถีทางของพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสอง ก็ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 267 

ยังปรากฏอยู่ ส่วนบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้ว ย่อมไม่ปรากฏเลย เราทั้งสอง 
ผู้ครํ่าครวญอยู่ ใครเล่าหนอจะเป็นคนโง , เขลายิ่งกว่ากัน? 

[๑๔๓๙] ดูกรมาณพ ท่านพูดจริง บรรดาเราทั้งสองผู้ครํ่าครวญอยู่ เรานี่แหละ 
คนโง่เขลายิ่งกว่าท่าน เราปรารถนาผู้ตายไปยังปรโลกแล้ว เหมือนเด็ก 
ร้องไห้อยากได้พระจันทร์ฉะนั้น. 

[๑๔๔๐] ท่านมารดาเราผู้เร่าร้อนให้สงบระงับ ดับความกระวนกระวายทั้งปวงได้ 
เหมือนบุคคลดับไฟ ที่ติดเปรียงด้วยนั้าฉะนั้น. 

[๑๔๔๑] ท่านได้ถอนลูกศรที่เสียบแทงหทัยของเรา ออกไปแล้ว ได้บรรเทาความ 
โศกถึงบุตรของเรา ผู้ลูกความโศกครอบงำแล้วหนอ. 

[๑๔๔๒] ดูกรมาณพ เราเป็นผู้ถอนลูกศรได้แล้ว ปราศจากความโศก ไม , มีความ 
ขุ่นมัว เราจะไม่เศร้าโศก จะไม่ร้องไห้ เพราะได้ฟิงถ้อยคำของท่าน. 

จบ มัฏฐกุณฑลิ'ชาดกที่ ๑๑. 

๑๒. พิลารโกสิยชาดก 
ให้ทานไม , ได้เพราะเหตุ ๒ อย่าง 

[๑๔๔๓] สัตบุรุษทั้งหลายแม้ไม , หุงกินเอง ได้โภชนะมาแล้ว ย่อมปรารถนาจะให้ 
ท่านหุงโภชนะ ไว้มิใช่หรือ ไม , พึงให้โภชนะนั้น ไม่สมควรแก่ท่าน. 

[๑๔๔๔] บุคคลให้ทานไม , ได้ด้วยเหตุ ๒ อย่างคือ ความตระหนี่ ๑ ความประมาท 
๑ บัณฑิตผู้รู้แจ้ง เมื่อต้องการบุญพึงให้ทานแม้. 

[๑๔๔๕] คนผู้ตระหนี่กลัวยากจน ย่อมไม่ให้อะไรๆ แก่ผู้ใดเลย ความกลัวจน 
นั่นแลจะเป็นภัยแก , คนผู้ไม่ให้ คนตระหนี่ย่อมกลัวความอยากข้าว 
อยากนั้า ความกลัวนั้นแหละ จะกลับมาลูกต้องคนพาลทั้งในโลกนี้ 
และโลกหน้า. 

[๑๔๔๖] เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงครอบงำมลทิน คำชัดตระหนี่เสียแล้ว พึงให้ 
ทานเถิด เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 268 

[๑๔๔๗] ทานผู้ให้ได้ยาก เพราะต้องครอบงำความตระหนี่ก่อน แล้วจึงให้ได้ 
อสัตบุรุษทั้งหลาย ย่อมไม่ทำทานตามที่สัตบุรุษทำแล้ว ธรรมของ 
สัตบุรุษอันคนอื่นรู้ได้ยาก. 

[๑๔๔๘] เพราะเหตุนั้น คติจากโลกนี้ของสัตบุรุษ กับอสัตบุรุษจึงต่างกัน 
อสัตบุรุษย่อมไปนรก สัตบุรุษย่อมไปสวรรค์. 

[๑๔๔๙] บัณฑิตพวกหนึ่ง ย่อมให้ไทยธรรมแม้มีส่วนเล็กน้อยได้ สัตว์พวกหนึ่ง 
แม้มีไทยธรรมมาก ก็ให้ไม , ได้ ทักขิณาทานที่บุคคลให้จากของเล็กน้อย 
ก็นับว่าเสมอด้วยการให้จำนวนพัน. 

[๑๔๕๐] แม้ผู้ใดเที่ยวไปขออาหารมา ผู้นั้นชื่อว่า ประพฤติธรรม อนึ่ง บุคคล 
ผู้เลี้ยงบุตรและภรรยาของตน เมื่อไทยธรรมมีน้อยก็เฉลี่ย ให้แก่สมณะ 
และพราหมณ์ บุคคลนั้นชื่อว่า ประพฤติธรรม ยัญที่คนตั้งแสนฆ่าสัตว์ 
มาบูชาแก่คนผู้ควรบูชาจำนวนพัน ยัญของคนเช่นนั้น ย่อมไม , ถึงแม้ 
เสี้ยวแห่งผลทาน ของคนเข็ญใจผู้ย้งไทยธรรมให้เกิดโดยชอบให้อยู่. 

[๑๔๕๑] เพราะเหตุไร ยัญนี้ก็ไพบูลย์ มีค่ามาก จึงไม่เท่าค่าแห่งผลทานของ 
บุคคลที่ให้โดยชอบธรรมเล่า ไฉนยัญที่คนตั้งแสนฆ่าสัตว์มาบูชา แก่ 
แก , คนที่ควรบูชาจำนวนพันๆ จึงไม่เท่าแม้ส่วนเสี้ยวแห่งผลทาน ของ 
คนเข็ญใจผู้ยังไทยธรรม ให้เกิดโดยชอบให้อยู่? 

[๑๔๕๒] เพราะว่า คนบางพวกตั้งอยู่ในกายกรรมเป็นต้น อันไม่เสมอกัน 
ทำสัตว์ให้ลำบากบ้าง ฆ่าให้ตายบ้าง ทำให้เศร้าโศกบ้าง แล้วจึงให้ทาน 
ทักขิณาทานนั้น มีหน้าชุ่มไปด้วยนั้าตา พร้อมทั้งอาชญา จึงไม่เท่าถึง 
ส่วนเสี้ยวแห่งผลทานที่บุคคลให้แล้วโดยชอบธรรม เพราะอย่างนี้ 
ยัญที่คนตั้งแสนฆ่าสัตว์มาบูชายัญ แก่คนที่ควรบูชาจำนวนพันๆ จึงไม , 

เท่าถึงส่วนเสี้ยวแห่งผลทาน ของคนเข็ญใจผู้ยังไทยธรรมให้เกิดโดยชอบ 
ให้อยู่. 

จบ พิลารโกสิยชาดกที่ ๑๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 269 

๑๓. จักกวากชาดก 
ว่าด้วยนกจักรพราก 

[๑๔๕๓] ดูกรนกชักรพราก ท่านมีสีสวย รูปงาม ร่างกายแน่นแฟ้น มีสีแดงดัง 
ทอง ทรวดทรงงาม ใบหน้าผุดผ่อง. 

[๑๔๕๔] ท่านจับอยู่ที่ส่งคงคา เห็นจะได้กินอาหารอย่างนี้คือ ปลากา ปลากะบอก 
ปลาหมอ ปลาเค้า ปลาตะเพียน กระมัง? 

[๑๔๕๕] ลูกรสหาย นอกจากสาหร่ายและแหนแล้ว เรามิได้ถือเอาเนื้อสัตว์บก 
หรือสัตว์นื้ามากินเป็นอาหารเลย นั่นเป็นอาหารของเรา. 

[๑๔๕๖] เราไม , เชื่อว่า นกจักรพรากกินอาหารอย่างนั้นเลย เพื่อนเอ๋ย แม้เรากิน 
อาหารที่คลุกเคล้าด้วยเกลือและนี้ามันในม้าน. 

[๑๔๕๗] ปรุงด้วยเนื้ออันสะอาด ซึ่งเขาท่ากินกันในหมู , มนุษย์ ดูกรนกจักรพราก 
ถึงกระนั้น สีของเราก็ไม , เหมือนท่าน. 

[๑๔๕๘] ท่านเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย จึงต้องคอยมองดูผู้ที่ผูกเวรในตน แม้จะ 
กินก็สะดุ้งกลัว เพราะเหตุนั้น สีกายของท่านจึงเป็นเช่นนี้. 

[๑๔๕๙] ดูกรกา ท่านเป็นผู้ลูกคนทั่วโลกโกรธเคือง อาหารที่ท่านได้มาด้วยกรรม 
อันลามก ก็หาอิ่มท้องไม่ เพราะเหตุนั้น สีกายของท่าน จึงเป็นเช่น 
นี้. 

[๑๔๖๐] ลูกรสหาย ส่วนเรามิได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงมากิน มีความขวนขวาย 
น้อย ไม่มีใครรังเกียจ ใจไม , ห่อเหี่ยว ภัยแต่ที่ไหนๆ ก็มิได้มี. 

[๑๔๖๑] ท่านนั้นจงท่าอานุภาพ ละปกติคือความทุศีลของตนเสีย ไม่เบียดเบียน 
ใครเที่ยวไปในโลก จักเป็นที่รักใคร่ของสัตว์โลกเหมือนเรา ฉะนั้น. 

[๑๔๖๒] ผู้ใดไม , ฆ่าเอง ไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ไม่ท่าทรัพย์ให้เสื่อมเอง ไม , ใช้ผู้อื่น 
ท่าให้เสื่อม มีเมตตาจิตในสัตว์ทั่วไป ผู้นั้นย่อมไม , มีเวรกับใคร. 

จบ จักกวากชาดกที่ ๑๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 270 

๑๔. ภูริปัญหาชาดก 
ว่าด้วยคนไม่ดี ๔ จำพวก 

[๑๔๖๓] ดูกรท่านผู้มีปัญญากว้างขวาง ได้ยินว่า คำที่ท่านอาจารย์เสนกกล่าวนั้น 
เป็นความจริง ท่านเป็นผู้มีปัญญา มีศิริ มีความเพียร มีความคิดมั่นคง 
แม้ท่านเป็นผู้มีปัญญา มีคิริ มีความเพียร มีความคิดมั่นคงเช่นนั้น 
ก็ป้องกันความเข้าถึงอำนาจแห่งความฉิบหายไม , ได้ ท่านจึงต้องกินข้าว 
แดงไม , มีแกง. 

[๑๔๖๔] เราท่าความสุขเดิมของเราให้เจริญได้ด้วยความยาก เมื่อพิจารณากาล 
อันควรและไม , ควร จึงหลบอยู่ตามความพอใจ เปิดช่องประโยชน์ให้แก , ตน 
ด้วยเหตุนั้น เราได้ยินดีด้วยข้าวแดง. 

[๑๔๖๕] ก็เรารู้จักกาลเพื่อกระทำความเพียร ยังประโยชน์ให้เจริญด้วยความรู้ของ 
ตนเอง อาจอยู่ เหมือนความองอาจแห่งราชสีห์ ฉะนั้น ท่านชักได้เห็น 
เราพร้อมด้วยความสำเร็จนั้นอีก. 

[๑๔๖๖] ก็บุคคลบางพวก แม้จะมีความสุขก็ไม่ทำบาป บุคคลอีกพวกหนึ่งไม่ 
ท่าบาป เพราะเกรงกลัวต่อการเกี่ยวข้องด้วยความติเตียน ท่านเป็นคน 
สามารถ มีความคิดกว้างขวาง เหตุไร จึงไม่ทำทุกข์ให้เกิดแก่เรา? 

[๑๔๖๗] บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมไม่ประพฤติกรรมอันเป็นบาป เพราะเหตุแห่งความสุข 
ของตนถูกทุกข์กระทบแล้วแม้จะพลาดพลั้งลงไปก็สงบอยู่ได้ ไม , 

ละทิ้งธรรมเพราะความรักและความชัง. 

[๑๔๖๘] บุคคลควรถอนตนผู้เข็ญใจขึ้น ด้วยเพศที่อ่อนแอหรือแข็งแรงอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ภายหลังจึงประพฤติธรรม. 

[๑๔๖๙] บุคคลนอน หรือนึ่งที่ร่มเงาแห่งต้นไม้ใด ไม , พึงหักรานกิ่งแห่งต้นไม้ 
นั้น เพราะบุคคลผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนชั่วช้า. 

[๑๔๗๐] บุรุษรู้แจ้งธรรมแต่สำนักอาจารย์ใด อนึ่ง การที่สัตบุรุษทั้งหลาย คำจัด 
ความสงสัยของบุรุษนั้นนั่นและ ชื่อว่าเป็นดังเกาะหรือเป็นที่พึ่งพา ของ 
บรษนั้น คนมีปัฌฌาไม่พึงละมิตรภาพ กับอาจารย์เช่นนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 271 

[๑๔๗๑] คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามคุณ เป็นคนเกียจคร้าน ไม่ดี บรรพชิต ผู้ไม่สำรวม 
ระวัง ไม่ดี พระราชาไม่ทรงพิจารณาเสียก่อน แล้วประกอบราชกิจ 
ไม่ดี บัณฑิตมักโกรธ ก็ไม่ดี. 

[๑๔๗๒] ข้าแต่พระราชา กษัตริย์ควรพิจารณาก่อน แล้วจึงค่อยประกอบราชกิจ 
ไม่พิจารณาก่อนไม่ควรประกอบราชกิจ พระยศและพระเกียรติ ย่อม 
เจริญแก่พระราชาผู้ทรงพิจารณาเสียก่อน แล้วจึงประกอบราชกิจ. 

จบ ภูริปัญหาชาดกที่ ๑๔. 

๑๕. มหาบังคลชาดก 
ว่าด้วยมงคล 

[๑๔๗๓] นรชนรู้วิชาอะไรก็ดี รู้สุตะทั้งหลายอะไรก็ดี กระซิบถามกันว่า อะไร 
เป็นมงคล ในเวลาปรารถนามงคล นรชนนั้นจะทำอย่างไร จึงจะเป็นผู้ 
อันความสวัสดีคุ้มครองแล้ว ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฯ 

[๑๔๗๔] เทวดาและพรหมทั้งปวง ทีฆชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย บุคคลใด 
อ่อนน้อมอยู่เป็นนิตย์ ด้วยเมตตา บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวเมตตา ของ 
บุคคลนั้นแลว่า เป็นสวัสติมงคลในสัตว์ทั้งหลาย. 

[๑๔๗๕] ผู้ใดประพฤติถ่อมตนแก , สัตว์โลกทั้งปวง แก่หญิงและชาย พร้อมทั้งเด็ก 
เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำชั่วร้าย ไม่กล่าวลำเลิกถึงเรื่องเก่าๆ บัณฑิต 
ทั้งหลายกล่าวความอดกลั้น ของผู้ทั้นว่า เป็นสวัสสิมงคล. 

[๑๔๗๖] ผู้ใดเป็นผู้มีปัญญาดี มีความรู้ปรุโปร่งในเมื่อเหตุเกิดขึ้น ไม่ดูหมิ่น 
มิตรสหายทั้งหลายด้วย ศิลป สกุล ทรัพย์ และด้วยชาติ บัณฑิต 
ทั้งหลายกล่าวการไม่ดูหมิ่นสหายของผู้ทั้นว่า เป็นสวัสสิมงคลในสหาย 
ทั้งหลาย. 

[๑๔๗๗] สัตบุรุษทั้งหลายเป็นผู้ชอบพอคุ้นเคยกัน เป็นมิตรแท้ของผู้ใด ผู้มีคำพูด 
มั่นคง อนึ่ง ผู้ใดเป็นผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร แบ่งปันทรัพย์ของตน ให้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 272 

แก่มิตร บัณฑิตทั้งหลายกล่าวการได้ประโยชน์เพราะอาศัยมิตร และการ 
แบ่งปันของผู้นั้นว่า เป็นความสวัสดิมงคลในมิตรทั้งหลาย. 

[๑๔๗๘] ภรรยาของผู้ใดมีวัยเสมอกัน อยู่รวมกันด้วยความปรองดอง ประพฤติ 
ตามใจกัน เป็นคนใคร่ธรรม ไม่เป็นหญิงหมัน มีศีลโดยสมควรแก , สกุล 
รู้จักปรนนิบัติสามี บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวคุณความดีในภรรยาของผู้นั้น 
ว่าเป็นสวัสติมงคลในภรรยาทั้งหลาย. 

[๑๔๗๙] พระราชาเป็นเจ้าแผ่นดิน ทรงพระอิสริยยศใหญ่ ทรงทราบความสะอาด 
และความขยันหมั่นเพียรของราชเสวกคนใด และทรงทราบราชเสวก 
คนใด ด้วยความเป็นผู้ไม่ร้าวรานกับพระองค์ และทรงทราบราชเสวก 
คนใดว่ามีใจจงรักภักดีต่อเรา บัณฑิตทั้งหลายกล่าวคุณความดีของราช 
เสวกนั้นๆ ว่าเป็นสวัสติมงคล ในพระราชาทั้งหลาย. 

[๑๔๘๐] บุคคลใดมีศรัทธาให้ข้าวนั้า ให้ดอกไม้ของหอม และเครื่องลูบไล้ มีจิต 
เลื่อมใสอนุโมทนา บัณฑิตทั้งหลายกล่าวคุณข้อนั้นของบุคคลนั้นแล 
ว่าเป็นความสวัสดีในสวรรค์ทั้งหลาย. 

[๑๔๘๑] สัตบุรุษทั้งหลายผู้รู้แจ้งด้วยญาณ ผู้ยินดีแล้ว ในสัมมาปฏิบัติ เป็น 
พหูสูต แสวงหาคุณ เป็นผู้มีศีล ยังบุคคลใดให้บริสุทธิด , วยอริยธรรม 
บัณฑิตทั้งหลายยกย่องคุณความดีของสัตบุรุษนั้น ว่าเป็นความสวัสดีใน 
ท่ามกลางพระอรหันต์. 

[๑๔๘๒] ความสวัสดีเหล่านี้แล ผู้รู้สรรเสริญแล้ว มีสุขเป็นผลกำไรในโลก นรชน 
ผู้มีปัญญา พึงเสพความสวัสดีเหล่านั้นไว้ในโลกนี้ ก็ในมงคลมีประเภท 
คือ ฑิฏฐมงคล สุตมงคล และมุตมงคล มงคลสักนิดหนึ่งที่จะเป็น 
มงคลจริงๆ ไม่มีเลย. 

จบ มหาบังคลชาดกที่ ๑๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 273 

๑๖. ฆตปัฌฑิตชาดก 
ว่าด้วยความดับความโศก 

[๑๔๘๓] ข้าแต่พระองค์ผู้กัณหวงศ์เชิญพระองค์เสด็จลุกขึ้นเถิด จะมัวทรง 
บรรทมอยู่ทำไม ความเจริญอะไรจะมีแก่พระองค์ด้วยพระสุบินเล่า 
พระภาดาของพระองค์แม้ใด เสมอด้วยพระหทัย และเสมอด้วย 
พระเนตรข้างขวา ลมกระทบดวงหทัยของพระภาดานั้น ข้าแต่พระเจ้า 
เกสวะ ฆตบัณฑิตทรงเพ้อไป. 

[๑๔๘๔] พระเจ้าเกสวะทรงสดับคำของโรหิเณยยอำมาตย์ นั้นแล้ว อัดอั้น 
พระหฤทัยด้วยความเศร้าโศก ถึงพระภาดา มีพระวรกายกระสับกระส่าย 
เสด็จลุกขึ้น. 

[๑๔๘๕] เหตุไรหนอ เจ้าจึงเป็นเหมือนคนม้า เที่ยวบ่นเพ้ออยู่ทั่วนครทาวราวดี 
นี้ว่า กระต่าย กระต่าย ใครมาลักเอากระต่ายของเจ้าไปหรือ? 

[๑๔๘๖] เจ้าปรารถนากระต่ายทอง กระต่ายเงิน กระต่ายแก้วมณี กระต่าย 
สังขสิลา หรือกระต่ายแล้วประพาฬประการใด จงบอกแก่เรา เรา 
จะให้เขาทำให้เจ้า. ถ้าแม้เจ้าไม , ชอบกระต่ายเหล่านี้ แม้กระต่ายอื่นๆ 
มีอยู่ในป่า เราจะให้เขานำเอากระต่ายเหล่านั้นมาให้ เจ้าต้องการ 
กระต่ายชนิดใดเล่า? 

[๑๔๘๗] ข้าแต่พระเจ้าเกสวะ กระต่ายเหล่าใดที่อาศัยอยู่บนแผ่นดิน หม่อมฉัน 
ไม่ปรารถนากระต่ายเหล่านั้น หม่อมฉันปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์ 
ขอพระองค์ได้ทรงโปรดสอยกระต่ายนั้นมาให้หม่อมฉันเถิด. 

[๑๔๘๘] น้องรัก เจ้าปรารถนาสิ่งที่เขาไม่พึงปรารถนากัน อยากได้กระต่ายจาก 
ดวงจันทร์ จะละชีวิตไปเสียเป็นแน่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 274 

[๑๔๘๙] ข้าแต่พระองค์ผู้กัณหวงศ์ถ้าพระองค์ทรงทราบและตรัสสอนผู้อื่น 
อย่างนี้เหตุไรพระองค์จึงทรงเศร้าโศกถึงพระราชโอรส ผู้สิ้นพระชนม์ 
ไปแล้ว ในกาลก่อน จนกระทั่งถึงวันนี้เล่า? 

[๑๔๙๐] มนุษย์ หรือเทวดาไม่พึงได้ฐานะอันใด คือความมุ่งหวังว่า บุตรของเรา 
ที่เกิดมาแล้วอย่าตายเลย พระองค์ทรงปรารถนาข้า ฐานะนั้นอยู่ จะพึง 
ทรงได้ฐานะที่ไม่ควรได้แต่ที่ไหน ข้าแต่พระองค์ผู้กิ'ณหวงศ์ พระองค์ 
ทรงเศร้าโศกถึงพระโอรสองค์ใด ผู้ไปรโลกแล้ว พระองค์ก็ไม่สามารถ 
จะนำพระโอรสนั้นมาได้ด้วยมนต์ ยารากไม้ โอสถ หรือ พระราชทรัพย์ 
เลย. 

[๑๔๙๑] บุรุษผู้เป็นบัณฑิตเช่นนี้เป็นอำมาตย์ ของพระราชาพระองค์ใด พระ 
ราชาพระองค์นั้น จะมีความโศกมาแต่ไหน เหมือนฆตบัณฑิต ดับความ 
โศกของเราในวันนี้ ฆตบัณฑิตได้รดเรา ผู้เร่าร้อนให้สงบระงับ 
ดับความกระวนกระวายทั้งปวงได้ เหมือนบุคคลดับไฟที่ติดเปรียง 
ด้วยนี้า ฉะนั้น. ฆตบัณฑิตได้ถอนลูกศรที่เสียบแทงหทัยของเราออกแล้ว 
ได้บันเทาความโศก ถึงบุตรของเราผู้ลูกความเศร้าโศกครอบงำแล้วหนอ. 

เราเป็นผู้ถอนลูกศรออกได้แล้ว ปราศจากความโศก ไม่ขุ่นมัว 
จะไม่เศร้าโศก จะไม่ร้องไห้ เพราะได้ฟ้งคำของเจ้า นะน้องชาย. 

[๑๔๙๒] ผู้มีปัญญา มีใจกรุณา ย่อมทำผู้ที่เศร้าโศก ให้หลุดพ้นจากความเศร้าโศก 
ได้ เหมือนฆตบัณฑิตทำพระเชฏฐาผู้เศร้าโศก ให้หลุดพ้นจากความ 
เศร้าโศก ฉะนั้น. 

จบ ฆตปัฌฑิตชาดกที่ ๑๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 275 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. จตุทวารชาดก๒. กัณหชาดก 
๓. จตุโปสถชาดก ๔. สังขชาดก 

๕.จุลลโพชิชาดก ๖.มัฌฑัพยชาดก 

๗. นิโครธชาดก๘. ตักกลชาดก 
๙. มหาธรรมปาลชาดก ๑๐. กุกกุฏชาดก 

๑๑. มัฏฐกุณฑลิ'ชาดก ๑๒. พิลารโกสิยชาดก 

๑๓. จักกวากชาดก ๑๔. ภูริปัญหาชาดก 

๑๕. มหามงคลชาดก ๑๖. ฆตปัฌฑิตชาดก 

จบ ทสกนิบาตชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 276 

เอกาทสกนิบาตชาดก 
๑. มาตุโปสกชาดก 
ว่าด้วยเรื่องพญาช้างผู้เลี้ยงมารดา 

[๑๔๙๓] ไม้อ้อยช้าง ไม้มูกมัน ไม้ช้างน้าว หญ้างวงช้าง ข้าวฟ์าง และลูก 
เดือย งอกงามขึ้นแล้วเพราะพญาช้างนั้นพลัดพรากไป อนึ่ง ต้น 
กรรณิการ์ทั้งหลายที่เชิงเขาก็เผล็ดดอกบาน. 

[๑๔๙๔] พระราชา หรือพระราชกุมาร ประทับนึ่งบนคอพญาช้างใด เป็นผู้ไม่มี 
ความสะดุ้ง ย่อมกำจัดเสียซึ่งปัจจามิตรทั้งหลาย อิสรชนผู้ประดับ 
ด้วยอาภรณ์อันงดงามผู้หนึ่ง ย่อมเลี้ยงดูพญาช้างนั้นด้วยก้อนข้าว. 

[๑๔๙๕] ดูกรพญาช้างตัวประเสริฐ เชิญพ่อรับเอาคำข้าวเถิด อย่าผ่ายผอมเลย 
ราชกิจมีเป็นอันมาก ท่านจะต้องทำราชกิจเหล่านั้น. 

[๑๔๙๖] นางช้างนั้นเป็นกำพร้า ตาบอด ไม่มีผู้นำทางคงจะสดุดตอไม้ล้มลงตรง 
ภูเขาจัณโฑรณะเป็นแน่. 

[๑๔๙๗] ดูกรพญาช้าง นางช้างตาบอดหาผู้นำทางมิได้ คงจะสดุดตอไม้ล้มลงตรง 
ภูเขาชัณโฑรณะนั้นเป็นอะไรลับท่านหรือ. 

(เมื่อพราหมณ์เดินทางยืนขออยู่ บัณฑิตทั้งหลายไม่กล่าวควรว่าไป) 

[๑๔๙๘] ข้าแต่พระมหาราชา นางช้างตาบอดไม , มีผู้นำทาง คงจะสดุดตอไม้ล้มลง 
ตรงภูเขาชื่อชัณโฑรณะนัน เป็นมารดาของข้าพระองค์. 

[๑๔๙๙] พญาช้างนี้ย่อมเลี้ยงดูมารดา ท่านทั้งหลายจงปล่อยพญาช้างนั้นเสียเถิด 
พฌาช้างตัวประเสริชจงอย่ร่วมลับมารดา พร้อมด้วยฌาดิทั้งหลายเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 277 

[๑๕๐๐] พญาช้างอันพระเจ้ากาสีทรงปล่อยแล้ว พอหลุดจากเครื่องผูก พักอยู่ 
ครู่หนึ่ง ได้ไปยังภูเขา จากนั้นเดินไปสู่สระบัวอันเย็นที่เคยซ่องเสพมา 
แล้วดูดนั้าด้วยงวงมารดมารดา. 

[๑๕๐๑] ฝนอะไรนี้ไม่ประเสริฐเลย ย่อมตกโดยกาลที่ไม่ควรตก บุตรเกิดใน 
ตนของเราเป็นผู้บำรุงเรา ไปเสียแล้ว. 

[๑๕๐๒] เชิญท่านลุกขึ้นเถิด จะมัวนอนอยู่ทำไม ฉันผู้เป็นลูกของแม่มาแล้ว 
พระเจ้ากาสึผู้ทรงพระปรีชาญาณ มีบริวารยศใหญ่หลวงทรงปล่อยมาแล้ว. 

[๑๕๐๓] พระราชาพระองค์ใดทรงปล่อยลูกของเราผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้ 
เจริญทุกเมื่อ ขอพระราชาพระองค์นั้นจงทรงพระชนม์ยืนนาน ทรงบำรุง 
แคว้นกาสีให้เจริญรุ่งเรืองเถิด. 

จบ มาตุโปสกชาดกที่ ๑. 

๒. ชุณหชาดก 

ว่าด้วยการคบบัณฑิตและคบคนพาล 

[๑๕๐๔] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชน ขอพระองค์ทรงสดับคำของข้าพระองค์ 
ข้าพระองค์มาถึงในที่นี้ด้วยประโยชน์ในพระเจ้าชุณหะ ข้าแต่พระองค์ผู้ 
ประเสริฐกว่าสัตว์ ๒ เท้าทั้งหลาย เมื่อพราหมณ์เดินทางยืนขออยู่ 
บัณฑิตทั้งหลายไม่กล่าวว่า ควรไป. 

[๑๕๐๕] ดูกรพราหมณ์ ข้าพเจ้ากำลังรอฟ้งอยู่ ท่านมาถึงในที่นั้ด้วยประโยชน์ 
อันใด จงบอกประโยชน์อันนั้น หรือว่าท่านปรารถนาประโยชน์อะไร 
ในข้าพเจ้าจึงมาในที่นั้เชิญท่านพราหมณ์บอกมาเถิด. 

[๑๕๐๖] ขอพระองค์โปรดพระราชทานบ้านส่วย ๕ ตำบลแก่ข้าพระองค์ ทาสี 
๑๐๐ คน โค ๗๐๐ ทองเนื้อดี ๑๐๐๐ แท่ง ขอได้ทรงโปรดประทาน 
ภรรยาผู้พริ้มเพราแก่ข้าพระองค์ ๒ คน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 278 

[๑๕๐๗] ดูกรพราหมณ์ ตบะอันมีกำลังกล้าของท่านมีอยู่หรือ หรือว่ามนต์ขลัง 
ของท่านมีอยู่ หรือว่ายักษ์บางพวกผู้เชื่อฟ้งถ้อยคำของท่านมีอยู่ หรือ 
ว่าท่านยังจำได้ถึงประโยชน์ที่ท่านทำแล้วแก , เรา? 

[๑๕๐๘] ตบะของข้าพระองค์มิได้มี แม้มนต์ของข้าพระองค์ก็มิได้มี ยักษ์บางพวกผู้ 
เชื่อฟ้งถ้อยคำของข้าพระองค์ก็ไม่มี อนึ่ง ข้าพระองค์ก็จำไม , ได้ถึงประ 
โยชน์ ที่ข้าพระองค์ทำแล้วแก , พระองค์ ก็แต่ว่า เมื่อก่อนได้มีการพบปะ 
กันเท่านั้นเอง. 

[๑๕๐๙] ข้าพเจ้ารู้อยู่ว่า การเห็นนี้เป็นการเห็นครั้งแรก นอกจากนี้ข้าพเจ้าจำ 
ไม , ได้ถึงการพบกันในครั้งใดเลย ข้าพเจ้าถามถึงเรื่องนั้น ขอท่านจง 
บอกแก่ข้าพเจ้าว่า เราได้เคยพบกันเมื่อไรหรือที่ไหน? 

[๑๕๑๐] ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระองค์และข้าพระองค์ได้อยู่กันมาแล้วใน 
เมืองตักกสิลา อันเป็นเมืองที่รื่นรมย์ของพระเจ้าคันธารราช พระองค์ 
กับข้าพระองค์ได้กระทบไหล่กันในความมืด มีหมอกทึบในนครนั้น ข้า 
แต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชน พระองค์และข้าพระองค์ยืนกันอยู่ในที่ 
ตรงนั้น เจรจาปราศรัยด้วยคำอันให้ระลึกถึงกันที่ตรงนั้นแล เป็นการ 
พบกันแห่งพระองค์และข้าพระองค์ ภายหลังจากนั้นมิได้มี ก่อนแต่ 
นั้นก็ไม่มี. 

[๑๕๑๑] ดูกรพราหมณ์ การสมาคมกับสิ'ปบุรุษย่อมมีในหมู , มนุษย์บางครั้งบาง 
คราว บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม , ทำการพบปะกัน ความสนิทสนม หรือ 


คุณที่กระทำไว้แล้วในกาลก่อนให้เสื่อมสูญไป. 

[๑๕๑๒] ส่วนคนพาลทั้งหลาย ย่อมทำการพบปะกัน ความสนิทสนม หรือคุณที่ 
เขาทำไว้ในกาลก่อนให้เสื่อมสูญไป คุณที่ทำไว้ในคนพาลทั้งหลาย ถึง 
จะมากมายก็ย่อมเสื่อมไปหมด เพราะว่าคนพาลทั้งหลายเป็นคนอกตัญญ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 279 

[๑๕๑๓] ส่วนนักปราชญ์ทั้งหลาย ย่อมไม่ทำการพบปะกัน ความสนิทสนม หรือ 
คุณที่เขาทำไว้ในกาลก่อน ให้เสื่อมสูญไป คุฌที่ทำไว้ในนักปราชญ์ 
ทั้งหลาย ถึงจะน้อยก็ย่อมไม , เสื่อมหายไป เพราะว่านักปราชญ์ทั้งหลาย 
เป็นผู้มีความกตัญญดี ข้าพเจ้าจะให้บ้านส่วย ๕ ตำบลแก่ท่าน ทาสี 
๑๐๐ คน โค ๗๐๐ ทองเนื้อดี ๑๐๐๐ แท่ง และภรรยาผู้พริ้มเพรา ๒ 
คน มีชาติและตระกูลเสมอกัน แก่ท่าน. 

[๑๕๑๔] ข้าแต่พระราชา การสมาคมกับสัตบุรุษย่อมเป็นอย่างนื้ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เป็นใหญ่ในกาสักรัฐ ข้าพระองค์บริบูรณ์ไปด้วยสมบัติ มีบ้านส่วย 
เป็นต้น เหมือนพระจันทร์ตั้งอยู่ท่ามกลางแห่งหมู่ดาวทั้งหลาย ฉะนั้น 
การสังคมกับพระองค์นั่นแล เป็นอันว่าข้าพระองค์ได้แล้วในวันนี้เอง. 

จบ ชุณหชาดกที่ ๒. 

๓. ธรรมเทวปุตตชาดก 
ว่าด้วยเรื่องธรรมชนะอธรรม 

[๑๕๑๕] ดูกรอธรรมเทพบุตร ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ค้ายศ ไม่ค้าบุญ สมณะและพราหมณ์ 
สรรเสริญทุกเมื่อ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีธรรม อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว 
คู่ควรแก่หนทาง ท่านจงให้หนทางแก่เรา. 

[๑๕๑๖] ดูกรธรรมเทพบุตร เราผู้ชื่อว่าอธรรมขึ้นสู่ยามแห่งอธรรมอันมั่นคง ไม่ 
เคยกลัวใคร มีกำลังเข้มแข็ง เราจะพึงให้ทางที่ไม่เคยให้ใครแก่ท่านใน 
วันนี้ เพราะเหตุอะไรเล่า? 

[๑๕๑๗] ธรรมแลปรากฏก่อน ภายหลังอธรรมจึงเกิดขึ้นในโลก เราเป็นผู้เจริญ 
กว่า ประเสริฐกว่า ทั้งเก่ากว่า ขอจงให้ทางแก่เราเถิด น้องเอ๋ย. 

[๑๕๑๘] เราจะไม , ให้หนทางแก่ท่าน เพราะการขอร้องหรือเพราะความเป็นผู้สมควร 
ในวันนี้เราทั้งสองจงมารบกัน แล้วหนทางจะเป็นของผู้ชนะในการรบ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 280 

[๑๕๑๙] เราผู้ชื่อว่าธรรม เป็นผู้ฤาชาปรากฏไปทั่วทุกทิศ มีกำลังมาก มียศประมาณ 
ไม , ได้ ไม่มีผู้เสมอเหมือน ประกอบด้วยคุณทั้งปวง อธรรมเอ๋ย ท่าน 
จักชนะได้อย่างไร? 

[๑๕๒๐] เขาเอาฆ้อนเหล็กตีทองอย่างเดียว หาได้เอาทองตีเหล็กไม , ถ้าหากว่าเรา 
ผู้ชื่อว่าอธรรม ฆ่าท่านผู้ชื่อว่าธรรมในวันนี้ได้ เหล็กจะน่าดู น่าชมเหมือน 
ทองคำ ฉะนั้น. 

[๑๕๒๑] ลูกรอธรรมเทพบุตร ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้มีกำลังในการรบไซร้ ผู้หลัก 
ผู้ใหญ่ และครูของท่านมิได้มี เราจะย่อมให้หนทางอันเป็นที่รักด้วย 
อาการอันไม , เป็นที่รักของท่าน ทั้งจะขออดทนถ้อยคำชั่วๆ ของท่าน. 

[๑๕๒๒] อธรรมเทพบุตรได้ฟ้งคำนี้แล้ว ก็เป็นผู้มีศีรษะลงเบื้องตํ่า มีเท้าขึ้นเบื้อง 
สูง ตกลงจากรถ รำพันเพ้อว่าเราปรารถนาจะรบก็ไม , ได้รบ อธรรม 
เทพบุตรถูกตัดรอนเสียแล้ว ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้. 

[๑๕๒๓] ธรรมเทพบุตรผู้มีขันติเป็นคำลัง มีจิตเที่ยงตรง มีกำลังมาก มีความบาก 
บั่นอย่างแท้จริง ชำนะกำลังรบ ได้ฆ่าอธรรมเทพบุตรฟิงเสียในแผ่นดิน 
แล้ว ขึ้นสู่รถของตนไปโดยหนทางนั่นเทียว. 

[๑๕๒๔] มารดาบิดาและสมณพราหมณ์ ไม , ได้รับความนับถือในเรือนของชน 
เหล่าใด ชนเหล่านั้น ครั้นทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้ตายไปแล้วย่อม 
ต้องพากันไปสู่นรก เหมือนอธรรมเทพบุตรผู้มีศีรษะลงในเบื้องตํ่าตกไป 
แล้วฉะนั้น. 

[๑๕๒๕] มารดาบิดาและสมฌพราหมณ์ ได้รับความนับถือเป็นอย่างดีในเรือน 
ของชนเหล่าใด ชนเหล่านั้น ครั้นทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้ตายไปแล้ว 
ย่อมพากันไปสุคติ เหมือนธรรมเทพบุตรขึ้นสู่รถของตนไปสู่เทวโลก 
ฉะนั้น. 

จบ ธรรมเทวปุตตชาดกที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 281 

๔.อุทยชาดก 
ว่าด้วยบารมี ๑๐ ทัศ 

[๑๕๒๖] ดูกรพระนาง ผู้มีพระวรกายงามหาที่ติมิได้ มีช่วงพระเพลากลมกล่อม 
ทรงวัตถาภรฌ์อันสะอาด เสด็จขึ้นสู่ปราสาทประทับนั่งอยู่พระองค์เดียว 
ลูกรพระนางผู้มีพระเนตรงามดังเนตรนางกินนร หม่อมฉันขอวิงวอน 
พระนาง เราทั้งสองควรอยู่ร่วมกันตลอดคืนหนึ่งนี้. 

[๑๕๒๗] นครนี้มีคูรายรอบ มีป้อมแลซุ้มประตูมั่นคง มีหมู , ทหารถือกระบี่รักษา 
ยากที่ใครๆ จะเข้าได้. ทหารของนักรบหนุ่มก็ไม่มีมาเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ 
ท่านปรารถนามาพบข้าพเจ้าด้วยเหตุอะไรหนอ. 

[๑๕๒๘] ลูกรพระนางผู้เลอโฉม หม่อมฉันเป็นเทพบุตรมาในตำหนักของพระนาง 
ลูกรพระนางผู้เจริญ เชิญพระนางชื่นชมกับหม่อมฉันเถิด หม่อมฉัน 
จะถวายถาดทอง อันเต็มด้วยเหรียญทองแก่นาง. 

[๑๕๒๙] นอกจากเจ้าชายอุทัยแล้ว ข้าพเจ้าไม่พึงปรารถนาเทวดา ยักษ์ หรือมนุษย์ 
ผู้อื่นเลย ดูกรเทพบุตรผู้มีอานุภาพมาก ท่านจงไปเสียเถิด อย่ากลับมา 
อีกเลย. 

[๑๕๓๐] ความยินดีอันใดเป็นที่สุดของผู้บริโภคกาม สัตว์ทั้งหลายประพฤติไม่ 
สมควร เพราะเหตุแห่งความยินดีอันใด พระนางอย่าพลาดความยินดี 
ในทางอันสะอาดของพระนางนั้นเลย หม่อมฉันขอถวายถาดเงิน อันเต็ม 
ด้วยเหรียญเงินแก่พระนาง. 

[๑๕๓๑] ธรรมดาชายหมายจะให้หญิงเอออวยด้วยทรัพย์ ย่อมประมูลราคาขึ้นจน 
ให้พอใจ ของท่านตรงกันข้าม ท่านประมูลราคาโดยลดลงดังที่เห็น 
ประจักษ์อยู่. 

[๑๕๓๒] ลูกรพระนางผู้มีพระวรกายงาม อายุและวรรณะของหมู่มนุษย์ในมนุษย 
โลกย่อมเสื่อมลง ด้วยเหตุนั้นแล แม้ทรัพย์สำหรับพระนางก็จำต้อง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 282 

ลดลง เพราะวันนี้พระนางชราลงกว่าวันก่อน. ดูกรพระราชบุตรีผู้มี 
พระยศ เมื่อหม่อมฉันกำลังเพ่งมองอยู่อย่างนี้ พระฉวีวรรณของพระนาง 
ย่อมเสื่อมไป เพราะวันคืนล่วงไปๆ ลูกรพระราชบุตรีผู้มีปรีชา เพราะ 
เหตุนั้น พระนางพึงประพฤติพรหมจรรย์เสียวันนี้ทีเดียว จะได้มี 
พระฉวีวรรณงดงามยิ่งขึ้นอีก. 

[๑๕๓๓] เทวดาทั้งหลายไม่แก่เหมือนมนุษย์หรือ เสันเอ็นในร่างกายของเทวดา 
เหล่านั้นไม่มีหรือ ดูกรเทพบุตร ข้าพเจ้าขอถามท่านผู้มีอานุภาพมาก 
ร่างกายของเทวดาเป็นอย่างไร? 

[๑๕๓๔] เทวดาทั้งหลายไม่แก่เหมือนมนุษย์ เสันเอ็นในร่างกายของเทวดาเหล่า 
นั้นไม่มี ฉวีวรรณอันเป็นทิพย์ของเทวดาเหล่านั้น ผุดผ่องยิ่งขึ้นทุกๆ 
วัน และโภคสมบัติก็ไพบูลย์ขึ้น. 

[๑๕๓๕] หมู , ชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรเล่าจึงไม , ไปเทวโลกกัน ก็หนทาง 
ไปเทวโลกบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้หลายด้าน ดูกรเทพบุตรผู้มีอานุภาพ 
มาก ข้าพเจ้าขอถามท่านว่า บุคคลตั้งอยู่ในหนทางไหน จึงจะไม่กลัว 
ปรโลก? 

[๑๕๓๖] บุคคลผู้ตั้งวาจา และใจไว้โดยชอบ ไม , กระทำบาปด้วยกาย อยู่ครองเรือน 
อันมีข้าวและนี้ามาก เป็นผู้มีศรัทธา อ่อนโยน จำแนกแจกทาน รู้ความ 
ประสงค์ ชอบสงเคราะห์มีถ้อยคำกลมกล่อม อ่อนหวาน ผู้ตั้งอยู่ใน 
คุณธรรมดังกล่าวมานี้ไม , พึงกลัวปรโลก. 

[๑๕๓๗] ข้าแต่เทพบุตร ท่านพรํ่าสอนข้าพเจ้าเหมือนมารดาบิดา ข้าแต่ท่านผู้มีผิว 
พรรณงามยิ่ง ข้าพเจ้าขอถาม ท่านเป็นใครหนอ มีร่างกายสง่างาม? 

[๑๕๓๘] ลูกรพระนางผู้เลอโฉม ข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าอุทัย มาในที่นี้เพื่อต้องการ 
จะเปลื้องข้อผูกพัน ข้าพเจ้าบอกพระนางแล้ว จะขอลาไป ข้าพเจ้าพ้น 
จากข้อผูกพันของพระนางแล้ว. 

[๑๕๓๙] ข้าแต่พระลูกเจ้า ถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าอุทัยเสด็จมา ณ ที่นี้เพื่อต้องการ 
จะเปลื้องข้อผูกพันไซร้ ข้าแต่พระราชบุตร ขอเชิญพระองค์จงโปรด 
พรํ่าสอนหม่อมฉัน ด้วยวิธีที่เราทั้งสองจะได้พบกันอีกใหม่เถิด เพค๊ะ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 283 

[๑๕๔๐] วัยล่วงไปเร็วยิ่งนัก ขณะก็เช่นนั้นเหมือนกัน ความตั้งอยู่ยั่งยืนไม่มี 
สัตว์ทั้งหลายย่อมจุติไปแน่แท้ สรีระไม่ยั่งยืน ย่อมเสื่อมถอย ดูกร 
พระนางอุทัย เธออย่าประมาท จงประพฤติธรรม. พื้นแผ่นดินทั้งสิ้น 
เต็มไปด้วยทรัพย์ ถ้าพึงเป็นของๆ พระราชาพระองค์เดียว ไม่มีผู้อื่น 
ครอบครอง ถึงกระนั้น ผู้ที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดก็ต้องทั้งสมบัติ 
นั้นไป ลูกรพระนางอุทัย เธออย่าประมาท จงประพฤติธรรม. มารดา 
บิดา พี่ชายน้องชาย พี่สาวน้องสาว ภรรยาและสามี พร้อมทั้งทรัพย์ 
แม้เขาเหล่านั้นต่างก็จะละทิ้งกันไป ลูกรพระนางอุทัย เธออย่าประมาท 
จงประพฤติธรรม. ลูกรพระนางอุทัยเธอพึงทราบว่า ร่างกายเป็นอาหาร 
ของสัตว์อื่นๆ พึงทราบว่าสุคติและทุคติในสงสารเป็นที่พักชั่วคราว 
เธออย่าประมาท จงประพฤติธรรม. 

[๑๕๔๑] เทพบุตรพูดดีจริง ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อย ทั้งลำเค็ญ ทั้งนิดหน่อย 
ทั้งประกอบไปด้วยทุกข์ หม่อมฉันจักสละสุรุธนนครแคว้นกาสีออกบวช 
อยู่ลำพังผู้เดียว. 

จบ อุทยชาดกที่ ๔. 

๕. ปานึยชาดก 

ว่าด้วยการทำบาปแล้วรังเกียจบาปที่ทำ 

[๑๕๔๒] อาตมภาพเป็นมิตรของชายคนหนึ่ง ได้บริโภคนั้าของมิตรที่เขาไม , ได้ให้ 
เพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมภาพรังเกียจว่า เราทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ 
กระทำบาปอีกเลย เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงออกบวช. 

[๑๕๔๓] ความพอใจบังเกิดขึ้นแก่อาตมภาพ เพราะเห็นภรรยาของผู้อื่น เพราะ 
เหตุนั้น ภายหลังอาตมภาพรังเกียจว่า เราได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ 
กระทำบาปนั้นอีกเลย เพราะเหตุนั้นอาตมภาพจึงออกบวช. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 284 

[๑๕๔๔] ขอถวายพระพรมหาบพิตร โจรทั้งหลายจับโยมบิดาของอาตมภาพไว้ใน 
ป่า อาตมภาพลูกโจรเหล่านั้นถาม รู้อยู่ได้แกล้งพูดถึงโยมบิดานั้นเป็น 
อย่างอื่นไป เพราะเหตุนั้น ภายหลังอาตมภาพรังเกียจว่า เราได้ทำบาป 
นั้นไว้แล้วอย่าได้ทำบาปนั้นอีกเลย เพราะเหตุนั้นอาตมภาพจึงออกบวช. 

[๑๕๔๕] เมื่อพลีกรรมชื่อโสมยาคะปรากฏขึ้นแล้ว มนุษย์ทั้งหลายก็พากันกระทำ 
ปาณาติบาต อาตมภาพได้ยอมอนุญาตให้แก , พวกเขา เพราะเหตุนั้น 
ภายหลังอาตมภาพรังเกียจว่า เราได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ทำบาปนั้น 
อีกเลย เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงออกบวช. 

[๑๕๔๖] ในกาลก่อน ชนทั้งหลายในหมู , บ้านของอาตมภาพ สำกัญสุราและเมรัย 
ว่าเป็นนั้าหวานจึงได้พากันดื่มนั้าเมา เพื่อความฉิบหายแก , ชนเป็นอันมาก 
อาตมภาพยอมอนุญาตให้แก่เขา เพราะเหตุนั้น ภายหลังอาตมภาพ 
รังเกียจว่าเราได้ทำบาปนั้นไว้แล้ว อย่าได้ทำบาปนั้นอีกเลย เพราะเหตุ 
นั้น อาตมภาพจึงออกบวช. 

[๑๕๔๗] น่าติเตียนแท้ ซึ่งกามเป็นอันมาก มีกลิ่นเหม็น มีเสี้ยนหนามมาก เราสัอง 
เสพอยู่ ไม , ได้รับความสุขเช่นนั้น. 

[๑๕๔๘] กามทั้งหลายมีความพอใจมาก สุขอื่นยิ่งกว่ากามไม , มี ชนเหล่าใดห้อง 
เสพกามทั้งหลาย ชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงสวรรค์. 

[๑๕๔๙] กามทั้งหลายมีความพอใจน้อย ทุกข์อื่นยิ่งกว่ากามไม่มี ชนเหล่าใด 
ห้องเสพกามทั้งหลาย ชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรก. 

[๑๕๕๐] เหมือนดาบที่ลับคมดีแล้วเชือด เหมือนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทง เหมือน 
หอกที่ทุ่งปักอก (เจ็บปานใด) กามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้น. 

[๑๕๕๑] หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแล้ว ถึกกว่าชั่วบุรุษ ผาลที่เขาเผาร้อนอยู่ตลอดวัน 
(ร้อนปานใด) กามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้น. 

[๑๕๕๒] เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง นั้ามันที่เดือดพล่าน ทองแดงที่กำลังละลาย 
คว้าง (ร้อนปานใด) กามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้น. 

จบ ปานึยชาดกที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 285 
๖. ยุธัญชยชาดก 

ว่าด้วยการผนวชของเจ้าชายยุธัญชัยและยุธิฏฐิละ 

[๑๕๕๓] หม่อมฉันขอถวายบังคมพระองค์ ผู้เป็นจอมทัพมีมิตรและอำมาตย์แวด 
ล้อมแน่นขนัด ข้าแต่พระทูลกระหม่อม หม่อมฉันจักบวช ขอได้โปรด 
ทรงพระอนุญาตเถิด. 

[๑๕๕๔] ล้าเธอยังบกพร่องด้วยกามทั้งหลาย ฉันจะเพิ่มเติมให้เต็ม ผู้ใดเบียด 
เบียนเธอ ฉันจักห้ามปราม พ่อยุธัญชัยอย่าเพิ่งบวชเลย. 

[๑๕๕๕] หม่อมฉันมิได้บกพร่องด้วยกามทั้งหลายเลย ไม่มีใครเบียดเบียนหม่อม 
ฉัน แต่หม่อมฉันปรารถนาจะทำที่พึ่ง ที่ชราครอบงำไม , ได้ พระเจ้าข้า. 

[๑๕๕๖] พระโอรสกราบทูลวิงวอนพระราชบิดา พระราชบิดาหรือก็ทรงวิงวอน 
พระราชโอรส พ่อเอ๋ย ชาวนิคมพากันวิงวอนว่า ข้าแต่พระยุธัญชัย 
อย่าทรงผนวชเลย. 

[๑๕๕๗] ข้าแต่พระราชบิดาผู้เป็นจอมทัพ พระองค์อย่าทรงห้ามหม่อมฉันผู้จะ 
บวชเลย อย่าให้หม่อมฉันมัวเมาอยู่ด้วยกามทั้งหลาย เป็นไปตามอำนาจ 
ชราเลย พระเจ้าข้า. 

[๑๕๕๘] ลูกเอ๋ย แม่ขอร้องเธอ แม่ขอห้ามเธอ แม่ปรารถนาจะเห็นเธอนานๆ 
อย่าบวชเสียเลยนะพ่อยุธัญชัย. 

[๑๕๕๙] นํ้าค้างบนยอดหญ้า พระอาทิตย์ขึ้นก็ตกไปฉันใด อายุของมนุษย์ทั้งหลาย 
ก็ฉันนั้น ขอทูลกระหม่อมแม่อย่าห้ามฉันเลย พระเจ้าข้า. 

[๑๕๖๐] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมเสนา ขอได้โปรดรีบตรัสให้พระมารดาเสด็จขึ้น 
สู่ยานนี้เสียเถิด พระมารดาอย่าได้ทรงทำอันตรายแก , หม่อมฉันผู้กำลัง 
รีบด่วนเสียเลย. 

[๑๕๖๑] ท่านทั้งหลายจงช่วยวิ่งเต้นด้วยเถิด ขอความเจริญจงมีแก่ท่านเถิด รัมม 
นครชักเปล่าเปลี่ยวเสียแล้ว พ่อยุธัญชัยพระเจ้าสัพพทัตทรงอนุญาต 
แล้วละ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 286 

[๑๕๖๒] เจ้าชายองค์ใดเป็นผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลาย ยังกำลังหนุ่มแน่น 
เปล่งปลั่งดังทองธรรมชาติ เจ้าชายองค์นั้นมีกำลังแข็งแรง มีผ้านุ่งห่ม 
ย้อมฝาดบวชแล้ว. 

[๑๕๖๓] เจ้าชายทั้งสององค์ คือยุธัญชัยกับยุธิฏฐิละทรงละทิ้งพระราชมารดาและ 
พระราชบิดาแล้ว ทางตัดเครื่องข้องแห่งมัจจุราช เสด็จออกผนวชแล้ว. 

จบ ยุธัญชยชาดกที่ ๖. 

๗. ทสรถชาดก 

ว่าด้วยผู้มีปัญญาย่อมไม , เศร้าโศกถึงสิ่งที่เสียไปแล้ว 
[๑๕๖๔] มานี่แน่ะ เจ้าลักษณ์และนางสึดาทั้งสองจงมาลงนั้า พระภรตนึกล่าว 
อย่างนี้ว่า พระเจ้าทสรถสวรรคตเสียแล้ว. 

[๑๕๖๕] พี่ราม ด้วยอานุภาพอะไรเจ้าพี่ไม , เศร้าโศกถึงสิ่งที่ควรเศร้าโศก ความ 
ทุกข์มิได้ครอบงำพี่เพราะได้ทรงสดับว่า พระราชบิดาสวรรคตเล่า? 

[๑๕๖๖] คนเราไม , สามารถจะรักษาชีวิต ที่คนเป็นอันมากพรํ่าเพ้อถึง นักปราชญ์ 
ผู้รู้แจ้งจะทำตนให้เดือดร้อนเพื่ออะไรกัน? 

[๑๕๖๗] ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทั้งพาลทั้งบัณฑิต ทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจน ล้วนบ่าย 
หน้าไปหามฤตยูทั้งนั้น. 

[๑๕๖๘] ผลไม้ที่สุกแล้ว ก็พลันแต่จะหล่นลงเป็นแน่ ฉันใด สัตว์ทั้งหลายเกิดมา 
แล้ว ก็พลันแต่จะตายเป็นแน่ ฉันนั้น. 

[๑๕๖๙] เวลาเช้าเห็นกันอยู่มากคน พอถึงเวลาเย็นบางคนไม่เห็นกัน เวลาเย็น 
เห็นกันอยู่มากคน พอถึงเวลาเช้าบางคนไม , เห็นกัน. 

[๑๕๗๐] ล้าผู้ที่ครํ่าครวญหลงเบียดเบียนตนอยู่ จะพึงได้รับประโยชน์สักเล็กน้อย 
ไซร้ บัณฑิตผู้มีปรีชาก็จะพึงทำเช่นนั้นบ้าง. 

[๑๕๗๑] ผู้เบียดเบียนตนของตนอยู่ ย่อมซูบผอมปราศจากผิวพรรณ สัตว์ผู้ละไป 
แล้วไม , ได้ช่วยคุ้มครองรักษา ด้วยการรํ่าไห้นั้นเลย การรํ่าไห้ไร้ประโยชน์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 287 

[๑๕๗๒] คนฉลาดพึงดับไฟที่ไหม้เรือนด้วยนํ้า ฉันใด คนผู้เป็นนักปราชญ์ได้รับ 
การศึกษามาดี มีปัญญาเฉลียวฉลาด พึงรีบกำจัดความโศกที่เกิดขึ้นโดย 
ฉับพลัน เหมือนลมพัดปุยนุ่น ฉันนั้น. 

[๑๕๗๓] คนๆ เดียวเท่านั้นตายไป คนเดียวเท่านั้นเกิดในตระกูล ส่วนการคบ 
หากันของสรรพสัตว์ มีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างยิ่ง. 

[๑๕๗๔] เพราะเหตุนั้นแล ความเศร้าโศกแม้จะมากมายก็ไม่ท่าจิตใจของนัก 
ปราชญ์ ผู้เป็นพหูสูต มองเห็นโลกนี้และโลกหน้า รู้ทั่วถึงธรรมให้ 
เร่าร้อนได้. 

[๑๕๗๕] เราจักให้ยศ และโภคสมบัติ แก , ผู้ที่ควรจะได้ จักทะนุบำรุงภรรยา 
ญาติทั้งหลาย และคนที่เหลือ นี้เป็นกิจของบัณฑิตผู้ปรีชา. 

[๑๕๗๖] พระเจ้ารามผู้มีพระศอดุจกลองทอง มีพระพาหาใหญ่ ทรงครอบครอง 
ราชสมบัติอยู่ตลอด ๑๖,๐00ปี. 

จบ ทสรถชาดกที่ ๗. 

๘. สังวรชาดก 

ว่าด้วยพระราชาผู้มีศีลาจารวัตรที่ดีงาม 

[๑๕๗๗] ข้าแต่พระมหาราช พระราชาผู้เป็นจอมแห่งชน ทรงทราบถึงพระศีลา 
จารวัตรของพระองค์ ทรงยกย่องพระกุมารเหล่านี้มิได้สำคัญพระองค์ด้วย 
ชนบทอะไรเลย. 

[๑๕๗๘] เมื่อพระมหาราชาผู้สมมติเทพ ยังทรงพระชนม์อยู่หรือทิวงคตแล้วก็ตาม 
พระประยูรญาติผู้เห็นประโยชน์ตนเป็นสำคัญ พากันยอมรับนับลือ 
พระองค์. 

[๑๕๗๙] ข้าแต่พระเจ้าสังวรราช ด้วยพระศีลาจารวัตรข้อไหน พระองค์จึงสถิตอยู่ 
เหนือพระเชฏฐภาดาผู้ทรงร่วมกำเนิดได้ ด้วยพระศีลาจารวัตรข้อไหน 
หมู , พระญาติที่ประชุมกันแล้ว จึงไม่ยํ่ายีพระองค์ได้? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 288 

[๑๕๘๐] ข้าแต่พระราชบุตร หม่อมฉันมิได้ริษยาสมณะทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอัน 
ใหญ่หลวง หม่อมฉันนอบน้อมท่านเหล่านั้นโดยเคารพ ไหว้เท้าของท่าน 
ผู้คงที่. 

[๑๕๘๑] สมณะเหล่านั้น ยินดีแล้วในคุณธรรมของท่านผู้แสวงหาคุณ ย่อมพรํ่า 
สอนหม่อมฉันผู้ประกอบในคุณธรรม ผู้พอใจฟ้ง ไม่มีความริษยา. 

[๑๕๘๒] หม่อมฉันได้ฟ้งคำของสมณะ ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวง เหล่านั้นแล้ว 
มิได้ดูหมิ่นสักน้อยหนึ่งเลย ใจของหม่อมฉันยินดีแล้วในธรรม. 

[๑๕๘๓] กองพลช้าง กองพลท้า กองพลรถ และกองพลเดินเท้า หม่อมฉันไม่ 
ตัดเบี้ยเลี้ยงและบำเหน็จบำนาญของจาตุรงคเสนาเหล่านั้นให้ลดน้อยลง. 

[๑๕๘๔] อำมาตย์ผู้ใหญ่ และข้าราชการผู้มีปรีชาของหม่อมฉันมีอยู่ ช่วยอันบำรุง 
พระนครพาราฌสัให้มีฒื้อมาก มีนั้าดี. 

[๑๕๘๕] อนึ่ง พวกพ่อค้าผู้มิ่งคั่งมาแล้วจากรัฐต่างๆ หม่อมฉันช่วยชัดอารักขาให้ 
พ่อล้าเหล่านั้น ขอได้โปรดทราบอย่างนี้เถิด เจ้าพี่อุโบสถ. 

[๑๕๘๖] ข้าแต่พระเจ้าสังวรราช ได้ยินว่า พระองค์ทรงครอบครองราชสมบัติแห่ง 
หมู , พระญาติโดยธรรม พระองค์เป็นผู้มีพระปรีชาด้วย เป็นบัณฑิตด้วย 
ทั้งทรงเกื้อกูลพระประยูรญาติด้วย. 

[๑๕๘๗] ศัตรูทั้งหลายย่อมไม่เบียดเบียนพระองค์ผู้แวดล้อมไปด้วยพระประยูรญาติ 
มองมูลด้วยรัตนะต่างๆ เหมือนจอมอสูร ไม่เบียดเบียนพระอินทร์ 
ฉะนั้น. 

จบ สังวรชาดกที่ ๘. 

๙. สุปปารกชาดก 
ว่าด้วยทะเล ๖ ประการ 

[๑๕๘๘] พวกมนุษย์จมูกแหลมดำผุดดำว่ายอยู่ พวกข้าพเจ้าขอถามท่านสุปปารกะ 
ทะเลนี้ชื่ออะไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 289 

[๑๕๘๙] เมื่อท่านทั้งหลาย ผู้เป็นพ่อค้าแสวงหาทรัพย์ออกจากท่าชื่อภรุกัจฉะ ครั้น 
เรือแล่นไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกกันว่า ขุรมาลี. 

[๑๕๙๐] ทะเลนี้ปรากฏเหมือนกองไพ่และพระอาทิตย์ ข้าพเจ้าขอถามท่าน 
สุปปารกะ ทะเลนี้ชื่ออะไร? 

[๑๕๙๑] เมื่อท่านทั้งหลาย ผู้เป็นพ่อล้าแสวงหาทรัพย์ ออกจากท่าชื่อภรุกัจฉะ 
ครั้นเรือแล่นไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกว่า อัคคิมาลี. 

[๑๕๙๒] ทะเลนี้ปรากฏเหมือนนมสี , มและนมสด พวกข้าพเจ้าขอถามท่าน 
สุปปารกะ ทะเลนี้ชื่ออะไร? 

[๑๕๙๓] เมื่อท่านทั้งหลาย ผู้เป็นพ่อล้าแสวงหาทรัพย์ ออกจากท่าชื่อภรุกัจฉะ ครั้น 
เรือแล่นไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกกันว่า ทธิมาลี. 

[๑๕๙๔] ทะเลนี้ปรากฏเหมือนหญ้าคาและข้าวกล้า พวกข้าพเจ้าขอถามท่าน 
สุปปารกะ ทะเลนี้ชื่ออะไร? 

[๑๕๙๕] เมื่อท่านทั้งหลาย ผู้เป็นพ่อล้าแสวงหาทรัพย์ออกจากท่าชื่อภรุกัจฉะ ครั้น 
เรือแล่นไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกกันว่า กุสมาลี. 

[๑๕๙๖] ทะเลนี้ปรากฏเหมือนไม้อ้อ และไม้ไผ่ พวกข้าพเจ้าขอถามท่านสุปปารกะ 
ทะเลนี้ชื่ออะไร? 

[๑๕๙๗] เมื่อท่านทั้งหลาย ผู้เป็นพ่อล้าแสวงหาทรัพย์ ออกจากท่าชื่อภรุกัจฉะ ครั้น 
เรือแล่นไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกกันว่า นฬมาลี. 

[๑๕๙๘] เสียงน่ากลัวมาก น่าสยดสยอง ฟิงเหมือนเสียงอมนุษย์ และทะเลนี้ 
ปรากฏเหมือนบึงและเหว พวกข้าพเจ้าขอถามท่านสุปปารกะ ทะเลนี้ 
ชื่ออะไร? 

[๑๕๙๙] เมื่อท่านทั้งหลายผู้เป็นพ่อล้าแสวงหาทรัพย์ ออกจากท่าชื่อภรุกัจฉะ ครั้น 
เรือแล่นไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกกันว่า พลวามุขี. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 290 

[๑๖๐๐] ตั้งแต่ข้าพเจ้าระลึกถึงตนได้ ถึงความเป็นผู้รู้เดียงสา ข้าพเจ้าไม่เคยรู้สึก 
แกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้สักตัวหนึ่งเลย ด้วยสัจจวาจานี้ขอเรือจงกลับ 
ได้โดยสวัสดี. 

จบ สุปปารกชาดกที่ ๙. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. มาตุโปสกชาดก ๒. ชุณหชาดก 

๓. ธรรมเทวปุตตกชาดก ๔. อุทยชาดก 
๕. ปานึยชาดก ๖. ยุธัญชยชาดก 

๗. ทสรถชาดก ๘. สังวรชาดก 

๙. สุปปารกชาดก. 

จบ เอกาทสกนิบาต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 291 

ทวาทสนึบาตชาดก 
๑. จุลลกุณาลชาดก 
ว่าด้วยสิ่ง ๕ อย่างรู้ได้ยาก 

[๑๖๐๑] บุรุษผู้ไม , ลูกผีสิง ย่อมไม , ควรจะเชื่อหญิงผู้หยาบช้า ใจเบาไม , รู้จักคุณคน 
มักประทุษร้ายมิตร. 

[๑๖๐๒] หญิงเหล่านั้นย่อมไม , รู้จักกิจที่ทำแล้วและกิจที่ยังไม , ได้ทำ ไม , รู้จักมารดา 
บิดา หรือพี่น้อง ไม่ใช่อารยชน ก้าวล่วงธรรมเสียแล้ว ย่อมไปตาม 
อำนาจจิตของตนถ่ายเดียว. 

[๑๖๐๓] เมื่อมีอันตราย และเมื่อกิจเกิดขึ้น หญิงย่อมละทิ้งสามีนั้นแม้อยู่ร่วมกัน 
มานาน เป็นที่รัก เป็นที่พอใจ เป็นผู้อนุเคราะห์แม้เสมอด้วยชีวิต 
เพราะเหตุนั้น เราจึงไม , ไว้วางใจหญิงทั้งหลาย. 

[๑๖๐๔] ความจริง จิตของหญิงเหมือนกับจิตของลิง ลุ่มๆ ดอนๆ เหมือนกับ 
เงาต้นไม้ หัวใจของหญิงทิ้งหลายไหวไปมาเหมือนล้อรถที่กำลังหมุนไป 
ฉะนั้น. 

[๑๖๐๕] คราวใด หญิงมองเห็นทรัพย์ของบุรุษที่ควรจะถือเอาได้ คราวนั้น ย่อม 
ใช้วาจาอ่อนหวานนำพาเอาบุรุษนั้นไป เหมือนชาวกัมโพชใช้สาหร่าย 
ล่อม้าไปได้ฉะนั้น. 

[๑๖๐๖] คราวใด ไม , มองเห็นทรัพย์ของบุรุษที่ควรจะถือเอาได้ คราวนั้น ย่อมละ 
ทิ้งบุรุษนั้นไปเสีย เหมือนบุคคลข้ามฟากถึงส่งโน้นแล้ว ก็ทิ้งแพไป 
เสีย ฉะนั้น. 

[๑๖๐๗] หญิงเปรียบเหมือนยางรัก กินไม , เลือกเหมือนเปลวไฟ มีมายาแรงกล้า 
เหมือนแม่นั้าอันมีกระแสเชี่ยว ย่อมคบหาบุรุษทิ้งที่น่ารักและไม่น่ารัก 
เหมือนเรือจอดไม , เลือกว่าส่งข้างนี้หรือข้างโน้น ฉะนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 292 

[๑๖๐๘] หญิงไม , ใช่ของบุรุษคนเดียว หรือสองคน ย่อมต้อนรับทั่วไป เหมือนร้าน 
ตลาด ผู้ใดสำคัญซึ่งหญิงเหล่านั้น ว่าของเราก็เท่ากับดักลมด้วยตาข่าย 
ฉะนั้น. 

[๑๖๐๙] แม่นา หนทาง ร้านขายเหล้า สภา และบ่อนา มีอุปมาฉันใด หญิง 
ในโลกก็มีอุปไมยฉันนั้น เขตแดนของหญิงเหล่านั้นไม่มีเลย. 

[๑๖๑๐] หญิงเหล่านั้นเสมอด้วยไฟกินเปรียง เปรียบด้วยหัวงูเห่า เลือกหยิบเอา 
แต่ที่อร่อยๆ เหมือนโคเลือกกินหญ้าในภายนอก ฉะนั้น. 

[๑๖๑๑] ไฟกินเปรียง ๑ ช้างสาร ๑ งูเห่า ๑ พระเจ้าแผ่นดินผู้ได้มูรธาภิเษก ๑ 
หญิงทุกคน ๑ ทั้ง ๕ นี้คนพึงคบหาด้วยความระมัดระวังเป็นนิตย์ 
เพราะว่าสิ่งทั้ง ๕ นั้นมีอัธยาศัยที่รู้ได้ยาก. 

[๑๖๑๒] หญิงที่งามเกินไป ๑ หญิงที่ชายเป็นอันมากไม่รักใคร่ ๑ (หญิงแพศยา) 

หญิงที่เหมือนมือขวา ๑ (ชำนาญการฟ้อนการขับ) หญิงที่เป็นภรรยาของ 
คนอื่น ๑ หญิงที่เห็นแก่ทรัพย์ ๑ หญิง ๕ จำพวกนี้ก็ไม่ควรคบหา. 

จบจุลลกุณาลชาดกที่ ๑. 

๒. ภัททสาลชาดก 
ว่าด้วยการบำเพ็ญประโยชน์แก , ญาติ 

[๑๖๑๓] ท่านเป็นใคร มีผ้าอันสะอาดหมดจด มายืนอยู่บนอากาศ เพราะเหตุไร 
นี้าตาของท่านจึงไหล ภัยมาถึงท่านแต่ที่ไหน? 

[๑๖๑๔]ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพเมื่อหม่อมฉันได้รับการบูชาอยู่๖๐,๐๐๐ปีชนทั้งหลาย 
รู้จักหม่อมฉันว่า ภัททสาละ ในแว่นแคว้นของพระองค์นี้แล. 

[๑๖๑๕] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในทิศ พระราชาพระองค์ก่อนๆ เมื่อสร้าง 
พระนคร อาคาร และปราสาทต่างๆ พระราชาเหล่านั้นมิได้ดูหมิ่น 
หม่อมฉันเลย พระราชาเหล่านั้นบูชาหม่อมฉัน ฉันใด แม้พระองค์ 
ก็จงบูชาหม่อมฉัน ฉันนั้นเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 293 

[๑๖๑๖] ก็ข้าพเจ้ามิได้เห็นต้นไม้อื่นที่จะใหญ่โตเหมือนท่าน โดยประมาณท่าน 
เป็นไม้งามแต่กำเนิดด้วยย่านและปริมณฑล. 

[๑๖๑๗] ข้าพเจ้าจะให้นายช่างทำปราสาทมีเสาเดียว เป็นที่รื่นรมย์ใจ ข้าพเจ้าจะ 
เชื้อเชิญท่านมาอยู่ที่ปราสาทนั้น ดูกรเทวดา ชีวิตของท่านจักยั่งยืน. 

[๑๖๑๘] ถ้าพระองค์ทรงดำริอย่างนี้ก็จำต้องพลัดพรากจากต้นรังอันเป็นร่างกาย 
ของหม่อมฉัน พระองค์จงตัดหม่อมฉันทำเป็นท่อนๆ ให้มากเถิด. 

[๑๖๑๙] พระองค์จงตัดปลายก่อนแล้วจงตัดท่อนกลาง ภายหลังจึงตัดที่โคน 
เมื่อหม่อมฉันถูกตัดอย่างนี้ถึงจะตายลงก็ไม , มีทุกข์. 

[๑๖๒๐] ราชบุรุษตัดมือและเท้า ตัดหูและจมูก ภายหลังจึงตัดศีรษะของโจรผู้เป็น 
อยู่ ความตายนั้นชื่อว่าตายเป็นทุกข์. 

[๑๖๒๑] ดูกรต้นรังผู้เป็นเจ้าแห่งป่า เขาตัดเป็นท่อนๆ เป็นสุขหรือหนอ ท่าน 
มีเหตุอะไร มื่นใจอย่างไร จึงปรารถนาให้ตัดเป็นท่อนๆ ? 

[๑๖๒๒] ข้าแต่มหาราช หม่อมฉันยึดมื่นเหตุอันใด อันเป็นเหตุประกอบด้วยธรรม 
ปรารถนาให้ตัดเป็นท่อนๆ ขอพระองค์จงทรงสดับเหตุอันนั้น. 

[๑๖๒๓] หมู , ญาตของหม่อมฉัน เจริญอยู่ด้วยความสุข เกิดแล้วใกล้ต้นรังข้าง 
หม่อมฉัน หม่อมฉันพึงเข้าไปเบียดเบียนหมู่ญาติเหล่านั้น เมื่อเป็น 
เช่นนี้หม่อมฉันชื่อว่าเข้าไปสั่งสมสิ่งที่มิใช่ความสุขให้แก่คนเหล่าอื่น 
เหตุนั้นหม่อมฉันจึงปรารถนาให้ตัดเป็นท่อนๆ . 

[๑๖๒๔] ดูกรต้นรังผู้เป็นเจ้าแห่งป่า ท่านย่อมคิดสิ่งที่ควรคิด ท่านเป็นผู้ปรารถนา 
ประโยชน์แก , หมู , ญาติ ลูกรสหาย ข้าพเจ้าให้อภัยแก่ท่าน. 

จบภัททสาลชาดกที่ ๒. 

๓. สมุททวาณิชชาดก 
ว่าด้วยพ่อค้าทางสมุทร 

[๑๖๒๕] ชนทั้งหลายพากันไถ พากันหว่าน เป็นมนุษย์ผู้ต้องเลี้ยงชีพด้วยผลการ 
งาน ไม , ถึงส่วนหนึ่งแห่งเกาะอันนี้เกาะของเรานี้แหละดีกว่าชมพูทวีป. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 294 

[๑๖๒๖] ในวันพระจันทร์เพ็ญ ทะเลจักมีคลื่นจัด จะท่วมเกาะใหญ่นี้ให้จมลง 
คลื่นทะเลอย่าฆ่าท่านทั้งหลายเสียเลย ท่านทั้งหลายจงพากันไปหาที่พึ่ง 
อาศัยที่อื่นเถิด. 

[๑๖๒๗] คลื่นทะเลจะไม่เกิดท่วมเกาะใหญ่นี้เหตุอันนั้นเราเห็นแล้วด้วยนิมิตเป็น 
อันมาก ท่านทั้งหลายอย่ากลัวเลย จะเศร้าโศกทำไม จงเบิกบานใจเถิด. 

[๑๖๒๘] ท่านทั้งหลายจงอยู่ยึดครองเกาะใหญ่นี้อันมีอาหารเพียงพอ มีข้าวและ 
นั้ามากมาย เป็นที่อยู่อาศัยเถิด เราไม่มองเห็นภัยอันใดอันหนึ่ง ซึ่งจะเกิด 
มีแก , ท่านทั้งหลายเลย ท่านทั้งหลายจงเบิกบานใจอยู่ด้วยบุตรหลานเถิด. 

[๑๖๒๙] เทพบุตรในทิศทักษิณนี้ ย่อมคัดค้านความเกษมสำราญ ถ้อยคำของเทพ 
บุตรนั้นเป็นคำจริง เทพบุตรในทิศอุดรไม , รู้แจ้งภัย หรือมิใช่ภัย ท่าน 
ทั้งหลายอย่ากลัวเลย จะเศร้าโศกไปทำไม จงเบิกบานใจเถิด. 

[๑๖๓๐] เทวดาเหล่านี้ย่อมกล่าวผิดกันอย่างไร เทวดาตนหนึ่งกล่าวว่าจะมีภัย 
ตนหนึ่งกล่าวว่าปลอดภัย ดังเราขอเตือน ท่านทั้งหลายจงพีงถ้อยคำ 1 ของ 
เราเถิด เราทั้งหมดอย่าฉิบหายเสียเร็วพลันเลย. 

[๑๖๓๑] เราทั้งปวง จงมาช่วยกันท่าเรือใหญ่ให้มั่นคงติดเครื่องยนต์ไว้พร้อมสรรพ 
ถ้าเทพบุตรในทิศทักษิณพูดจริง เทพบุตรในทิศอุดรก็พูดค้านเปล่าๆ . 

[๑๖๓๒] เมื่ออันตรายเกิดมีขึ้น เรือของพวกเรานั้นก็ชักไม่เสียหาย อนึ่ง เราจะไม่ 
ละทิ้งเกาะนี้ ถ้าหากเทพบุตรในทิศอุดรพูดจริง เทพบุตรในทิศทักษิณก็ 
พูดค้านเปล่าๆ . 

[๑๖๓๓] เราทุกคนพึงขึ้นสู่เรือนั้นทันที ข้ามไปถึงป่งโน้นโดยสวัสดีอย่างนี้พวก 
เราไม่พึงเชื่อถือง่ายๆ ว่าคำจริงโดยคำแรก ไม่พึงเชื่อถือง่ายๆ ซึ่งถ้อยคำ 
ที่เทพบุตรกล่าวแล้วในภายหลังว่าเป็นจริง นรชนใดในโลกนี้เลือกถือ 
เอาส่วนกลางไว้ได้ นรชนนั้นย่อมเข้าถึงซึ่งฐานะอันประเสริฐ. 

[๑๖๓๔] กุลบุตรผู้มีปัญญากว้างขวาง แทงตลอดประโยชน์ในอนาคตแล้ว ย่อมไม่ 
ให้ประโยชน์นั้นผ่านพ้นไปแม้แต่น้อย เหมือนพวกพ่อค้าเหล่านั้น พา 
กันไปในท่ามกลางทะเลโดยสวัสดีด้วยกรรมของตน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 295 

[๑๖๓๕] ส่วนพวกคนพาลมัวหมกมุ่นอยู่ในรสด้วยโมหะ ไม , แทงตลอดประโยชน์ 
อันเป็นอนาคต เมื่อความต้องการเกิดขึ้น เฉพาะหน้าย่อมพากันล่มจม 
เหมือนมนุษย์เหล่านั้นพากันล่มจมในท่ามกลางทะเล ฉะนั้น. 

[๑๖๓๖] ชนผู้เป็นบัณฑิตพึงรีบท่ากิจที่ควรท่าก่อนเสียทีเดียว อย่าให้กิจที่ต้องท่า 
เบียดเบียนตัวได้ในเวลาที่ต้องการ กิจนั้นไม่เบียดเบียนบุคคลผู้ร็บท่า 
กิจที่ควรท่าเช่นนั้น ในเวลาที่ต้องการ. 

จบสมุททวาณิชชาดก ที่ ๓. 

๔. กามชาดก 

ว่าด้วยกามและโทษของกาม 

[๑๖๓๗] เมื่อบุคคลปรารถนากาม ถ้าสิ่งที่ปรารถนาของบุคคลนั้นย่อมสำเร็จได้ 
สัตว์ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นแล้ว ย่อมมีใจอิ่มเอิบแท้. 

[๑๖๓๘] เมื่อบุคคลปรารถนากาม ล้าสิ่งที่ปรารถนาของบุคคลนั้นย่อมสำเร็จได้ 
ครั้นสิ่งที่ปรารถนานั้นสำเร็จ บุคคลยังปรารถนาต่อไปอีก ก็ย่อมได้ประ 
สบกามตัณหา เหมือนบุคคลที่ถูกลมแดดแผดเผาในฤดูร้อน ย่อมเกิด 
ความกระหายใคร่จะดื่มนั้า ฉะนั้น. 

[๑๖๓๙] ตัณหาก็ดี ความกระหายก็ดี ของคนพาลมีปัญญาน้อย ไม , รู้อะไร ย่อม 
เจริญยิ่งขึ้นทุกที เหมือนเขาโคย่อมเจริญขึ้นตามตัว ฉะนั้น. 

[๑๖๔๐] แท้จะให้ทรัพย์สมบัติ ข้าวสาลี ข้าวเหนียว โค ท้า ข้าทาสหญิงชาย 
ทั้งแผ่นสิน ก็ยังไม่พอแก่คนๆ เดียว รู้อย่างนี้แล้วพึงประพฤติธรรมสมํ่า 
เสมอ. 

[๑๖๔๑] พระราชาทรงปราบปรามชนะทั่วแผ่นดิน ทรงครอบครองแผ่นดินใหญ่ 
มีมหาสมุทรเป็นขอบเขต ทรงครอบครองมหาสมุทรส่งนี้แล้ว มีพระทัย 
ไม , อิ่ม ยังปรารถนาแท้มหาสมุทรส่งโน้นต่อไปอีก. 

[๑๖๔๒] เมื่อยังระลึกถึงกามอยู่ตราบใด ก็ไม , ได้ความอิ่มด้วยใจตราบนั้น ชนเหล่า 
ใดบริบูรณ์ด้วยปัญญา มีกายและใจหลีกเว้นจากกามทั้งหลาย เห็นโทษ 
ด้วยญาณ ชนเหล่านั้นแลชื่อว่าเป็นผู้อิ่ม. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 296 

[๑๖๔๓] บรรดาความอิ่มทั้งหลาย ความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐ เพราะผู้อิ่มด้วย 
ปัญญานั้น ย่อมไม , เดือดร้อนด้วยกามทั้งหลาย คนผู้อิ่มด้วยปัญญา 
ตัณหาย่อมกระทำให้อยู่ในอำนาจไม , ได้. 

[๑๖๔๔] ไม่พึงสั่งสมกามทั้งหลาย พึงเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย ไม่มีความละโมภ 
บุรุษผู้มีปัญญาเปรียบด้วยมหาสมุทร ย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกามทั้งหลาย. 

[๑๖๔๕] ช่างทำรองเท้าหนังเลี้ยงชีพ เมื่อประกอบรองเท้า ส่วนใดควรเว้นก็เว้น 
เสือบเอาแต่ส่วนที่ดีๆ มาทำรองเท้าขายได้ราคาแล้ว ย่อมมีความสุข เรา 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน พิจารณาด้วยปัญญาแล้ว ละทิ้งส่วนแห่งกามเสีย 
ย่อมถึงความสุข ล้าพึงปรารถนาความสุขทั้งปวง ก็พึงละกามทั้งปวงเสีย. 

[๑๖๔๖] คาถาทั้งหมด ๘ คาถา ที่ท่านกล่าวแล้วขอท่านจงรับเอาทรัพย์ ๘ พันนี้ 
เถิด คำที่ท่านกล่าวนี้เป็นคำยังประโยชน์ให้สำเร็จ. 

[๑๖๔๗] ข้าพระบาทไม่ต้องการด้วยทรัพย์ร้อย ทรัพย์พัน หรือทรัพย์หมื่น เมื่อ 
ข้าพระบาทกล่าวคาถาสุดท้าย ใจของข้าพระบาทไม่ยินดีในกาม. 

[๑๖๔๘] มาณพใดเป็นบัณฑิต กำหนดรู้ตัณหาอันยังความทุกข์ให้เกิดแล้ว นำออก 
ได้ มาณพนี้เป็นคนดี เป็นมุนีผู้รู้แจ้ง'โลกทั้งปวง. 

จบกามชาดกที่ ๔. 

๕. ชนสันธชาดก 
เหตุที่ทำจิตให้เดือดร้อน 

[๑๖๔๙] พระเจ้าชนสันธะได้ตรัสอย่างนี้ว่า เหตุที่จะทำให้ชิตเดือดร้อนนั้นมีอยู่ ๑๐ 
ประการ บุคคลไม่กระทำเสียในกาลก่อนแล้ว ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง. 

[๑๖๕๐] บุคคลเมื่อยังเป็นหนุ่ม ไม่ทำความพยายามยังทรัพย์ให้เกิดขึ้น ครั้นแก่ลง 
หาทรัพย์ไม , ได้ ย่อมเดือดร้อนภายหลังว่า เมื่อก่อนเราไม , ได้แสวงหา 
ทรัพย์ไว้. 

[๑๖๕๑] ศิลปที่สมควรแก่ตน บุคคลใดไม , ได้ศึกษาไว้ในกาลก่อน บุคคลนั้นย่อม 
เดือดร้อนในภายหลังว่า เราไม , ได้ศึกษาศิลปไว้ก่อน ผู้ไม่มีศิลปย่อมเลี้ยง 
ชีพลำบาก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 297 

[๑๖๕๒] ผู้ใดเป็นคนโกง ผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่า เราเป็นคนโกง 
ส่อเสียด กินสินบน ดุร้าย หยาบคาย ในกาลก่อน. 

[๑๖๕๓] ผู้ใดเป็นคนฆ่าสัตว์ ผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่า เราเป็นคนฆ่า 
สัตว์ หยาบช้า ทุศีล ประพฤติตํ่าช้า ปราศจากขันติ เมตตาและเอ็นดู 
สัตว์ในกาลก่อน. 

[๑๖๕๔] ผู้ใดคบชู้ในภรรยาผู้อื่น ย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่า หญิงที่ไม่มีใคร 
หวงแหนมีอยู่เป็นอันมาก ไม่ควรที่เราจะคบหาภรรยาผู้อื่นเลย. 

[๑๖๕๕] คนตระหนี่ ย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่า เมื่อก่อน ข้าวและนาของเรามี 
อยู่มากมาย เราก็มิได้ให้ทานเลย. 

[๑๖๕๖] ผู้ไม , เลี้ยงดูมารดาบิดา ย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่า เราสามารถพอที่จะ 
เลี้ยงดูมารดาและบิดาผู้แก่เฒ่าชราได้ ก็มิ 1 ได้เลี้ยงดูท่าน. 

[๑๖๕๗] ผู้ไม่ทำตามโอวาทบิดา ย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่า เราได้ดูหมิ่นบิดา 
ผู้เป็นอาจารย์สั่งสอน ผู้นำรสที่ต้องการทุกอย่างมาเลี้ยงดู. 

[๑๖๕๘] ผู้ไม่เข้าใกล้สมณพราหมณ์ ย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่า เมื่อก่อน เรา 
มิได้ไปมาหาสู่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้มีศีล เป็นพหูสูตเลย. 

[๑๖๕๙] ผู้ใดไม่มีประพฤติสุจริตธรรม ไม , เข้าไปนั่งใกล้สัตบุรุษ ย่อมเดือดร้อน 
ในภายหลังว่า สุจริตธรรมที่ประพฤติแล้ว และสัตบุรุษอันเราไปมาหาสู่ 
แล้ว ย่อมเป็นความดี แต่เมื่อก่อนนี้เราไม , ได้ประพฤติสุจริตธรรมไว้เลย. 

[๑๖๖๐] ผู้ใดย่อมปฏิบัติเหตุเหล่านี้โดยอุบายอันแยบคาย ผู้นั้นเมื่อกระทำกิจที่บุรุษ 
ควรทำ ย่อมไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเลย. 

จบ ชนสันธชาดกที่ ๕. 

๖. มหากัณหชาดก 
ว่าด้วยคราวที่สุนัขดำกินคน 

[๑๖๖๑] ดูกรท่านผู้มีความเพียร สุนัขตัวนี้ดำจริง ดุร้าย มีเขี้ยวขาว มีความร้อน 
พุ่งออกจากเขี้ยวท่านผูกไว้ด้วยเชือกถึง ๕ เสัน สุนัขของท่านจะทำอะไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 298 

[๑๖๖๒] ดูกรพระเจ้าอุสินนระ สุนัขนี้มิ 1 ได้มาเพื่อต้องการกินเนื้อ แต่มาเพื่อจะ 
กินมนุษย์ทั้งหลาย เมื่อใด จักมีมนุษย์ทำความพินาศให้แก่มนุษย์ทั้งหลาย 
เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้ก็จะหลุดไปกินมนุษย์. 

[๑๖๖๓] เมื่อใด คนทั้งหลายผู้ปฏิญาณตนว่า เป็นสมณะมีบาตรในมือ ศีรษะโล้น 
คลุมผ้าสังฆาฏิ จักทำไร , ไถนาเลี้ยงชีพ เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้ก็จะหลุด 
ไปกินคนเหล่านั้น. 

[๑๖๖๔] เมื่อใด จักมีหญิงผู้ปฏิญาณตนว่า มีตบะ บวชมีศีรษะโล้น คลุมผ้าสังฆาฏิ 
เที่ยวบริโภคกามคุณอยู่ เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้จะหลุดไปกินหญิงเหล่านั้น. 

[๑๖๖๕] เมื่อใด ชฏิลทั้งหลายมีหนวดอันยาว มีพีนเขลอะ มีศีรษะเกลือกกลั้ว 
ด้วยธุลี เที่ยวภิกขาจาร รวบรวมทรัพย์ไว้ให้เขากู้ ชื่นชมยินดีด้วย 
ดอกเบี้ยเลี้ยงชีพ เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้จะหลุดไปกินชฏิลเหล่านั้น. 

[๑๖๖๖] เมื่อใด พราหมณ์ทั้งหลายเรียนเวทคือสาวิตติศาสตร์ ยัญญวิธี และ 
ยัญญสูตรแล้วรับจ้างบูชายัญ เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้จะหลุดไปกินพราหมณ์ 
เหล่านั้น. 

[๑๖๖๗] เมื่อใด ผู้มีกำลังสามารถจะเลี้ยงดูมารดาบิดาได้ แต่ไม , เลี้ยงดูมารดาบิดา 
ผู้แก , เฒ่าชรา เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้จะหลุดไปกินคนเหล่านั้น. 

[๑๖๖๘] อนึ่ง เมื่อใด ชนทั้งหลายชักกล่าวดูหมิ่นมารดาบิดาผู้แก , เฒ่าชราว่า เป็น 
คนโง่เง่า เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้จะหลุดไปกินคนเหล่านั้น. 

[๑๖๖๙] อนึ่ง เมื่อใด คนในโลกจักคบหาภรรยาของอาจารย์ ภรรยาเพื่อน ป้า 
และน้าเป็นภรรยา เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้จะหลุดไปกินคนเหล่านั้น. 

[๑๖๗๐] เมื่อใด พวกพราหมณ์จักลือโล่ห์และดาบเหน็บกระบี่ คอยดักอยู่ที่ทาง 
ฆ่าคนชิงเอาทรัพย์ เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้จะหลุดไปกินพราหมณ์เหล่านั้น. 

[๑๖๗๑] เมื่อใด นักเลงหญิงทั้งหลาย ขัดสีผิวกายบำรุงร่างกายให้อ้วนพี ไม , รู้ 
จักหาทรัพย์ ร่วมสังวาสกับหญิงหม้ายที่มีทรัพย์ ครั้นใช้สอยทรัพย์ของ 
หญิงหม้ายนั้นหมดแล้ว ก็ทำลายมิตรภาพไปหาหญิงอื่นต่อไป เมื่อนั้น 
สุนัขดำตัวนี้จะหลุดไปกินนักเลงหญิงเหล่านั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 299 

[๑๖๗๒] เมื่อใด คนผู้มีมารยา ปกปิดโทษตน เปิดเผยโทษผู้อื่น คิดให้ทุกข์ 
ผู้อื่น มีอยู่ในโลก เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้จะหลุดไปกินคนเหล่านั้น. 

จบ มหากัณหชาดกที่ ๖. 

๗. โกสิยชาดก 
ว่าด้วยโกสิยเศรษฐีขี้ตระหนี่ 

[๑๖๗๓] ข้าพเจ้าไม่ซื้อไม่ขายเลย อนึ่ง ความสั่งสมของข้าพเจ้าก็มิได้มีในที่นี้เลย 
ภัตนี้นึดหน่อยหาได้ยากเหลือเกิน ข้าวสุกแล่งหนึ่งหาพอเพียงแก , เรา 
ทั้งสองคนไม่ 

[๑๖๗๔] บุคคลควรแบ่งของน้อยให้ตามน้อย ควรแบ่งของปานกลางให้ตามของ 
ปานกลาง ควรแบ่งของมากให้ตามมาก การไม่ให้เสียเลย ย่อมไม่สม 
ควร. ดูกรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวกะท่าน ท่านจงขึ้น 
สู่ทางแห่งพระอริยะ จงให้ทานด้วย จงบริโภคด้วย ผู้บริโภคคนเดียว 
ย่อมไม , ได้ความสุข. 

[๑๖๗๕] ผู้ใด เมื่อแขกนึ่งแล้ว บริโภคโภชนะแต่ผู้เดียว พลีกรรมของผู้นั้น 
ย่อมไร้ผล ทั้งความเพียรที่จะหาทรัพย์ก็ไร้ประโยชน์. ดูกรโกสิยเศรษฐี 
เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวกะท่าน ท่านจงขี้นสู่หนทางแห่งพระอริยะ 
จงให้ทานด้วย จงบริโภคด้วย ผู้บริโภคคนเดียว ย่อมไม , ได้ความสุข. 

[๑๖๗๖] ผู้ใด เมื่อแขกนึ่งแล้ว ไม , บริโภคโภชนะแต่ผู้เดียว พลีกรรมผู้นั้นย่อมมี 
ผลจริง ทั้งความเพียรที่จะหาทรัพย์ก็ย่อมมีประโยชน์ด้วย. ดูกรโกสิย 
เศรษฐี เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวกะท่าน ท่านจงขึ้นสู่ทางแห่ง 
พระอริยะ จงให้ทานด้วย จงบริโภคด้วย ผู้บริโภคคนเดียว ย่อมไม , ได้ 
ความสุข. 

[๑๖๗๗] ก็บุรุษเข้าไบ่สู่สระแล้ว บูชาที่แม่นาพหุกาก็ดี ที่แม่นี้าคยาก็ดี ทีท่า 
โทณะก็ดี ทีท่าติมพรุก็ดี ที่ห้วงนั้าใหญ่มีกระแสอันเชี่ยวก็ดี. พลีกรรม 
ของผู้นั้นในที่นั้นๆ ย่อมมีผล ทั้งความเพียรที่จะหาทรัพย์ของผู้นั้นในที่ 
นั้นๆ ก็ย่อมมีประโยชน์ ผู้ใด เมื่อแขกนึ่งแล้ว ไม่บริโภคโภชนะแต่ผู้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 300 

เดียว. ผู้นั้นย่อมได้ความสุข ดูกรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้า 
จึงกล่าวกะท่าน ท่านจงขึ้นสู่หนทางแห่งพระอริยเจ้า จงให้ทานด้วย จง 
บริโภคด้วย ผู้บริโภคแต่ผู้เดียว ย่อมไม , ได้ความสุข. 

[๑๖๗๘] ผู้ใด เมื่อแขกนั่งแล้ว บริโภคโภชนะแต่ผู้เดียว ผู้นั้นชื่อว่ากลืนกิน 
เบ็ดอันมีสายยาวพร้อมทั้งเหยื่อ. ดูกรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น 
ข้าพเจ้าจึงกล่าวกะท่าน ท่านจงขึ้นสู่หนทางแห่งพระอริยะ จงให้ทาน 
ด้วย จงบริโภคด้วย ผู้บริโภคคนเดียว ย่อมไม , ได้ความสุข. 

[๑๖๗๙] พราหมณ์เหล่านี้มีผิวพรรณงามจริงหนอ แต่เหตุอะไร สุนัขของท่านนี้ 
จึงเปล่งรัศมีมีวรรณะต่างๆ ได้ ท่านทั้งหลายผู้เป็นพราหมณ์ ใครหนอ 
จะบอกข้าพเจ้าได้? 

[๑๖๘๐] ผู้นี้ คือ จันทเทพบุตร ผู้นี้ คือ สุริยเทพบุตร ผู้นี้ คือ มาตลีเทพ 
สารภี มาแล้ว , ในที่นี้เรา คือ ท้าวสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาชาวไตรทศ 
ส่วนสุนัขนี้แล เราเรียกว่า ปัญจสิขเทพบุตร. 

[๑๖๘๑] ฉิ่ง ตะโพน และเปิงมางทั้งหลาย ย่อมปลุกเทพบุตรผู้หลับให้ตื่น 
และผู้ตื่นอยู่แล้วย่อมเพลิดเพลินใจ. 

[๑๖๘๒] คนตระหนี่เหนียวแน่น มักบริภาษสมณพราหมณ์ ทอดทั้งร่างกายไว้ใน 
โลกนี้ตายแล้วย่อมไปสู่นรก. 

[๑๖๘๓] ชนเหล่าใด หวังสุคติ ตั้งอยู่แล้วในธรรม คือ ความสำรวมและการ 
จำแนกแจกทาน ทอดทั้งร่างกายไว้ในโลกนี้ตายแล้วย่อมไปสู่สุคติ. 

[๑๖๘๔] ท่านนั้นชื่อโกลิยะ มีความตระหนี่ มีธรรมลามก เป็นญาติของเรา 
ทั้งหลายในชาติก่อน เราทั้งหลายมาในที่นี้เพื่อประโยชน์แก่ท่านคนเดียว 
ด้วยคิดว่า โกลิยเศรษฐีนี้อย่ามีธรรมอันลามกไปนรกเสียเลย. 

[๑๖๘๕] ท่านเหล่านั้น เป็นผู้ปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลแก , ข้าพเจ้าโดยแท้ เพราะ 
เหตุที่มาตามพรํ่าสอนข้าพเจ้าอยู่เนืองๆ ข้าพเจ้าชักท่าตามที่ท่านผู้แสวง 
หาประโยชน์ทั้งหลาย กล่าวสอนทุกอย่าง. ข้าพเจ้าจะงดเว้นความ 
ตระหนี่เสียในวันนี้ทีเดียว อนึ่ง ข้าพเจ้าจะไม่พึงท่าบาปอะไรๆ อนึ่ง 
ขึ้นชื่อว่าการไม่ให้อะไรๆ จะไม่มีแก่ข้าพเจ้า อนึ่ง ข้าพเจ้ายังไม , ได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 301 

ให้แล้ว จะไม่ดื่มนี้า. ข้าแต่ท้าววาสวะ ก็เมื่อข้าพเจ้าให้อยู่อย่างนี้ 
ตลอดกาลทุกเมื่อ จนโภคะทั้งหลายจะหมดสิ้นไปในที่นี้ข้าแต่ท้าวสักกะ 
ต่อแต่นั้น ข้าพเจ้าจักละกามทั้งหลายตามที่มีอยู่อย่างไรแล้วจักออกบวช. 

จบ โกสิยชาดกที่ ๗. 

๘. เมณฑกปัญหาชาดก 
ว่าด้วยเมฌฑกปัญหา 

[๑๖๘๖] ความที่สัตว์เหล่าใดในโลกนี้เป็นสหายกันแท้จะไปด้วยกันเพียง ๗ ก้าว 
มิได้เคยมีมาในกาลไหนๆ เลย สัตว์ทั้ง ๒ นั้นซึ่งเป็นศัตรูกันกลับเป็น 
สหายกัน ย่อมประพฤติเพื่อความคุ้นเคยกันเพราะเหตุอะไร? 

[๑๖๘๗] ในเวลาอาหารเช้าวันนี้ล้าท่านทั้งหลายไม , สามารถจะแล้ปัญหานี้ของเรา 
ได้ เราจักขับไล่ท่านทุกคนให้ออกไปจากแว่นแคว้นของเรา เพราะเรา 
ไม่ต้องการคนโง่เขลา. 

[๑๖๘๘] เมื่อสมาคมแห่งมหาชนอึกทึก เมื่อชุมนุมชนเกิดโกลาหลอยู่ ข้าพระองค์ 
ทั้งหลายมีใจฟ้ง 1 ซ่าน จิตไม่แน่วแน่ ก็ไม่สามารถจะพยากรณ์ปัญหา 
นั้นได้. 

[๑๖๘๙] ข้าแต่พระจอมประชาชน นักปราชญ์ทั้งหลายมีซิตมีอารมณ์อันเดียวเทียว 
คนหนึ่งๆ อยู่ในที่ลับ คิดเนื้อความทั้งหลาย พิจารณาอยู่ในสถานที่ 
เงียบสงัด ภายหลังจึงจักกราบทูลแก้เนื้อความข้อนั้น พระเจ้าข้า. 

[๑๖๙๐] เนื้อแพะ เป็นที่รักเป็นที่พอใจแห่งบุตรอำมาตย์และราชโอรสทั้งหลาย 
ชนเหล่านั้นย่อมไม่บริโภคเนื้อสุนัข ครั้งนี้มิตรธรรมแห่งแพะกับสุนัขมี 
ต่อกัน. 

[๑๖๙๑] ชนทั้งหลายย่อมใช้หนังแพะเป็นเครื่องลาดบนหลังท้า เพราะเหตุแห่ง 
ความสุข แต่ไม่ใช้หนังสุนัขเป็นเครื่องลาดบนหลังท้า ครั้งนี้มิตรธรรม 
แห่งแพะกับสุนัขมีต่อกัน. 

[๑๖๙๒] แพะมีเขาอันโค้งจริง แต่สุนัขไม่มีเขาเลย แพะกินหญ้า สุนัขกินเนื้อ 
ครั้งนี้มิตรธรรมแห่งแพะกับสุนัขมีต่อกัน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 302 

[๑๖๙๓] แพะกินหญ้า กินใบไม้ ส่วนสุนัขไม่กินหญ้า ไม่กินใบไม้ สุนัขขับ 
กระต่าย หรือแมวกิน ครั้งนี้มิตรธรรมแห่งแพะกับสุนัขมีต่อกัน. 

[๑๖๙๔] แพะมี ๔ เท้า ๘ กีบ มีกายไม่ปรากฏ สุนัขนี้นำหญ้ามาเพื่อแพะนี้ 
แพะนี้ก็นำเนื้อมาเพื่อสุนัขโน้น. 

[๑๖๙๕] นัยว่า พระผู้เป็นจอมประชานิกรผู้ประเสริฐกว่าชาววิเทหรัฐ ประทับอยู่ 
บนปราสาทอันประเสริฐ ได้ทอดพระเนตรเห็นการนำอาหารมาแลกกัน 
กินโดยประจักษ์ และได้ทอดพระเนตรเห็นมิตรธรรมแห่งสุนัขกับแพะ 
ด้วยพระองค์เอง. 

[๑๖๙๖] เป็นลาภของเราไม่ใช่น้อยเลย ที่มีบัณฑิตเช่นนี้อยู่ในราชสกุล เพราะว่า 
นักปราชญ์ทั้งหลายย่อมแทงตลอด ซึ่งเนื้อความแห่งปัญหาอันลึกซึ้ง 
ละเอียด ด้วยคำสุภาษิต. 

[๑๖๙๗] เรามีความพอใจเป็นอย่างยิ่งด้วยคำสุภาษิต จะให้รถเทียมด้วยม้าอัสดร 
คนละหนึ่งกัน และท้านส่วยอันเจริญคนละหนึ่งท้าน แก่ท่านทั้งหลาย 
ผู้เป็นบัณฑิตทุกคน. 

จบ เมณฑกปัญหาชาดกที่ ๘. 

๙. มหาปทุมชาดก 
ว่าด้วยมหาปทุมกุมาร 

[๑๖๙๘] พระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ไม่เห็นโทษของผู้อื่นว่าน้อยหรือมาก 
โดยประการทั้งปวง ไม่พิจารณาด้วยพระองค์เองก่อนแล้ว ไม่พึงลง 
อาชญา. 

[๑๖๙๙] กษัตริย์พระองค์ใด ยังไม่ทันพิจารณาแล้วทรงลงพระราชอาชญา กษัตริย์ 
พระองค์นั้นชื่อว่า ย่อมกลืนกินพระกระยาหารพร้อมด้วยหนาม เหมือน 
คนตาบอดกลืนกินอาหารพร้อมด้วยแมลงวัน ฉะนั้น. 

[๑๗๐๐] กษัตริย์พระองค์ใด ทรงลงพระราชอาชญากับผู้ไม , ควรจะลงพระราชอาชญา 
ไม่ทรงลงพระราชอาชญากับผู้ที่ควรลงพระราชอาญา กษัตริย์พระองค์นั้น 
เป็นเหมือนคนเดินทางไม , ราบเรียบ ไม , ร้วำทางเรียบหรือไม , เรียบ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 303 

[๑๗๐๑] กษัตริย์พระองค์ใด ทรงเห็นเหตุที่ควรลงพระราชอาชญา และไม่ควร 
ลงพระราชอาชญา และทรงเห็นเหตุนั้น โดยประการทั้งปวงเป็นอย่างดี 
แล้ว ทรงปกครองบ้านเมือง กษัตริย์พระองค์นั้น สมควรปกครองราช 
สมบัติ. 

[๑๗๐๒] กษัตริย์ผู้มีพระทัยอ่อนโยนโดยส่วนเดียว หรือมีพระทัยกล้าโดยส่วน 
เดียว ก็ไม , อาจที่จะดำรงพระองค์ไว้ในอิสริยยศที่สูงใหญ่ได้ เพราะเหตุ 
นั้น กษัตริย์ไม่พึงประพฤติเหตุทั้งสอง คือ พระทัยอ่อนเกินไป และกล้า 
เกินไป. 

[๑๗๐๓] กษัตริย์ผู้มีพระทัยอ่อน ก็ถูกประชาราษฎร์ดูหมิ่น กษัตริย์ผู้มีพระทัย 
แข็งนักก็มีเวร กษัตริย์ควรทราบเหตุทั้งสองอย่างแล้ว ประพฤติเป็น 
กลางๆ . 

[๑๗๐๔] ช้าแต่พระราชา คนมีราคะย่อมพูดมาก แบ้คนมีโทสะก็พูดมาก พระองค์ 
ไม่ควรจะให้ปลงพระชนม์พระราชโอรส เพราะเหตุแห่งหญิงเลย. 

[๑๗๐๕] ด้วยเหตุใด ประชาชนทั้งหมดจึงร่วมกันเป็นพวกพ้องของเจ้าปทุมกุมาร 
ส่วนพระมเหสีนี้พระองค์เดียวเท่านั้นไม , มีพวกพ้อง ด้วยเหตุนั้น เราจัก 
ปฏิบัติตามคำของพระมเหสี ท่านทั้งหลายจงไป จงโยนเจ้าปทุมกุมารลง 
ไปในเหวทีเดียว. 

[๑๗๐๖] ท่านเป็นผู้อันเราให้โยนลงในเหวอันลึกหลายชั่วลำตาล เหมือนนรกยากที่ 
จะขึ้นได้ เหตุไร ท่านจึงไม่ตายอยู่ในเหวนั้น? 

[๑๗๐๗] พญานาคผู้มีกำลังเรี่ยวแรงเกิดที่'ช้างภูเขา รับอาตมภาพในที่นั้นด้วย 
ขนดหาง เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงมิได้ตายในที่นั้น. 

[๑๗๐๘] ลูกรพระราชบุตร มาเถิด เราจักนำเจ้ากลับไปสู่พระราชวัง จะให้เจ้า 
ครอบครองราชสมบัติ ขอความเจริญจงมีแก , เจ้าเถิด เจ้าชักมาทำอะไร 
อยู่ในป่าเล่า? 

[๑๗๐๙] บุรุษกลืนกินเบ็ดแล้วปลดเบ็ดที่เ!เอนโลหิตออกได้ แล้วพึงมีความสุข 
ฉันใด อาตมภาพมองเห็นด้วยตนเอง ฉันนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 304 

[๑๗๑๐] เจ้ากล่าวอะไรหนอว่าเป็นเบ็ด เจ้ากล่าวอะไรหนอว่าเบ็ดเข้อนโลหิต 
เจ้ากล่าวอะไรหนอว่าปลดออกได้ เราถามแล้ว ขอเจ้าจงบอกความข้อนั้น 
แก , เรา? 

[๑๗๑๑] ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพกล่าวกามคุณว่าเป็นเบ็ด กล่าวช้างและม้าว่า 
เบ็ดเข้อนโลหิต กล่าวถึงการสละได้ว่าปลดออกได้ ขอมหาบพิตรจงทรง 
ทราบอย่างนี้เถิด. 

[๑๗๑๒] พระราชมารดาของเรา คือ นางจิญจมานวิกา พระราชบิดาของเรา คือ 
พระเทวทัต พญานาค คือ พระอานนท์บัณฑิต และเทวดา คือ 
พระสารีบุตร พระราชบุตรในกาลนั้น คือ เราตถาคต ท่านทั้งหลาย 
จงจำชาดกไว้อย่างนี้เถิด. 

จบ มหาปทุมชาดกที่ ๙. 

๑๐. บิตตามิตตชาดก 
อาการ ๑๖ ของผู้เป็นมิตรและมิใช่มิตร 

[๑๗๑๓] บุรุษผู้เป็นบัณฑิตมีป้ญญา ได้เห็น และได้พิงซึ่งบุคคลผู้ทำกรรมอย่างไร 
จึงจะรู้ได้ว่า ผู้นี้ไม่ใช่มิตร ริญญชนจะพึงพยายามอย่างไร เพื่อจะรู้ได้ว่า 
ผู้นั้ไม่ใช่มิตร? 

[๑๗๑๔] บุคคลผู้มิใช่มิตรเห็นเพื่อนๆ แล้ว ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม , ร่าเริงต้อนรับ 
เพื่อน ไม่แลดูเพื่อน กล่าวคำย้อนเพื่อน. 

[๑๗๑๕] บุคคลผู้มิ 1 ใช่มิตร คบหาศัตรูของเพื่อน ไม่คบหามิตรของเพื่อน ห้ามผู้ที่ 
กล่าวสรรเสริญเพื่อน สรรเสริญผู้ที่ด่าเพื่อน. 

[๑๗๑๖] บุคคลผู้มิ'ใช่มิตร ไม่บอกความลับแก , เพื่อน ไม , ช่วยปกปิดความลับของ 
เพื่อน ไม่สรรเสริญการงานของเพื่อน ไม่สรรเสริญปัญญาของเพื่อน. 

[๑๗๑๗] บุคคลผู้มิ 1 ใช่มิตร ยินดีในความฉิบหายของเพื่อน ไม่ยินดีในความเจริญ 
ของเพื่อน ได้อาหารที่ดีมีรสอร่อยมาแล้ว ก็มิได้นึกถึงเพื่อน ไม่ยินดี 
อนุเคราะห์เพื่อนว่า อย่างไรหนอ เพื่อนของเราพึงได้ลาภจากที่นี้ม้าง. 

[๑๗๑๘] บัณฑิตได้เห็น และได้พิงแล้วพึงรู้ว่า ไม , ใช่มิตรด้วยอาการเหล่าใด 
อาการดังกล่าวมา ๑๖ ประการนี้มีอยู่ในบุคคลผู้มิใช่มิตร. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 305 

[๑๗๑๙] บัณฑิตมีปัญญา ได้เห็น และได้พึงบุคคลผู้กระทำกรรมอย่างไร จึงจะ 
รู้ได้ว่า ผู้นี้เป็นมิตร วิญญชนจะพึงพยายามอย่างไร เพื่อจะรู้ได้ว่า ผู้นี้ 
เป็นมิตร? 

[๑๗๒๐] บุคคลผู้เป็นมิตรนั้น ย่อมระลึกถึงเพื่อนผู้อยู่ห่างไกล ย่อมยินดีต้อนรับ 
เพื่อนผู้มาหา ถือว่า เป็นเพื่อนของเราจริง รักใคร่จริง ทักทายปราศรัย 
ด้วยวาจาอันไพเราะ. 

[๑๗๒๑] คนที่เป็นมิตร ย่อมคบหาผู้ที่เป็นมิตรของเพื่อน ไม่คบหาผู้ที่ไม่ใช่มิตร 
ของเพื่อน ห้ามปรามผู้ที่ด่าติเตียนเพื่อน สรรเสริญผู้ที่พรรณนาคุณความ 
ดีของเพื่อน. 

[๑๗๒๒] คนที่เป็นมิตร ย่อมบอกความลับแก่เพื่อน ปิดความลับของเพื่อน 
สรรเสริญการงานของเพื่อน สรรเสริญปัญญาของเพื่อน. 

[๑๗๒๓] คนที่เป็นมิตร ย่อมยินดีในความเจริญของเพื่อน ไม่ยินดีในความเสื่อม 
ของเพื่อน ได้อาหารมีรสอร่อยมาย่อมระลึกถึงเพื่อน ยินดีอนุเคราะห์ 
เพื่อนว่า อย่างไรหนอ เพื่อนของเราจะพึงได้ลาภจากที่นี้บ้าง. 

[๑๗๒๔] บัณฑิตได้เห็นแล้ว ได้พึงแล้ว พึงรู้ว่า เป็นมิตรด้วยอาการเหล่าใด 
อาการดังกล่าวมา ๑๖ ประการนี้มีอยู่ในบุคคลผู้เป็นมิตร. 

จบ มิตตามิตตชาดกที่ ๑๐. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. จุลลกุณาลชาดก ๒. ภัททสาลชาดก 

๓. สมุททวาณิชชาดก ๔. กามชาดก 

๕. ชนสันธชาดก ๖. มหากัณหชาดก 
๗. โกสิยชาดก๘. เมณฑกปัญหาชาดก 
๙. มหาปทุมชาดก ๑๐. มิตตามิตตชาดก 

จบ ทวาทสนึบาตชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 306 

เตรสนิบาตชาดก 
๑. อัมพชาดก 

มนต์เสื่อมเพราะลบหลู่ครูอาจารย์ 

[๑๗๒๕] ดูกรท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ก่อน ท่านได้นำเอาผลมะม่วงทั้งเล็ก 
ทั้งใหญ่มาให้เรา ดูกรพราหมณ์ บัดนี้ ผลไม้ทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏ 
ด้วยมนต์เหล่านั้นของท่านเลย. 

[๑๗๒๖] ข้าพระบาทกำลังคำนวณคลองแห่งนักขัตฤกษ์ จนเห็นขณะและครู , ด้วย 
มนต์ก่อน ครั้นได้ฤกษ์และยามดีแล้ว จักนำผลมะม่วงเป็นอันมากมา 
ถวายพระองค์เป็นแน่. 

[๑๗๒๗] แต่ก่อน ท่านไม , ได้พูดถึงคลองแห่งนักขัตฤกษ์ ไม , ได้เอ่ยถึงขณะและ 
ครู , ทันใดนั้น ท่านก็นำเอาผลมะม่วงเป็นอันมาก อันประกอบด้วยสี 
กลิ่น และรสมาให้เราได้. 

[๑๗๒๘] ดูกรพราหมณ์ แม้เมื่อก่อน ผลไม้ทั้งหลายย่อมปรากฏด้วยการร่ายมนต์ 
ของท่าน วันนี้แม้ท่านจะร่ายมนต์ก็ไม , อาจให้สำเร็จได้ วันนี้สภาพของ 
ท่านเป็นอย่างไร? 

[๑๗๒๙] บุตรแห่งคนจัณฑาล ได้บอกมนต์ให้แก่ข้าพระบาทโดยธรรม และได้ 
สั่งกำชับข้าพระบาทว่า ถ้ามีใครมาถามถึงชื่อ และโคตรของเราแล้ว 
เจ้าอย่าปกปิด มนต์ทั้งหลายก็จะไม , ละเจ้า. 

[๑๗๓๐] ข้าพระบาทนั้น ครั้นพระองค์ผู้เป็นจอมแห่งประชาชนถามถึงอาจารย์ 
อันความลบหลู่ครอบงำแล้ว ได้กราบทูลเท็จว่า มนต์เหล่านี้เป็นของ 
พราหมณ์ ข้าพระบาทจึงเป็นผู้เสื่อมมนต์ เป็นเหมือนคนกำพร้า ร้องไห้ 
อยู่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 307 

[๑๗๓๑] บุรุษต้องการนั้าหวาน จะพึงได้นั้าหวานจากต้นไม้ใด จะเป็นต้นละหุ่ง 
ก็ตาม ต้นสะเดาก็ตาม ต้นทองหลางก็ตาม ต้นไม้นั้นแล เป็นต้นไม้ 
สูงสุดของบุรุษนั้น. 

[๑๗๓๒] บุรุษพึงรู้แจ้งธรรมจากผู้ใด เป็นกษัตริย์ก็ตาม เป็นพราหมณ์ก็ตาม เป็น 
แพศย์ก็ตาม เป็นศูทรก็ตาม เป็นคนจัณฑาลก็ตาม คนเทหยากเยื่อ 
ก็ตาม ผู้นั้นก็จัดเป็นคนสูงสุดของบุรุษนั้น. 

[๑๗๓๓] ท่านทั้งหลายจงลงอาชญา และเฆี่ยนตีมาณพผู้นี้แล้วจับมาณพลามกผู้นี้ 
ไสคอออกไปเสีย มาณพใด ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยความยากเข็ญ 
ท่านทั้งหลายจงยังมาณพนั้นให้พินาศเพราะความเย่อหยิ่งจองหอง. 

[๑๗๓๔] บุคคลผู้สำคัญว่า ที่เสมอ พึงตกบ่อ ถํ้า เหว หรือหลุมที่มีรากไม้ผุ 
ฉันใด อนึ่ง บุคคลตาบอด เมื่อสำคัญว่า เชือก พึงเหยียบงูเห่า พึง 
เหยียบไฟ ฉันใด ข้าแต่ท่านผู้มีปัญญา ท่านทราบว่า ข้าพเจ้าพลาดไป 
แล้ว ก็ฉันนั้น ขอจงให้มนต์แก่ข้าพเจ้าผู้มีมนต์อันเสื่อมแล้วอีกสักครั้ง 
หนึ่งเถิด. 

[๑๗๓๕] เราได้ให้มนต์แก่ท่านโดยธรรม ฝ่ายท่านก็ได้เรียนมนต์โดยธรรม หากว่า 
ท่านมีใจดีรักษาปกติไว้ มนต์ก็จะไม่พึงละทิ้งท่านผู้ตั้งอยู่ในธรรม. 

[๑๗๓๖] ดูกรคนพาล มนต์อันใด ที่จะพึงได้ในมนุษยโลก มนต์อันนั้น ท่านก็จะ 
ได้ในวันนี้โดยลำบาก ท่านผู้ไม่มีปัญญากล่าวคำเท็จ ท่ามนต์อันมีค่าเสมอ 
ด้วยชีวิต ที่ได้กันโดยยากให้เสื่อมเสียแล้ว. 

[๑๗๓๗] เราจะไม , ให้มนต์เช่นนั้นแก่เจ้าผู้เป็นพาล หลงงมงาย อกตัญญ พูดเท็จ 
ไม่มีความสำรวม มนต์ที่ไหน ไปเสียเถิด เราไม่พอใจ. 

จบ อัมพชาดกที่ ๑. 

๒. ผันทนชาดก 

การผูกเวรของหมีและไม้ตะคร้อ 

[๑๗๓๘] ท่านเป็นบุรุษถือขวานมาสู่ป่า ยืนอยู่ ลูกรสหาย เราถามท่าน ท่าน 
จงบอกแก่เรา ท่านต้องการจะตัดไม้หรือ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 308 

[๑๗๓๙] เจ้าเป็นหมี เที่ยวอยู่ทั่วไปทั้งที่ทึบ และที่โปร่ง ดูกรสหาย เราถามเจ้า 
ขอเจ้าจงบอกแก , เรา ไม้อะไรที่จะทำเป็นกงรถได้มั่นคงดี? 

[๑๗๔๐] ไม้รังก็ไม่มั่นคง ไม้ตะเคียนก็ไม่มั่นคง ไม้หูกวางจะมั่นคงที่ไหนเล่า 
แต่ว่า ต้นไม้ชื่อว่าต้นตะคร้อนั่นแหละ ทำเป็นกงรถมั่นคงดีนัก. 

[๑๗๔๑] ต้นตะคร้อนั้นใบเป็นอย่างไร อนึ่ง ลำต้นเป็นอย่างไร ลูกรสหาย เรา 
ถามเจ้า ขอเจ้าจงบอกแก่เรา เราจะรู้จักไม้ตะคร้อได้อย่างไร? 

[๑๗๔๒] กิ่งทั้งหลายแห่งต้นไม้ใด ย่อมห้อยลงด้วย ย่อมน้อมลงด้วย แต่ไม , หัก 
ต้นไม้นั้นชื่อว่าต้นตะคร้อ ที่เรายืนอยู่ใกล้โคนต้นนี่. 

[๑๗๔๓] ต้นไม้นี้แหละชื่อว่าต้นตะคร้อ เป็นต้นไม้ควรแก่การงานของท่านทุก 
อย่าง คือ ควรแก่กำ ล้อ ดุม งอน และกงรถ. 

[๑๗๔๔] เทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นตะคร้อได้กล่าวดังนี้ว่า ดูกรภารทวาชะ แม้ถ้อยคำ 
ของเรามีอยู่ เชิญท่านพึงถ้อยคำของเราบ้าง. 

[๑๗๔๕] ท่านจงลอกหนังประมาณ ๔ นิ้ว จากคอแห่งหมีตัวนี้แล้วจงเอาหนัง 
หุ้มกงรถ เมื่อทำได้อย่างนั้น กงรถของท่านก็จะพึงเป็นของมั่นคง. 

[๑๗๔๖] เทวดาผู้สิงอยู่ต้นตะคร้อ จองเวรได้สำเร็จ นำความทุกข์มาให้แก่หมี 
ทั้งหลาย ที่เกิดแล้ว และยังไม , เกิด ด้วยประการฉะนี้. 

[๑๗๔๗] ไม้'ตะคร้อฆ่าหมี และหมีก็ฆ่าไม้ตะคร้อ ต่างก็ฆ่ากันและกัน ด้วยการ 
วิวาทกัน ด้วยประการฉะนี้ 

[๑๗๔๘] ในหมู่มนุษย์ ความวิวาทเกิดขึ้น ณ ที่ใด มนุษย์ทั้งหลายในที่นั้น ย่อม 
ฟ้อนรำดังนกยูงรำแพนหาง เหมือนหมีและไม้ตะคร้อ ฉะนั้น. 

[๑๗๔๙] เพราะเหตุนั้น อาตมภาพขอถวายพระพรแก่บพิตรทั้งหลาย ขอความ 
เจริญจงมีแก่บพิตรทั้งหลาย เท่าที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่นี้ขอบพิตร 
ทั้งหลายจงร่วมบันเทิงใจ อย่าวิวาทกัน อย่าเป็นดังหมีและไม้ตะคร้อเลย. 

[๑๗๕๐] ขอบพิตรทั้งหลายจงศึกษาความสามัคคี ความสามัคคีนั้นแหละ พระ 
พุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญแล้ว บุคคลผู้ยินดีในสามัคคีธรรม ตั้งอยู่ 
ในธรรม ย่อมไม่คลาดจากธรรม อันเป็นแดนเกษมจากโยคะ. 

จบ ผันทนชาดกที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 309 

๓. ชวนหังสชาดก 
รักกันอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ 

[๑๗๕๑] ดูกรหงส์ เชิญเกาะที่ตั่งทองนี้เถิด การได้เห็นท่านชื่นใจฉันจริง ท่าน 
เป็นอิสระในสถานที่นี้ท่านมาถึงแล้ว รังเกียจสิ่งใดที่มีอยู่ในนิเวศน์นี้ 
จงบอกสิ่งนั้นให้ทราบเถิด. 

[๑๗๕๒] คนบางพวก ย่อมเป็นที่รักของบุคคลบางพวกเพราะได้พึง อนึ่ง ความรัก 
ของบุคคลบางพวก ย่อมหมดสิ้นไปเพราะได้เห็น คนบางพวกย่อมเป็น 
ที่รักเพราะได้เห็น และเพราะได้พึง ท่านรักใคร่ฉันเพราะได้เห็นบ้าง 
ไหม? 

[๑๗๕๓] ท่านเป็นที่รักของฉันเพราะได้พึง และเป็นที่รักของฉันยิ่งนัก เพราะ 
อาศัยการเห็น ดูกรพญาหงส์ ท่านน่ารักน่าลูอย่างนี้เชิญอยู่ใน 
สำนักของฉันเถิด. 

[๑๗๕๔] ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับการสักการบูชาแล้วเป็นนิตย์ พึงอยู่ในพระ 
ราชนิเวศน์ของพระองค์ แต่บางครั้ง พระองค์ทรงเมานี้าจัณฑ์แล้ว จะพึง 
ตรัสสั่งว่า จงย่างพญาหงส์ให้ฉันที. 

[๑๗๕๕] การดื่มนี้าเมา ซึ่งเป็นที่รักของฉันยิ่งกว่าท่าน ฉันติเตียนการดื่มนี้าเมานั้น 
เอาเถอะ ตลอดเวลาที่ท่านยังอยู่ในนิเวศน์ของฉัน ฉันจักไม , ดื่มนี้าเมา 
เลย. 

[๑๗๕๖] ข้าแต่พระราชา เสียงของสุนัขจิ้งจอกทั้งหลายก็ดี ของนกทั้งหลายก็ดี 
รู้ได้ง่าย แต่เสียงของมนุษย์รู้ได้ยากกว่านั้น. 

[๑๗๕๗] อนึ่ง ผู้ใด เมื่อก่อน เป็นผู้ใจดี คนทั้งหลายนับถือว่า เป็นญาติเป็นมิตร 
หรือเป็นสหาย ภายหลัง ผู้นั้นกลับกลายเป็นศัตรูไปก็ได้ ใจของมนุษย์ 
รู้ได้ยากอย่างนี้. 

[๑๗๕๘] ใจจดจ่ออยู่ในบุคคลใด แบ้บุคคลนั้นจะอยู่ไกลก็เหมือนกับอยู่ใกล้ ใจ 
เหินห่างจากบุคคลใด แบ้บุคคลนั้นจะ อยู่ใกล้ก็เหมือนกับอยู่ไกล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 310 

[๑๗๕๙] ถ้ามีจิตเลื่อมใสรักใคร่กัน ถึงแม้จะอยู่คนละส่งสมุทร ก็เหมือนอยู่ 
ใกล้ชิดกัน ล้ามีจิตคิดประทุษร้ายกัน ถึงแม้จะอยู่ใกล้ชิดกัน ก็เหมือน 
กับอยู่กันคนละส่งสมุทร. 

[๑๗๖๐] ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ คนที่เป็นศัตรูกันถึงจะอยู่ร่วมกัน ก็เหมือนกับ 
อยู่ห่างไกลกัน ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งรัฐ คนที่รักกันถึงแม้ 
จะอยู่ห่างไกลกัน ก็เหมือนกับอยู่ร่วมกันด้วยหัวใจ. 

[๑๗๖๑] ด้วยการอยู่ร่วมกันนานเกินควร คนรักกันย่อมกลายเป็นคนไม่รักกันก็ได้ 
ข้าพระองค์ขอทูลลาพระองค์ไป ก่อนที่ข้าพระองค์จะกลายเป็นผู้ไม่เป็น 
ที่รักของพระองค์. 

[๑๗๖๒] เมอเราวงวอนอยู่อย่างนิ ถาท่านม เดรูถิงความนับถึอของเรา ท่านกม [ด 
ท่าตามคำวิงวอนของเรา ซึ่งจะเป็นผู้ปรนนิบัติท่าน เมื่อเป็นอย่างนี้เรา 
ขอวิงวอนท่านว่า ท่านพึงหมิ่นมาที่นี่บ่อยๆ นะ. 

[๑๗๖๓] ข้าแต่พระมหาราชผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งรัฐ ถ้าเรายังอยู่กันเป็นปกติอย่างนี้ 
อันตรายจักยังไม่มีทังแก , พระองค์และแก่ข้าพระองค์ เป็นอันแน่นอนว่า 
เราทั้งสองคงได้พบเห็นกัน ในเมื่อวันคืนผ่านไปเป็นแน่. 

จบ ชวนหังสชาดกที่ ๓. 

๔. จุลลนารทกัสสปชาดก 
ว่าด้วยพิษเหวเปือกตมและอสรพิษ 

[๑๗๖๔] ฟินเจ้าก็มิได้หัก นี้นจ้าก็มิ'ได้'ตักเอามา แม้กองไฟเจ้าก็มิได้ก่อให้ 
ลุกโพลง เหตุไรหนอเจ้าจึงเป็นเหมือนคนโง , เขลานอนซบเซาอยู่? 

[๑๗๖๕] ข้าแต่คุณพ่อกัสสปะ ผมอดทนอยู่ในป่าลำบาก ผมจะขอลาคุณพ่อไป 
การอยู่ในป่าลำบาก ผมปรารถนาจะไปสู่บ้านเมือง. 

[๑๗๖๖] ข้าแต่คุณพ่อผู้เป็นดุจพรหม ผู้ออกจากป่านี้ไปอยู่ ณ ชนบทใดๆ 
จะพึงศึกษาขนบธรรมเนียมที่ชาวชนบทเขาประพฤติกันอย่างไร ขอ 
คุณพ่อจงพรํ่าสอนขนบธรรมเนียมนั้นแก , ผมด้วยเถิด? 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๙ ขุททกนิกายชาดก ภาค๑-หน้าที่ 311 

[๑๗๖๗] ถ้าเจ้าละป่า เหง้ามันและผลไม้ในป่า พึงพอใจอยู่ในบ้านเมือง เจ้าจง 
สำเหนียกจารีตของชนบทนั้นของเราไว้. 

[๑๗๖๘] เจ้าจงอย่าเสพของมีพิษ จงเว้นเหวโดยเด็ดขาด อย่าจมอยู่ในเปือกตม 
ในที่ใกล้อสรพิษ จงเตรียมตัวให้พร้อม. 

[๑๗๖๙] ผมขอถาม คุณพ่อกล่าวอะไรว่าเป็นพิษ เป็นเหว เป็นเปือกตม 
เป็นอสรพิษของพรหมจรรย์ ผมถามแล้ว ขอคุณพ่อโปรดบอกความ 
ข้อนั้นแก่ผมเถิด? 

[๑๗๗๐] ดูกรพ่อนารทะ นั้าดองในโลกเขาเรียกชื่อว่าสุรา สุรานั้นทำใจให้ฮึกเหิม 
มีกลิ่นหอม ทำให้พูดมาก มีรสหวานแหลมปานนั้าผึ้ง พระอริยะ 
ทั้งหลายกล่าวสุรานั้นว่า เป็นพิษของพรหมจรรย์. 

[๑๗๗๑] ลูกรพ , อนารทะ หญิงในโลกย่อมยํ่ายีบุรุษผู้ประมาทแล้ว หญิงเหล่านั้น 
ย่อมจูงจิตของบุรุษไป เหมือนลมพัดปุยนุ่นที่หล่นจากต้นไป ฉะนั้น 
นี่บัณฑิตกล่าวว่า เป็นเหวของพรหมจรรย์. 

[๑๗๗๒] ลูกรพ , อนารทะ ลาภ สรรเสริญ สักการะ และการบูชาในตระกูล 
อื่นๆ นี่บัณฑิตกล่าวว่า เป็นเปือกตมของพรหมจรรย์. 

[๑๗๗๓] ลูกรพ , อนารทะ พระราชาผู้เป็นใหญ่ครอบครองแผ่นดินนี้เจ้าอย่าเข้าไป 
ใกล้พระราชาผู้เป็นใหญ่ เป็นจอมมนุษย์เช่นนั้น. 

[๑๗๗๔] ลูกรพ , อนารทะ เจ้าอย่าเที่ยวไปใกล้บาทมูลแห่งพระราชาทั้งหลาย ผู้เป็น 
อิสระและเป็นอธิบดีเหล่านั้น พระราชนั้น บัณฑิตกล่าวว่า เป็นอสรพิษของ 
พรหมจรรย์. 

[๑๗๗๕] บุคคลผู้ต้องการอาหารในเวลาอาหาร พึงเข้าไปใกล้เรือนใด พึงรู้กุศล 
คือ อโคจร ๕ ที่ควรเว้นในสกุลนั้น แล้วพึงเที่ยวแสวงหาอาหารใน 
เรือนนั้น. บุคคลเข้าไปสู่ตระกูลอื่นเพื่อปานะ หรือโภชนะแล้ว พึงรู้จัก 
ประมาณบริโภคแต่พอควร และไม่พึงใส่ใจในรูปหญิง. 

[๑๗๗๖] เจ้าจงเว้นให้ห่างไกลซึ่งการตั้งคอกโค ร้านขายสุรา คนเกเร ที่ประชุม 
และขุมทรัพย์ทั้งหลาย เหมือนบุคคลผู้ไปด้วยยาน เว้นหนทางอันไม่ 
ราบเรียบ ฉะนั้น. 

จบ จุลลนารทกัสสปชาดกที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 312 

๕. ทูตชาดก 

ว่าด้วยการบอกความทุกข์แก่ผู้'ที่ควรบอก 

[๑๗๗๗] ดูกรพราหมณ์ เราส่งทูตทั้งหลายเพื่อท่านผู้เพ่งอยู่ ณ ส่งแม่นาคงคา 
ทูตเหล่านั้นถามท่าน ท่านก็มิได้บอกให้แจ่มแจ้ง ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ 
ท่านนั้น เป็นความตายของท่านมิใช่หรือ? 

[๑๗๗๘] ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงบำรุงรัฐกาสีให้เจริญ ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแก , พระองค์ 
ผู้ใดไม่พึงเปลื้องพระองค์จากทุกข์ได้ พระองค์อย่าได้ตรัสบอกความทุกข์ 
นั้นแก , ผู้นั้น. 

[๑๗๗๙] ผู้ใดพึงเปลื้องทุกข์ของบุคคลผู้เกิดทุกข์ได้ส่วนเดียวโดยธรรม พึงบอก 
เล่าแก่ผู้นั้นได้โดยแท้. 

[๑๗๘๐] ข้าแต่พระราชา เสียงของสุนัขจิ้งจอกก็ดี ของนกก็ดี รู้ได้ง่าย 
เสียงของมนุษย์รู้ได้ยากยิ่งกว่านั้น. 

[๑๗๘๑] อนึ่ง ผู้ใด เมื่อก่อน เป็นผู้ใจดี คนทั้งหลายนับถือว่า เป็นญาติเป็นมิตร 
หรือเป็นสหายภายหลัง ผู้นั้นกลับกลายเป็ฯศัตรูไปก็ได้ ใจของมนุษย์ 
รู้ได้ยากอย่างนี้. 

[๑๗๘๒] ผู้ใดลูกถามเนืองๆ ถึงทุกข์ของตน ย่อมบอกในกาลอันไม่ควร ผู้นั้น 
ย่อมมีแต่มิตรผู้แสวงหาประโยชน์แต่ไม่ยินดีร่วมทุกข์ด้วย. 

[๑๗๘๓] บุคคลรู้กาลอันควร และรู้จักบิณฑิต ผู้มีปัญญาว่า มีใจร่วมกันแล้ว 
พึงบอกความทุกข์ทั้งหลายแก่บุคคลผู้เช่นนั้น นักปราชญ์พึงบอกความ 
ทุกข์ร้อนแก , ผู้อื่น พึงเปล่งวาจาอ่อนหวานมีประโยชน์. 

[๑๗๘๔] อนึ่ง ถ้าบุคคลอดกลั้นความทุกข์ของตนไม , ได้ก็พึงรู้ว่า ประเพณีของ 
โลกนี้ จะมีเพื่อถึงความสุขสำหรับเราผู้เดียวไม , ได้ นักปราชญ์เมื่อเพ่งเล็ง 
หิริและโอตตัปปะอันเป็นของจริง พึงอดกลั้นความทุกข์ร้อนไว้ผู้เดียว 
เท่านั้น. 

[๑๗๘๕] ข้าแต่พระมหาราชา ข้าพระองค์ต้องการจะหาทรัพย์ให้อาจารย์จึงเที่ยวไป 
ทั่วแว่นแคว้น นิคม และราชธานีทั้งหลาย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 313 

[๑๗๘๖] ขอกะคฤหบดี ราชบุรุษ และพราหมณ์มหาศาลได้ทองคำ ๗ ลิ่ม ทองคำ ๗ 
ลิ่มของข้าพระองค์นั้นหายเสียแล้ว เพราะเหตุนั้น ข้าพระองค์จึง 
เศร้าโศกมาก. 

[๑๗๘๗] ข้าแต่พระมหาราชา บุรุษผู้เป็นทูตของพระองค์เหล่านั้น ข้าพระองค์คิดรู้ 
ด้วยใจว่า ไม , สามารถจะปลดเปลื้อง ข้าพระองค์จากทุกข์ได้ เพราะ 
เหตุนั้น ข้าพระองค์จึงไม่บอกแก่บุรุษเหล่านั้น. 

[๑๗๘๘] ข้าแต่พระมหาราชา ส่วนพระองค์ ข้าพระองค์คิดรู้ด้วยใจว่า พระองค์ 
สามารถจะปลดเปลื้องข้าพระองค์จากทุกข์ได้ เพราะเหตุนั้น ข้าพระองค์ 
จึงกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบ. 

[๑๗๘๙] พระราชาผู้บำรุงรัฐกาสึให้เจริญ มีพระฤหทัยเลื่อมใส ได้พระราชทาน 
ทองคำ ๑๔ แท่ง แก , พระโพธิสัตว์นั้น. 

จบ ทูตชาดกที่ ๕. 

๖. กาลิงคโพธิชาดก 
ว่าด้วยการพยากรณ์ที่อันเป็นชัยภูมิ 

[๑๗๙๐] พระเจ้าจักพรรดิทรงพระนามว่ากาลิงคะ ได้ทรงสั่งสอนมนุษย์ทั่วแผ่นดิน 
โดยธรรม ได้เสด็จไปสู่ที่ใกล้ต้นโพธิด , วยช้าง ทรงมีอานุภาพมาก. 

[๑๗๙๑] ภารทวาชปุโรหิตชาวกาลิงครัฐ พิจารณา ดูภูมิภาคแล้ว จึงประคอง 
อัญชลีกราบทูลพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นบุตรแห่งดาบส ชื่อกาลิงคะว่า. 

[๑๗๙๒] ข้าแต่พระมหาราชา ขอเชิญพระองค์เสด็จลงเถิด ภูมิภาคนี้อันพระพุทธเจ้า 
ผู้เป็นสมณะทรงสรรเสริญแล้ว พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้โดยยิ่ง 
มีพระคุณหาประมาณมิได้ ย่อมไพโรจน์ ณ ภูมิภาคนี้. 

[๑๗๙๓] หญ้าและเครือเถาทั้งหลายในภูมิภาคส่วนนี้ม้วนเวียนโดยทักษิณาวัตร 
ภูมิภาคส่วนนี้ เป็นที่ไม , หวั่นไหวแห่งแผ่นดิน (เมื่อกัลปึจะตั้งขึ้นก็ตั้ง 
ขึ้นก่อน เมื่อกัลปึพินาศก็พินาศภายหลัง) ข้าแต่พระมหาราชา ข้าพระองค์ 
ได้สดับมาอย่างนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 314 

[๑๗๙๔] ภูมิภาคส่วนนี้เป็นมณฑลแห่งแผ่นดินอันทรงไว้ซึ่งภูตทั้งปวง มีสาคร 
เป็นขอบเขต ขอเชิญพระองค์เสด็จลง แล้วทรงกระทำการนอบน้อมเถิด 
พระเจ้าข้า. 

[๑๗๙๕] ช้างกุญชรตัวประเสริฐ เกิดในตระกูลอุโบสถ ย่อมไม , เข้าไปใกล้ประเทศ 
นั้นเลย ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้. 

[๑๗๙๖] ช้างตัวประเสริฐนี้เป็นช้างเกิดแล้วในตระกูลอุโบสถโดยแท้ ถึงกระนั้น 
ก็ไม่อาจจะเข้าไปใกล้ประเทศมีประมาณเท่านี้ได้ ถ้าพระองค์ยังทรงสงสัย 
อยู่ ก็จงทรงไสช้างพระที่นั่งไปเถิด. 

[๑๗๙๗] พระเจ้ากาลิงคะทรงสดับคำนั้นแล้ว จึงทรงใคร่ครวญถ้อยคำของปุโรหิต 
ผู้ชำนาญการพยากรณ์ว่า เราจักรู้ถ้อยคำของปุโรหิตนี้ว่า จริงหรือไม่จริง 
นี้แล้ว ทรงไสช้างพระที่นั่งไป. 

[๑๗๙๘] ฝ่ายช้างพระที่นั่งนั้น ถูกพระราชาทรงไสไปแล้ว ก็เปล่งเสียงดุจนก 
กระเรียนแล้วถอยหลังทรุดคุกลง ดังอดทนภาระหนักไม , ได้. 

[๑๗๙๙] ปุโรหิตภารทราชะชาวกาลิงครัฐ รู้ว่า ช้างพระที่นั่งสิ้นอายุแล้ว จึงรีบ 
กราบทูลพระเจ้ากาลิงคะว่า ข้าแต่พระมหาราชา ขอเชิญเสด็จไปทรงช้าง 
พระที่นั่งเชือกอื่นเถิด ช้างพระที่นั่งเชือกนี้สิ้นอายุแล้ว พระเจ้าข้า. 

[๑๘๐๐] พระเจ้ากาลิงคะทรงสดับคำนั้นแล้ว จึงรีบเสด็จไปทรงช้างพระที่นั่ง 
เชือกใหม่ เมื่อพระราชาเสด็จก้าวไปพ้นแล้ว ช้างพระที่นั่งที่ตายแล้ว 
ก็ล้มลง ณ พื้นดินที่นั้นเอง ถ้อยคำของปุโรหิต ผู้ชำนาญการพยากรณ์ 
เป็นอย่างใด ช้างพระที่นั่งเป็นอย่างนั้น. 

[๑๘๐๑] พระเจ้ากาลิงคะได้ตรัสกะพราหมณ์ภารทวาชะชาวกาลิงครัฐอย่างนี้ว่า 
ท่านเป็นสัมพุทธะ รู้เห็นเหตุทั้งปวงโดยแท้. 

[๑๘๐๒] กาลิงคพราหมณ์ เมื่อไม่รับคำสรรเสริญนั้นจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ 
พระมหาราชาข้าพระองค์เป็นผู้ชำนาญการพยากรณ์ ชื่อว่าพุทธะ ผู้รู้เหตุ 
ทั้งปวงก็จริง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 315 

[๑๘๐๓] แต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นพระสัพพ้ฌูญด้วย เป็นพระสัพพวิทูด้วย 
ย่อมรู้เหตุทั้งปวงด้วยพระญาณเป็นเครื่องกำหนด ข้าพระองค์รู้เหตุ 
ทั้งปวงได้ เพราะกำลังแห่งอาคม พระพุทธเจ้าทั้งหลาย รู้เหตุทั้งปวงได้ 
ด้วยพระสัพพัญณุตญาณ. 

[๑๘๐๔] พระเจ้ากาลิงคะ ทรงนำเอามาลาและเครื่องลูบไล้พร้อมด้วยดนตรีต่างๆ 
ไปบูชาพระมหาโพธแล้ว รับสั่งให้กระทำกำแพงแวดล้อม. 

[๑๘๐๕] รับสั่งให้เก็บดอกไม้ประมาณหกหมื่นเล่มเกวียนมาบูชาโพธิมณฑลอันเป็น 
อนุตริยะ แล้วเสด็จกลับ. 

จบ กาลิงคโพธิชาดกที่ ๖. 

๗. อกิตติชาดก 
อกิตติดาบสขอพรท้าวสักกะ 

[๑๘๐๖] ท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งภูต ทรงเห็นอกิตติดาบสผู้ยับยั้งอยู่ จึงได้ตรัส 
ถามว่า ดูกรพราหมณ์ ท่านปรารถนาสมบัติอะไร ถึงยับยั้งอยู่ผู้เดียว 
ในถิ่นอันแห้งแล้ง? 

[๑๘๐๗] ดูกรท้าวสักกะ การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์ อนึ่ง ความแตกทำลายแห่ง 
ร่างกาย และความตายอย่างหลงใหล ก็เป็นทุกข์ เพราะเหตุนั้น 
อาตมภาพจึงยับยั้งอยู่ ณ ที่นี้. 

[๑๘๐๘] ข้าแต่ท่านกัสสปะ เพราะถ้อยคำที่พระคุณเจ้ากล่าวนี้เป็นถ้อยกำสมควร 
เป็นสุภาษิต โยมขอถวายพรแก , ท่านตามที่ท่านมีใจปรารถนา. 

[๑๘๐๙] ดูกรท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งภูตทั้งปวง ถ้ามหาบพิตรจะทรงประทานพร 
แก , อาตมภาพ ชนทั้งหลายได้บุตร ภรรยา ทรัพย์ ข้าวเปลือก และ 
สิ่งของอันเป็นที่รักทั้งหลาย แล้วยังไม , อิ่มด้วยความโลภใด ความโลภนั้น 
อย่าพึงมีในอาตมภาพเลย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 316 

[๑๘๑๐] ข้าแต่ท่านกัสสปะ เพราะถ้อยคำที่พระคุณเจ้ากล่าวนี้เป็นถ้อยคำสมควร 
เป็นสุภาษิต โยมขอถวายพรแก่ท่านตามที่ท่านมีใจปรารถนา. 

[๑๘๑๑] ดูกรท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งภูตทั้งปวง ถ้ามหาบพิตรจะทรงประทานพร 
แก , อาตมภาพ นา ที่ดิน เงิน โค ม้า ทาส กรรมกร ย่อมเสื่อม 
สิ้นไปด้วยโทสะใด โทสะนั้นอย่าพึงมีในอาตมภาพเลย. 

[๑๘๑๒] ข้าแต่ท่านกัสสปะ เพราะถ้อยคำที่พระคุณเจ้ากล่าวนี้เป็นถ้อยคำสมควร 
เป็นสุภาษิต โยมขอถวายพรแก , ท่านตามที่ท่านมีใจปรารถนา. 

[๑๘๑๓] ดูกรท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งภูตทั้งปวง ถ้ามหาบพิตรจะทรงประทานพร 
แก , อาตมภาพ อาตมภาพไม่พึงเห็น ไม่พึงได้พึงคนพาล ไม่พึงอยู่ร่วม 
กับคนพาล ไม , ขอกระทำ และไม่ขอชอบใจการเจรจาปราศรัยกับคนพาล. 

[๑๘๑๔] ข้าแต่ท่านกัสสปะ คนพาลได้กระทำอะไรให้แก , ท่านหรือ ขอท่านจงบอก 
เหตุนั้นแก่โยม เพราะเหตุไร ท่านจึงไม่ปรารถนาเห็นคนพาล? 

[๑๘๑๕] คนพาลผู้มีปัญญาทราม ย่อมแนะนำสิ่งที่ไม่ควรจะแนะนำ ย่อมชักชวนใน 
สิ่งที่ไม่ใช่ธุระ การแนะนำชั่วเป็นความดีของเขา คนพาลนั้นถึงจะ 
พูดดีก็โกรธ เขามิได้รู้วินัย การไม , เห็นคนพาลนั้นเป็นความดี. 

[๑๘๑๖] ข้าแต่ท่านกัสสปะ เพราะถ้อยคำที่พระคุณเจ้ากล่าวนี้เป็นถ้อยคำสมควร 
เป็นสุภาษิต โยมขอถวายพรแก , ท่านตามที่ท่านมีใจปรารถนา. 

[๑๘๑๗] ดูกรท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งภูตทั้งปวง ถ้ามหาบพิตรจะทรงประทานพร 
แก , อาตมภาพ อาตมภาพพึงขอเห็น ขอพึงนักปราชญ์ ขออยู่ร่วมกัน 
กับนักปราชญ์ ขอกระทำ และขอชอบใจการเจรจาปราศรัยกับนักปราชญ์. 

[๑๘๑๘] ข้าแต่ท่านกัสสปะ นักปราชญ์ได้กระทำอะไรให้แก , ท่านหรือ ขอท่านจง 
บอกเหตุนั้นแก , โยม เพราะเหตุไร ท่านจึงปรารถนาเห็นนักปราชญ์? 

[๑๘๑๙] นักปราชญ์ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำ ย่อมไม , ชักชวนในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ 
การแนะนำดีเป็นความดีของนักปราชญ์นั้น นักปราชญ์นั้น ผู้อื่น 
กล่าวชอบก็ไม , โกรธ ย่อมรู้จักวินัย การสมาคมคบหากันกับนักปราชญ์ 
นั้นเป็นความดี. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 317 

[๑๘๒๐] ข้าแต่ท่านกัสสปะ เพราะถ้อยคำที่พระคุณเจ้ากล่าวนี้เป็นถ้อยคำสมควร 
เป็นสุภาษิต โยมขอถวายพรแก่ท่านตามที่ท่านมีใจปรารถนา. 

[๑๘๒๑] ดูกรท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งภูตทั้งปวง ถ้ามหาบพิตรจะทรงประทานพร 
แก , อาตมภาพ เมื่อราตรีสว่างแจ้ง พระอาทิตย์อุทัยขึ้นแล้ว ขออาหาร 
อันเป็นทิพย์ และยาจกผู้มีศีล พึงปรากฏขึ้น เมื่ออาตมภาพให้ทานอยู่ 
ขอให้ศรัทธาของอาตมภาพไม่พึงเสื่อมสิ้นไป ครั้นให้ทานแล้วขอให้ 
อาตมภาพไม่พึงเดือดร้อนในภายหลัง เมื่อคำลังให้อยู่ ก็ขอให้อาตมภาพ 
พึงยังจิตให้เลื่อมใส ดูกรท้าวสักกะ ขอมหาบพิตรทรงประทานพรนี้ 
แก , อาตมภาพเถิด. 

[๑๘๒๒] ข้าแต่ท่านกัสสปะ เพราะถ้อยคำที่พระคุณเจ้ากล่าวนี้เป็นถ้อยคำสมควร 
เป็นสุภาษิต โยมขอถวายพรแก , ท่านตามที่ท่านมีใจปรารถนา. 

[๑๘๒๓] ดูกรท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งภูตทั้งปวง ถ้ามหาบพิตรจะทรงประทานพร 
แก , อาตมภาพ มหาบพิตรอย่าพึงเข้ามาใกล้อาตมภาพอีกเลย ดูกรท้าว 
สักกะ ขอมหาบพิตรทรงประทานพรนี้แก , อาตมภาพเถิด. 

[๑๘๒๔] นรชาติหญิงชายทั้งหลาย ย่อมปรารถนาจะเห็นโยมด้วยวัตรจริยาเป็น 
อันมาก เพราะเหตุไรหนอ การเห็นโยมจึงเป็นภัยแก่ท่าน? 

[๑๘๒๕] อาตมภาพเห็นเพศเทวดาเช่นพระองค์ ผู้สำเร็จด้วยสิ่งที่ต้องประสงค์ 
ทุกอย่างแล้ว ก็จะพึงประมาท ท่าความเพียรปรารถนาตำแหน่งท้าวสักกะ 
การเห็นมหาบพิตรจึงเป็นภัยแก่อาตมภาพ. 

จบ อกิตติชาดกที่ ๗. 

๘. ตักการิยชาดก 
การพูดดีเป็นศรีแก , ตัว 

[๑๘๒๖] ลูกรพ , อตักการิยะ ฉันเองเป็นคนโง , เขลา กล่าวคำชั่วช้าเหมือนกบในป่า 
ร้องเรียกงูมาให้กินตน ฉะนั้น ฉันน่าจะตกลงไปในหลุมนี้ได้ยินมาว่า 
บุคคลที่พูดล่วงเลยขอบเขตไม่ดีเลย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 318 

[๑๘๒๗] บุคคลที่พูดล่วงเลยขอบเขต ย่อมได้ประสบการจองจำ การถูกฆ่า 
ความเศร้าโศกและความรํ่าไห้ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ชนทั้งหลายจะฟิงท่าน 
ลงในหลุม เพราะเหตุใด ท่านต้องติเตียนตัวท่านเอง เพราะเหตุนั้น. 

[๑๘๒๘] เราจะ 1 ซักถามตุณฑิละ เพื่อประโยชน์อะไรเล่า นางกาลีซิควรทำกะ 
น้องชายของเขาเอง เราถูกแย่งผ้าจนเป็นคนเปลือยกาย แม้เรื่องนี้ 
ก็เหมือนกับเรื่องของท่านเป็นอันมาก? 

[๑๘๒๙] นกกะลิงตัวใด มิได้ชนกับเขาด้วย เข้าไปจับอยู่ในระหว่างศีรษะแพะ 
ทั้งสองผู้กำลังชนกันอยู่ นกกะลิงตัวนั้น ก็ถูกศีรษะแพะบด'ขยี้แล้ว 
ณ ที่นั้นเอง แม้เรื่องนั้ ก็เหมือนกับเรื่องของท่านเป็นอันมาก. 

[๑๘๓๐] คน ๔ คนจะป้องกันคนคนเดียว ช่วยกันจับชายผ้าไว้คนละชาย คน 
ทั้งหมดนั้นก็พากันหัวแตกนอนตายแล้ว แม้เรื่องนี้ ก็เหมือนกับเรื่อง 
ของท่านเป็นอันมาก. 

[๑๘๓๑] นางแพะที่ถูกโจรทั้งหลายผูกไว้ในทุ่มกอไผ่ คึกคะนอง เอาเท้าหลังดีดไป 
กระทบมีดตกลงมา พวกโจรก็เอามีดนั้นเองเชือดคอนางแพะฉันใด 
แม้เรื่องนี้ ก็เหมือนกับเรื่องของท่านเป็นอันมาก. 

[๑๘๓๒] พวกนี้มิ 1 ใช่เทวดา มิใช่บุตรคนธรรพ์ พวกนี้เป็นเนื้อ พวกนี้ถูกนำมา 
ด้วยอำนาจประโยชน์ เจ้าทั้งหลายจงย่างมันตัวหนึ่ง สำหรับอาหารมื้อเย็น 
อีกตัวหนึ่งสำหรับอาหารมื้อเช้า. 

[๑๘๓๓] กำบุพภาษิตตั้งแสนกำ ก็ไม , ถึงแม้ส่วนเสี้ยวของกำสุภาษิต กินนรรังเกียจ 
คำบุพภาษิตจึงเศร้าหมอง เพราะเหตุนั้น กินนรจึงนิ่งเฉยเสีย ไม , ใช่ 
นึ่งเฉยเพราะความโง , เขลา. 

[๑๘๓๔] กินนรีตัวนี้กล่าวแก้เราได้แล้ว เจ้าทั้งหลาย จงปล่อยกินนรีตัวนั้นไป 
อนึ่ง จงนำไปล่งให้ถึงเขาหิมพานต์ ส่วนกินนรตัวนี้เจ้าทั้งหลาย 
จงส่งไปให้โรงครัวใหญ่ จงย่างมันสำหรับอาหารเช้า แต่เช้าทีเดียว. 

[๑๘๓๕] ข้าแต่พระมหาราชา ปศุสัตว์ทั้งหลายพึ่งฝน ประชาชนนี้ก็พึ่งปศุสัตว์ 
พระองค์เป็นที่พึ่งของข้าพระบาท ภรรยาของข้าพระบาท ก็พึ่งข้าพระบาท 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 319 

ในระหว่างข้าพระบาททั้งสอง ตัวหนึ่งรู้ว่าอีกตัวหนึ่งตายแล้ว ตนเอง 
พ้นแล้วจากความตาย จึงจะไปสู่บรรพต. 

[๑๘๓๖] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชน ความนินทาทั้งหลายมิใช่จะหลีกเลี่ยง 
ให้พ้นไปโดยง่ายเลย ชนทั้งหลายมีฉันทะต่างๆ กัน ซึ่งควรจะซ่อง 
เสพ คนหนึ่งได้รับการสรรเสริญด้วยคุณธรรมข้อใด คนอื่นได้คน 
นินทา ด้วยคุณธรรมข้อนั้นเอง. 

[๑๘๓๗] โลกทั้งปวงมีจิตยิ่งด้วยจิตของคนอื่น โลกทั้งปวงชื่อว่ามีจิตในจิตของตน 
สัตว์ทั้งปวง ที่เป็นปุถุชน ต่างก็มีจิตใจต่างกัน สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ 
ไม่พึงเป็นไปในอำนาจแห่งจิตของใคร. 

[๑๘๓๘] กินนรพร้อมด้วยกินนรีผู้ภรรยา เป็นผู้นิ่งไม , พูด เป็นผู้กลัวภัย ได้กล่าว 
แก้แล้วในบัดนี้ กินนรนั้นชื่อว่า พ้นแล้วในบัดนี้ เป็นผู้มีความสุข 
หาโรคมิได้ เพราะว่าการเปล่งวาจาดี นำมาซึ่งประโยชน์แก่นรชน 
ทั้งหลาย. 

จบ ตักการิยชาดกที่ ๘. 

๙. รุรุมิคชาดก 
ว่าด้วยนี้าใจของพญาเนื้อรุรุ 

[๑๘๓๙] ใครบอกมฤค ผู้สูงสุดกว่ามฤคทั้งหลายนั้นแก่เราได้ เราจะให้บ้านส่วย 
และหญิงที่ประดับประดาแล้วแก , ผู้นั้น. 

[๑๘๔๐] ขอได้โปรดพระราชทานบ้านส่วย และหญิงที่ประดับประดาแล้วแก่ 
ข้าพระองค์เถิด ข้าพระองค์ จะกราบทูลมฤคผู้สูงสุดกว่ามฤคทั้งหลายแก , 
พระองค์. 

[๑๘๔๑] ณ ไพรสณฑ์1นั้น มีต้นมะม่วง และต้นรังทั้งหลาย ดอกบานสะพรั่ง 
พื้นที่แห่งไพรสณฑ์นั้น ดารดาษไปด้วยติณชาติ มีสีเหมือนแมลงค่อม 
ทอง มฤคตัวนั้นอยู่ที่ไพรสณฑ์นั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 320 

[๑๘๔๒] พระเจ้าพาราณสี ทรงโก่งธนูสอดใส่ลูกศรไว้ เสด็จเข้าไปแล้ว ส่วน 
มฤคเห็นพระราชาแล้ว ได้ร้องกราบทูลไปแต่ไกลว่า ข้าแต่พระ 
มหาราชาผู้ประเสริฐ โปรดทรงรอก่อน อย่าเพิ่งทรงยิงข้าพระบาทเสีย 
เลย ใครหนอได้กราบทูลความเรื่องแก , พระองค์ว่า มฤคตัวนี้อยู่ 
ณ ไพรสณฑ์'นี้. 

[๑๘๔๓] ดูกรสหาย บุรุษผู้มีมารยาทอันเลวทราม ยืนอยู่ห่างๆ นั่น บุรุษคนนั้น 
แหละ ได้บอกความเรื่องนี้แก , เราว่า มฤคตัวนี้อยู่ ณ ไพรสณฑ์'นี้. 

[๑๘๔๔] ได้ยินว่า คนบางพวกในโลกนี้ กล่าวความจริงไว้อย่างนี้ว่า ไม้ลอยนั้ายัง 
ดีกว่า คนบางคนไม่ดีเลย. 

[๑๘๔๕] ดูกรพญามฤค เธอติเตียนพวกไหนแน่ ติเตียนพวกมฤค พวกนก 
หรือพวกมนุษย์ เรามีความกลัวไม่น้อย เพราะได้ฟ้งเจ้าพูดภาษา 
มนุษย์ได้. 

[๑๘๔๖] ข้าพระองค์ช่วยยกขึ้นซึ่งบุรุษคนใด ผู้ลอยไปในห้วงนั้าคงคา มีนั้ามาก 
ไหลเชี่ยว ภัยมาถึงข้าพระองค์แล้ว เพราะบุรุษผู้นั้นเป็นเหตุ ข้าแต่ 
พระมหาราชา การสมาคมกับอสัตบุรุษทั้งหลาย นำทุกข์มาให้โดยแม้. 

[๑๘๔๗]เรานั้นจะปล่อยลูกศร๔ปีกนี้แหวกไปในอากาศให้ไปตัดตรงหัวใจ 
เราจักฆ่ามันผู้ประทุษร้ายมิตร ผู้ไม , ทำกิจที่ควรทำ ไม , รู้จักผู้กระทำคุณ 
ให้เช่นท่าน. 

[๑๘๔๘] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งประชาชน สัตบุรุษทั้งหลายไม่สรรเสริญ 
การฆ่าบัณฑิต และคนพาลเลย คนผู้มีธรรมอันลามก จงกลับไปสู่ 
เรือนของเขาตามปรารถนาเถิด อนึ่ง ขอได้โปรดพระราชทานค่าจ้าง ตาม 
ที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขาด้วยเถิด อนึ่ง ข้าพระองค์ ขอทำความปรารถนา 
ของพระองค์. 

[๑๘๔๙] ดูกรพญามฤค ท่านผู้ไม่ประทุษร้ายต , อมนุษย์ผู้ประทุษร้าย นับเป็นผู้หนึ่ง 
ในจำนวนสัตบุรุษทั้งหลายเป็นแน่ คนผู้มีธรรมอันลามก จงกลับไปสู่ 
เรือนของตนตามความปรารถนา อนึ่ง เราจะให้ค่าจ้างที่เราพูดไว้แก , เขา 
และเราขอให้ม้านส่วยแก่ท่าน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 321 

[๑๘๕๐] ข้าแต่พระราชา เสียงของสุนัขจิ้งจอกก็ดี ของนกก็ดี รู้ได้ง่าย เสียง 
ของมนุษย์รู้ได้ยาก ยิ่งกว่านั้น อนึ่ง ผู้ใดเมื่อก่อน เป็นคนใจดี คน 
ทั้งหลายนับถือว่า เป็นญาติเป็นมิตร หรือเป็นสหาย ภายหลัง ผู้นั้น 
กลับกลายเป็นศัตรูไปก็ได้ใจของมนุษย์รู้ได้ยากอย่างนี้. 

[๑๘๕๑] ชาวชนบท และชาวนิคมทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันร้องทุกข์ว่า ฝูง 
เนื้อพากันมากินข้าว ขอพระองค์จงตรัสห้ามฝูงเนื้อนั้นเสียบ้าง พระ 
เจ้าข้า. 

[๑๘๕๒] ชนบทอย่าได้มี แบ้แว่นแคว้นจะพินาศไป ก็ตามทีเถิด เราให้อภัย 
แก , ฝูงเนื้อและนกยูงแล้ว ไม , ขอประทุษร้ายพญาเนื้อรุรุเป็นอันขาด. 

[๑๘๕๓] ชาวชนบทของเราจะไม่มีก็ตาม ชาวชนบทจะไม , พูดกะเราก็ตาม เราได้ 
ให้พรแก , พญาเนื้อไว้แล้ว จะไม , พูดเท็จเป็นอันขาด. 

จบ รุรุมิคชาดกที่ ๙. 

๑๐. สรภชาดก 

ว่าด้วยละมั่งทำคุณแก'พระราชา 

[๑๘๕๔] บุรุษพึงหวังไว้ทีเดียว บัณฑิตไม่พึงเบื่อหน่าย เราเห็นตนอยู่ว่า ปรารถนา 
อย่างใด ได้เป็นอย่างนั้น. 

[๑๘๕๕] บุรุษพึงหวังไว้ทีเดียว บัณฑิตไม่พึงเบื่อหน่าย เราเห็นตนอยู่ว่า ได้ 
รับความช่วยเหลือให้ขึ้นจากนั้าสู่บกได้. 

[๑๘๕๖] บุรุษพึงพยายามไว้ทีเดียว บัณฑิตไม่พึงเบื่อหน่าย เราเห็นตนอยู่ว่า 
ปรารถนาอย่างใด ได้เป็นอย่างนั้น. 

[๑๘๕๗] บุรุษพึงพยายามรํ่าไป บัณฑิตไม , พึงเบื่อหน่าย เราเห็นตนอยู่ว่า ได้รับ 
ความช่วยเหลือให้ขึ้นจากนั้าสู่บกได้. 

[๑๘๕๘] นรชนผู้มีปัญญา แบ้ตกอยู่ในกองทุกข์ ก็ไม่ควรตัดความหวังในอันจะ 
มาสู่ความสุข เพราะว่าผัสสะอันไม , เกื้อกูลและเกื้อกูลมีมาก คนที่ไม่ใฝ่ 
สนถึงเลยก็ต้องเข้าถึงความตาย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 322 

[๑๘๕๙] สิ่งที่ไม , ได้คิดไว้ย่อมมีได้บ้าง สิ่งที่คิดไว้ย่อมพินาศไปบ้าง โภคะ 
ทั้งหลายของสตรี หรือบุรุษ จะสำเร็จได้ด้วยความคิดนึกไม , มีเลย. 

[๑๘๖๐] เมื่อก่อนพระองค์เสด็จติดตามละมั่งตัวใดไปตกเหวที่ซอกเขา พระองค์ 
ทรงพระชนม์สืบมาได้ ด้วยความบากมั่นของละมั่งตัวนั้น ผู้มีจิตไม่ 
ท้อแท้. 

[๑๘๖๑] ละมั่งตัวใดพยายามเอาก้อนหินถมเหว ช่วยพระองค์ขึ้นจากเหวลึกยาก 
ที่จะขึ้น ปลดเปลื้องพระองค์ ผู้เข้าถึงกองทุกข์เสียจากปากมฤตยู 
พระองค์กำลังตรัสถึงละมั่งตัวนั้น ผู้มีจิตไม , ท้อแท้. 

[๑๘๖๒] ดูกรพราหมณ์ เมื่อคราวนั้น ท่านได้อยู่ในที่นั้นด้วยหรือ หรือว่าใครได้ 
บอกเรื่องนี้แก่ท่าน ท่านเป็นผู้เปิดเผยข้อที่เคลือบคลุม เห็นเรื่องได้ทั้ง 
ปวงละสิหนอ ความ เข องท่านมีกำลัง เห็นปรุโปร่งหรืออย่างไร? 

[๑๘๖๓] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชน เมื่อคราวนั้น ข้าพระองค์หาได้อยู่ 
ในที่นั้นไม่ และใครก็มิได้บอกเรื่องนั้นแก , ข้าพระองค์เลย แต่ว่านัก 
ปราชญ์ทั้งหลาย ย่อมนำเนื้อความแห่งบทคาถาที่พระองค์ทรงภาษิตแล้ว 
มาใคร่ครวญดู. 

[๑๘๖๔] ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระปรีชาอันประเสริฐ พระองค์ทรงสอดลูกศรอันมี 
ปีก อันจะกำจัดความแกล้วกล้าของปรปักษ์ได้เข้าในแล่งแล้ว จะทรง 
ลังเลอะไรอยู่อีกเล่า ลูกศรที่ทรงยิงไปแล้วต้องฆ่าละมั่งได้ทันที ละมั่งนี้ 
คงเป็นพระกระยาหารของพระราชาได้โดยแท้. 

[๑๘๖๕] ดูกรพราหมณ์ แบ้เราจะรู้แจ้งชัดความข้อนี้ว่า เนื้อเป็นอาหารของ 
กษัตริย์ ก็แต่-ว่า เราจะบูชาคุฌที่ละมั่งนี้ได้ท่าไว้แก่เรา ในครั้งก่อน 
เพราะเหตุนั้น เราจึงไม , ฆ่าละมั่งนี้. 

[๑๘๖๖] ข้าแต่พระมหาราชาผู้เป็นใหญ่แห่งทิศ นั่นมิใช่เนื้อ นั่นคือท้าวสักกะ 
ผู้เป็นใหญ่กว่าอสูร ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมมนุษย์ พระองค์จงทรงฆ่า 
ท้าวสักกะเทวราชนั้นเสีย แล้วจะได้เป็นใหญ่ในหมู , อมรเทพ. 

[๑๘๖๗] ข้าแต่พระราชาผู้องอาจ ประเสริฐกว่านรชน ล้าว่าพระองค์ยังทรงลังเล 
ที่จะฆ่าละมั่งผู้เป็นพระสหาย พระองค์พร้อมด้วยพระราชโอรส และ 
พระราชชายา ชักต้องไปยังเวตรณีนรกของพญายม. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 323 

[๑๘๖๘] เรา ชาวชนบททั้งหมด ลูก เมียและหมู , สหาย จะพากันไปยังเวตรณีนรก 
ของพญายมนั้นก็ตาม ถึงกระนั้น เราจะไม , ฆ , าผู้ที่ให้ชีวิตเรา เป็น 
อันขาด. 

[๑๘๖๙] ดูกรมหาพราหมณ์ ละมั่งตัวนี้ทำคุณแก่เราเมื่อคราวถึงความยาก ตัว 
คนเดียวในป่าเปลี่ยวแสนร้าย เราระลึกได้อยู่ถึงบุรพกิจเช่นนั้น ที่ 
ละมั่งตัวนี้กระทำแก , เรา รู้คุณอยู่จะพึงฆ่าอย่างไรได้เล่า. 

[๑๘๗๐] ขอพระองค์ผู้ทรงโปรดปรานมิตรยิ่งนัก จงทรงพระชนม์ชีพอยู่ยืนนาน 
เถิด พระองค์จงทรงปกครองราชสมบัติในคุณธรรมเถิด จงทรงมีหมู , 

นารีบำรุงบำเรอ จงทรงบันเทิงพระหฤทัยในแว่นแคว้น เหมือนท้าว 
วาสวะบันเทิงอยู่ในไตรทิพย์ ฉะนั้น. 

[๑๘๗๑] ขอพระองค์ไม่ทรงพระพิโรธ จงมีพระหฤทัยผ่องใสอยู่เป็นนิตย์ ทรง 
กระทำสมณพราหมณ์ ผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งปวง ให้เป็นแขกควรต้อนรับ 
ครั้นทรงบำเพ็ญทาน และเสวยบ้างตามอานุภาพแล้ว ชาวโลกไม่ 
ติเตียนพระองค์ได้ จงเสด็จเข้าถึงสัคคสถานเถิด. 

จบ สรภชาดกที่ ๑๐. 


รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อัมพชาดก๒. ผันทนชาดก 
๓. ชวนหังสชาดก ๔. จุลลนารทกัสสปชาดก 

๕. ทูตชาดก ๖. กาลิงคโพธิชาดก 
๗. อกิตติชาดก ๘. ตักการิยชาดก 
๙. รุรุมิคชาดก ๑๐. สรภชาดก. 

จบ เตรสนิบาตชาดก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 324 

ปกิณณกนิบาตชาดก 
๑. สาลิเกทารชาดก 
ว่าด้วยนกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่ 

[๑๘๗๒] ข้าแต่ท่านโกสิยะ นาข้าวสาลีบริบูรณ์ดี แต่นกแขกเต้าทั้งหลายพากัน 
มากินเสีย ข้าพเจ้าขอคืนนานั้นให้แก่ท่าน เพราะข้าพเจ้าไม , อาจจะห้าม 
นกแขกเต้าเหล่านั้นได้ ก็ในนกแขกเต้าเหล่านั้น มีนกแขกเต้าตัวหนึ่ง 
งามกว่าทุกๆ ตัว กินข้าวสาลีตามต้องการแล้วยังคาบเอาไปด้วยจะงอย 
ปากอีก. 

[๑๘๗๓] เจ้าจงดักบ่วงพอที่จะให้นกนั้นติดได้ แล้วจงจับนกนั้นทั้งยังเป็นมาให้ 
เราเถิด. 

[๑๘๗๔] ฝูงนกเหล่านั้นกิน และดื่มแล้ว ย่อมพากันบินไป เราผู้เดียวติดบ่วง 
เราทำบาปอะไรไว้? 

[๑๘๗๕] ดูกรนกแขกเต้า ท้องของเจ้าเห็นจะใหญ่กว่าท้องของนกเหล่าอื่นเป็น 
แน่ เจ้ากินข้าวสาลีตามต้องการแล้ว ยังคาบเอาไปด้วยจะงอยปากอีก? 

ดูกรนกแขกเต้า เจ้าจะบรรจุฉางในป่าไม้งิ้วนั้นให้เต็มหรือ หรือว่า 
เจ้ากับเรามีเวรกันมา สหายเอ๋ย เราถามเจ้าแล้ว ขอเจ้าจงบอกแก , เรา 
เถิด เจ้าปงข้าวสาลีไว้ที่ไหน? 

[๑๘๗๖] ข้าพเจ้ากับท่านมิได้มีเวรกัน ฉางของข้าพเจ้าก็ไม่มี ข้าพเจ้านำเอาข้าว 
สาลีของท่านไปถึงยอดงิ้วแล้ว ก็เปลื้องหนี้เก่า ให้เขากู้หนี้ใหม่ และ 
ปงขุมทรัพย์ไว้ที่ป่างิ้วนั้น ข้าแต่ท่านโกสิยะ ขอท่านจงทราบอย่างนี้ 
เถิด. 

[๑๘๗๗] การให้กู้หนี้ของท่านเป็นเช่นไร และการเปลื้องหนี้ของท่านเป็นเช่นไร 
ท่านจงบอกวิธีปงขุมทรัพย์ แล้วท่านจะหลุดพ้นจากบ่วงได้? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 325 

[๑๘๗๘] ข้าแต่ท่านโกสิยะ บุตรน้อยทั้งหลายของข้าพเจ้ายังอ่อน ขนปีกยังไม , 
ขึ้น บุตรเหล่านั้นข้าพเจ้าเลี้ยงมาแล้ว เขาจักเลี้ยงข้าพเจ้าบ้าง เพราะ 
เหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงชื่อว่าให้บุตรเหล่านั้นกู้หนี้มารดาและบิดาของ 
ข้าพเจ้าแก่เฒ่าล่วงกาลผ่านวัยไปแล้ว ข้าพเจ้าคาบเอาข้าวสาลีไปด้วย 
จะงอยปาก เพื่อท่านเหล่านั้น ชื่อว่าเปลื้องหนี้ที่ท่านท่าไว้ก่อน อนึ่ง 
นกเหล่าอื่นที่ป่าไม้งิ้วนั้น มีขนปีกอันหลุดหมดแล้ว เป็นนกทุพพล 
ภาพ ข้าพเจ้าต้องการบุญ จึงได้ให้ข้าวสาลีแก่นกเหล่านั้น บัณฑิต 
ทั้งหลายกล่าวการท่าบุญนั้นว่า เป็นขุมทรัพย์. การให้กู้หนี้ของข้าพเจ้า 
เป็นเช่นนี้ การเปลื้องหนี้ของข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าบอกการฟิง 
ขุมทรัพย์ไว้เช่นนี้ข้าแต่ท่านโกสิยะ ขอท่านจงทราบอย่างนี้เถิด. 

[๑๘๗๙] นกตัวนี้ดีจริงหนอ เป็นนกมีธรรมชั้นเยี่ยม ในมนุษย์บางพวกยังไม , มี 
ธรรมเช่นนี้เลย. เจ้าพร้อมด้วยญาติทั้งมวล จงกินข้าวสาลีตามความ 
ต้องการเถิด ดูกรนกแขกเต้า เราขอเห็นเจ้าแม้อีกต่อไป การที่ได้เห็น 
เจ้าเป็นที่พอใจของเรา. 

[๑๘๘๐] ข้าแต่ท่านโกสิยะ ข้าพเจ้าได้กิน และดื่มแล้วในที่อยู่ของท่าน ท่าน 
เป็นที่พื่งพำนักของพวกเราทุกวันคืน ขอท่านจงให้ทานในท่านที่มีอาชญา 
อันวางแล้ว และจงเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก , เฒ่าแล้วด้วย. 

[๑๘๘๑] วันนี้สง่าราศรีเกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอ ที่เราได้เห็นท่านผู้เป็นยอดแห่ง 
ฝูงนก เพราะได้ฟิงคำสุภาษิตของนกแขกเต้า เราชักท่าบุญให้มาก. 

[๑๘๘๒] โกสิยพราหมณ์นั้น มีใจเบิกบานร่าเริงผ่องใส จัดแจงข้าวและนั้าไว้ 
แล้ว เลี้ยงดูสมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย ให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าว 
และนี้า. 

จบ สาลิเกทารชาดกที่ ๑. 

๒. จันทกินนรชาดก 
ว่าด้วยนางจันทกินนรี 

[๑๘๘๓] ดูกรนางจันทา ชีวิตของพี่ใกล้จะขาดอยู่แล้ว พี่คำลังเมาเลือด จันทาเอ๋ย 
พี่เห็นจะละชีวิตไปแม้ในวันนี้ลมปราณของพี่คำลังจะดับ. ชีวิตของพี่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 326 

กำลังจะจม ความทุกข์กำลังเผาผลาญหัวใจพี่ พี่ลำบากยิ่งนัก ความโศก 
ของพี่ครั้งนี้เป็นความโศกยิ่งใหญ่กว่าความโศกเหล่าอื่น เพราะเหตุแห่ง 
เจ้าจันทาผู้จะเศร้าโศกถึงพี่โดยแท้. พี่จะเหี่ยวแห้ง เหมือนต้นหญ้า 
ที่ถูกทิ้งไว้บนแผ่นหินร้อน เหมือนต้นไม้มีรากอันขาด พี่จะเหือดหาย 
เหมือนแม่นาที่ขาดห้วง ความโศกของพี่ครั้งนี้เป็นความโศกยิ่งใหญ่ 
กว่าความโศกเหล่าอื่น เพราะเหตุแห่งเจ้าจันทาผู้จะเศร้าโศกถึงพี่โดยแท้. 

นี้าตาของพี่ไหลออกเรื่อยเหมือนนี้าฝนที่ตกลงที่เชิงบรรพต ไหลไปไม่ 
ขาดสาย ฉะนั้น ความโศกของพี่ครั้งนี้เป็นความโศกยิ่งใหญ่กว่าความ 
โศกเหล่าอื่น เพราะเหตุแห่งเจ้าจันทาผู้จะเศร้าโศกถึงพี่โดยแท้. 

[๑๘๘๔] พระราชบุตรใด ยิงสามีผู้เป็นที่ปรารถนาของเรา เพื่อให้เป็นหม้ายที่ 
ชายป่า พระราชบุตรนั้นเป็นคนเลวทรามแท้ สามีของเรานั้นถูกขิงแล้ว 
นอนอยู่บนพื้นดิน. พระราชบุตรเอ๋ย มารดาของท่านจงได้รับสนอง 
ความโศกในดวงหทัยของข้าผู้เพ่งมองดูกินนรผู้สามีนี้. ชายาของท่านจง 
ได้รับสนองความโศกในดวงหทัยของข้าผู้เพ่งมองดูกินนรผู้สามีนี้. พระ 
ราชบุตรเอ๋ย ท่านได้ฆ่ากินนรผู้ไม่ประทุษร้าย เพราะความรักใคร่ในเรา 
ขอมารดาของท่านอย่าได้พบเห็นบุตร และสามีเลย. ท่านได้ฆ่ากินนรผู้ 
ไม่ประทุษร้าย เพราะความรักใคร่ในเรา ขอชายาของท่านจงอย่าได้พบ 
เห็นบุตร และสามีเลย. 

[๑๘๘๕] ดูกรนางจันทา ผู้มีนัยน์ตาบานดังดอกไม้ในป่า เธออย่าร้องไห้ อย่า 
เศร้าโศกเลย เธอจักได้เป็นอัครมเหสีของฉัน มีเหล่านารีในราชสกุล 
บูชา. 

[๑๘๘๖] พระราชบุตร ถึงแม้ว่าเราจักต้องตาย แต่เราจักไม่ขอยอมเป็นของท่าน 
ผู้ฆ่ากินนรสามีของเราผู้มิได้ประทุษร้าย เพราะความรักใคร่ในเรา. 

[๑๘๘๗] แนะนางกินนรีผู้ขี้ขลาด มีความรักใคร่ต่อชีวิต เจ้าจงไปสู่ป่าหิมพานต์ 
เถิด มฤคอื่นๆ ผู้บริโภคกฤษณาและกะลำพัก จักยังรักใคร่ยินดีต่อเจ้า. 

[๑๘๘๘] ข้าแต่กินนร ภูเขาเหล่านั้น ซอกเขาเหล่านั้น และถํ่าเหล่านั้นตั้งอยู่ ณ 
ที่นั้น ฉันไม่เห็นท่านในที่นั้นๆ จะกระทำอย่างไร? ข้าแต่กินนร เมื่อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 327 

ฉันไม , เห็นท่านที่เทือกเขา ซึ่งเราเคยร่วมอภิรมย์กัน จะกระทำอย่างไร 
ข้าแต่กินนร เมื่อฉันไม , เห็นท่านที่แผ่นผาอันลาดด้วยใบไม้เป็นที่น่า 
รื่นรมย์ พวกมฤคร้ายไม , กลากลาย จะทำอย่างไร? ข้าแต่กินนร เมื่อ 
ฉันไม , เห็นท่านที่แผ่นผาอันลาดด้วยดอกไม้ เป็นที่น่ารื่นรมย์ พวก 
มฤคร้ายไม่กลากลาย จะทำอย่างไร? ข้าแต่กินนร เมื่อฉันไม , เห็นท่าน 
ที่ลำธารอันมีนํ้าใสไหลอยู่เรื่อยๆ มีกระแสเกลื่อนกล่นไปด้วยดอก 
โกสุม จะกระทำอย่างไร? ข้าแต่กินนร เมื่อฉันไม , เห็นท่านที่ยอดเขา 
หิมพานต์อันมีสีเขียว น่าดูน่าชม จะกระทำอย่างไร? ข้าแต่กินนร 
ฉันไม , เห็นท่านที่ยอดเขาทิมพานต์มีสีเหลืองอร่าม น่าดูน่าชม จะกระทำ 
อย่างไร? ข้าแต่กินนร เมื่อฉันไม , เห็นท่านที่ยอดเขาทิมพานต์อันมีสีแดง 
น่าลูน่าชม จะกระทำอย่างไร? ข้าแต่กินนร เมื่อฉันไม่เห็นท่านที่ยอด 
เขาทิมพานต์อันสูงตระหง่าน น่าลูน่าชม จะกระทำอย่างไร? ข้าแต่ 
กินนร เมื่อฉันไม , เห็นท่านที่ยอดเขาทิมพานต์อันมีสีขาว น่าลูน่าชม 
จะกระทำอย่างไร? ข้าแต่กินนร เมื่อฉันไม่เห็นท่านที่ยอดเขาทิมพานต์ 
อันงามวิจิตร น่าลูน่าชม จะกระทำอย่างไร? ข้าแต่กินนร เมื่อฉันไม่ 
เห็นท่านที่เขาคันธมาทน์อันดารดาษไปด้วยยาต่างๆ เป็นถิ่นที่อยู่ของ 
หมู , เทพเจ้า จะกระทำอย่างไร? ข้าแต่กินนร เมื่อฉันไม , เห็นท่านที่ภูเขา 
คันธมาทน์อันดารดาษไปด้วยโอสถทั้งหลาย จะกระทำอย่างไร? 

[๑๘๘๙] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้เป็นเจ้า ฉันขอไหว้เท้าทั้งสองของท่าน ผู้มีความ 
เอ็นดู มารดาสามีผู้ที่ดิฉันซึ่งเป็นกำพร้าปรารถนายิ่งนักด้วยทั้าอมฤต ดิฉัน 
ได้ชื่อว่า เป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยสามีผู้เป็นที่รักยิ่งแล้ว. 

[๑๘๙๐] บัดนี้เราทั้งสองชักไปเที่ยวสู่ลำธาร อันมีกระแสสินธุอันเกลื่อนกล่น 
ด้วยดอกโกสุม ดารดาษไปด้วยบุปผชาติต่างๆ เราทั้งสองจะกล่าววาจา 
เป็นที่รักแก , กันและกัน. 


จบ ขันทกินนรชาดกที ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 328 

๓. มหาอุกกุสชาดก 
ว่าด้วยสัตว์ ๔ สหาย 

[๑๘๙๑] พวกพรานชาวชนบท พากันมัดคบเพลิงอยู่บนเกาะ ปรารถนาจะกินลูก 
น้อยของเรา ข้าแต่พญาเหยี่ยว ท่านจงบอกมิตรและสหาย จงแจ้ง 
ความพินาศแห่งหมู , ญาติของเรา. 

[๑๘๙๒] ข้าแต่พญานกออก ท่านเป็นนกผู้ประเสริฐกว่านกทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอ 
ยึดท่านเป็นที่พึ่ง พวกพรานชาวชนบทปรารถนาจะกินลูกน้อยของ 
ข้าพเจ้า ขอท่านจงช่วยให้ข้าพเจ้าได้รับความสุขเถิด. 

[๑๘๙๓] บัณฑิตทั้งหลาย ผู้แสวงหาความสุขทั้งในกาลและมิใช่กาล ย่อมท่าบุคคล 
ให้เป็นมิตรสหาย ดูกรเหยี่ยว ฉันจะกระท่าประโยชน์อันนี้แก่ท่านจง 
ได้ ที่จริงอริยชนย่อมกระท่ากิจให้แก่อริยชน. 

[๑๘๙๔] กิจอันใด ที่อริยชนผู้มีความอนุเคราะห์จะพึงกระท่าแก , อริยชน กิจอันนั้น 
ชื่อว่า อันท่านกระท่าแล้ว ขอท่านจงรักษาตัวเถิด อย่ารีบร้อนไปนัก 
เลย เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ เราก็จะได้ลูกคืนมาเป็นแน่. 

[๑๘๙๕] ฉันกระท่าการรักษาป้องกันนั้น แม้ถึงตัวจะตายก็มิได้สะดุ้งเลย แห้จริง 
สหายทั้งหลายผู้ยอมสละชีวิต กระท่าเพื่อสหายทั้งหลาย นี่เป็นธรรมดา 
ของสัตบุรุษทั้งหลาย. 

[๑๘๙๖] นกออกตัวนี้ซึ่งเป็นอัณฑชะ ได้กระท่ากรรมที่ท่าได้แสนยาก เพื่อ 
ประโยชน์แก , ลูกเหยี่ยว ตั้งแต่ยามครึ่งจนถึงเที่ยงคืนไม , หยุดหย่อน. 

[๑๘๙๗] แท้จริง คนบางพวก ถึงจะเคลื่อนคลาดพลาดพลั้งจากการงานของตน 
ก็ย้งตั้งตัวได้ด้วยความอนุเคราะห์ของมิตรทั้งหลาย พวกลูกทั้งหลาย 
ของข้าพเจ้าเดือดร้อน ข้าพเจ้าจึงรีบมาหาท่านเพื่อขอให้เป็นที่พึ่งอาศัย 
ดูกรเต่าผู้เป็นสหาย ขอท่านช่วยบำเพ็ญประโยชน์แก , ข้าพเจ้าเถิด. 

[๑๘๙๘] บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมท่าบุคคลให้เป็นมิตรสหายด้วยทรัพย์ ข้าวเปลือก 
และด้วยตน ดูกรเหยี่ยว ข้าพเจ้าจะกระทำประโยชน์นี้แก , ท่านให้จงได้ 
เพราะอริยชนย่อมทำกิจแก่อริยชน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 329 

[๑๘๙๙] คุณพ่อครับ ขอคุณพ่อจงมีความขวนขวายน้อยอยู่เฉยๆ เถิด บุตรย่อม 
บำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อบิดา ผมเองจักป้องกันลูกทั้งหลายของ 
พญาเหยี่ยว ชักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อคุณพ่อ. 

[๑๙๐๐] ลูกเอ๋ย บุตรพึงบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อบิดา นี่เป็นธรรมของ 
สัตบุรุษทั้งหลายโดยแท้แล พวกพรานทั้งหลายแลเห็นพ , อผู้มีกายอันใหญ่ 
โต ที่ไหนเลยจะเบียดเบียนลูกทั้งหลายของพญาเหยี่ยวได้. 

[๑๙๐๑] ข้าแต่พญาราชสีห์ผู้ประเสริฐด้วยความแกล้วกล้า สัตว์และมนุษย์เมื่อ 
ตกอยู่ในภัยแล้ว ย่อมเข้าไปหาผู้ประเสริฐ พวกบุตรของข้าพเจ้าเดือด 
ร้อน ข้าพเจ้าจึงรีบมาหาท่านเพื่อขอให้ท่านเป็นที่พี่งอาศัย ท่านเป็น 
เจ้านายของข้าพเจ้า ขอท่านได้โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าได้รับความสุขด้วย 
เถิด. 

[๑๙๐๒] ดูกรพญาเหยี่ยวผู้สหาย ฉันจะบำเพ็ญประโยชน์นี้เพื่อท่านให้จงได้ เรา 
มาไปด้วยกัน เพื่อกำจัดหมู่ศัตรูของท่านนั้นเสีย วิญญชนรู้ว่าภัยเกิดขึ้น 
แก่มิตร จะไม่พยายามเพื่อคุ้มครองมิตรอย่างไรได้. 

[๑๙๐๓] บุคคลพึงคบมิตรสหายและเจ้านายไว้ เพื่อได้รับความสุข เรากำจัดศัตรู 
ได้ด้วยกำลังแห่งมิตร เป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยบุตรทั้งหลาย บันเทิงอยู่ 
เหมือนเกราะที่บุคคลสวมแล้ว ป้องกันลูกศรทั้งหลายได้ ฉะนั้น. 

[๑๙๐๔] ลูกน้อยทั้งหลายของเรา เปล่งเสียงอันจับใจร้องรับเราผู้ร้องหาอยู่ ด้วย 
การกระทำของพญาเนื้อผู้เป็นมิตรสหายของตน ซึ่งมิได้หนีไป. 

[๑๙๐๕] แนะเธอผู้ต้องการสิ่งที่น่าปรารถนา บัณฑิตได้มิตรสหายแล้ว ย่อม 
ปกปักรักษาบุตร ปศุสัตว์ และทรัพย์ไว้ได้ ฉัน บุตร และสามีของ 
ฉันด้วย เป็นผู้พร้อมเพรียงกัน เพราะความอนุเคราะห์ของมิตรทั้งหลาย. 

บุคคลผู้มีพระราชาและมีมิตรผู้กล้าหาญ สามารถจะบรรลุถึงประโยชน์ 
ได้เพราะสหายเหล่านี้ ย่อมมีแก , ผู้มีมิตรธรรมอันบริบูรณ์ บุคคลผู้มีมิตร 
สหาย มียศ มีตนอันสูงส่ง ย่อมบันเทิงใจอยู่ในโลกนี้ด้วย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 330 

[๑๙๐๖] ข้าแต่พญาเหยี่ยว มิตรธรรมทั้งหลายแม้ผู้'ที่ยากจนก็ควรทำ ดูซิ'ท่าน 
เราพร้อมด้วยหมู่ญาติเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ด้วยความอนุเคราะห์ของ 
มิตร นกตัวใด ผูกมิตรไว้กับผู้กล้าหาญมีกำลัง นกตัวนั้น ย่อมมีความสุข 
เหมือนฉันกับเธอ ฉะนั้น. 

จบ มหาอุกกุสชาดก ที่ ๓. 

๔. อุททาลกชาดก 
ว่าด้วยจรณธรรม 

[๑๙๐๗] ชฎิลเหล่าใดครองหนังเสือพร้อมทั้งเล็บ ฟืนเขลอะ รูปร่างเลอะเทอะ 
ร่ายมนต์อยู่ ชฎิลเหล่านั้นเป็นผู้รู้การประพฤติตบะ และการสาธยาย 
มนต์นี้ในความเพียรที่มนุษย์จะพึงทำกัน จะพ้นจากอบายได้ละหรือ? 

[๑๙๐๘] ข้าแต่พระราชา ล้าบุคคลเป็นพหูสูต ไม่ประพฤติธรรม ก็จะพึงกระทำ 
กรรมอันลามกทั้งหลายได้ แม้จะมีเวทตั้งพัน อาศัยแต่ความเป็นพหูสูต 
ยังไม , บรรลุจรณธรรม จะพ้นจากทุกข์ไปไม , ได้เลย. 

[๑๙๐๙] แม้ , บุคคลผู้มีเวทตั้งพัน อาศัยแต่ความเป็นพหูสูตนั้น ยังไม่บรรลุ 
จรณธรรมแล้ว จะพ้นจากทุกข์ไปไม , ได้ อาตมภาพย่อมสำคัญว่า เวท 
ทั้งหลายก็ย่อมไม่มีผล จรณธรรมอันมีความสำรวมเท่านั้นเป็นความจริง. 

[๑๙๑๐] เวททั้งหลายจะไม่มีผลก็หามิได้ จรณธรรมอันมีความสำรวมนั่นแลเป็น 
ความจริง แต่บุคคลเรียนเวททั้งหลายแล้ว ย่อมได้รับเกียรติคุณ ท่าน 
ผู้ฟิกฝนตนด้วยจรณธรรมแล้วย่อมบรรลุถึงสันติ. 

[๑๙๑๑] บุตรที่เกิดแต่มารดา บิดา และเผ่าพันธุใด อันบุตรจะต้องเลี้ยงดู 
อาตมภาพเป็นคนๆ นั้นแหละ มีชื่อว , าอุททาลกะ เป็นเชื้อสายของ 
วงศ์ตระกูลโสตถิยะแห่งท่านผู้เจริญ. 

[๑๙๑๒] ดูกรท่านผู้เจริญ บุคคลเป็นพราหมณ์ได้อย่างไร เป็นพราหมณ์เต็มที่ 
ได้อย่างไร ความดับรอบจะมีได้อย่างไร ผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรม บัณฑิตเรียก 
ว่ากระไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 331 

[๑๙๑๓] บุคคลเป็นพราหมณ์ ต้องบูชาไฟเป็นนิตย์ ต้องรดนา เมื่อบูชายัญต้อง 
ยกเสาเจว็ด ผู้กระทำอย่างนี้จึงเป็นพราหมณ์ผู้เกษม ด้วยเหตุนั้น 
ชนทั้งหลายจึงได้พากันสรรเสริญว่า เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม. 

[๑๙๑๔] ความหมดจด ย่อมไม่มีด้วยการรดนี้า อนึ่ง พราหมณ์จะเป็นพราหมณ์ 
เต็มที่ด้วยการรดนี้าก็หาไม่ ขันติและโสรัจจะย่อมมีไม่ได้ ทั้งผู้นั้นจะ 
เป็นผู้ดับรอบก็หามิได้. 

[๑๙๑๕] ดูกรท่านผู้เจริญ บุคคลเป็นพราหมณ์ได้อย่างไร และเป็นพราหมณ์เต็มที่ 
ได้อย่างไร ความดับรอบจะมีได้อย่างไร ผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรม บัณฑิตเรียก 
ว่ากระไร? 

[๑๙๑๖] บุคคลผู้ไม่มีไร , นา ไม่มีพวกพ้อง ไม , ถือว่าเป็นของเรา ไม่มีความหวัง 
ไม่มีบาปคือความโลภ สิ้นความละโมบในภพแล้ว ผู้กระทำอย่างนั้ชื่อว่า 
เป็นพราหมณ์ผู้เกษม เพราะเหตุนั้น ชนทั้งหลายจึงได้พากันสรรเสริญ 
ว่า ผู้ตั้งอยู่ในธรรม. 

[๑๙๑๗] กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คนจัณฑาล คนเทหยากเยื่อทั้งปวง 
เป็นผู้สงบเสงี่ยม แกฝนตนแล้ว ย่อมดับรอบได้ทั้งหมด เมื่อคนทุกๆ 
คนเป็นผู้เย็นแล้ว ยังจะมีคนดี คนเลวอีกหรือไม่? 

[๑๙๑๘] กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คนจัณฑาล คนเทหยากเยื่อทั้งปวง 
เป็นผู้สงบเสงี่ยม แกฝนตนแล้ว ย่อมดับรอบได้ทั้งหมด เมื่อคนทุกๆ 
คนเป็นผู้เย็นแล้ว ย่อมไม่มีคนดี คนเลวเลย. 

[๑๙๑๙] กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คนจัณฑาล คนเทหยากเยื่อทั้งปวง 
เป็นผู้สงบเสงี่ยม แกฝนตนแล้ว ย่อมดับรอบได้ทั้งหมด เมื่อคนทุกๆ 
คนเป็นผู้เย็นแล้ว ย่อมไม่มีคนดี คนเลวเลย เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านชื่อ 
ว่า ทำลาย ความเป็นเชื้อสายแห่งตระกูลโสตถิยะ จะประพฤติเพศ 
พราหมณ์ที่เขาสรรเสริญกันอยู่ทำไม. 

[๑๙๒๐] วิมานที่เขาคลุมด้วยผ้ามีสีต่างๆ กัน เงาแห่งผ้าเหล่านั้นย่อมเป็นสีเดียว 
กันหมด สึที่ย้อมนั้นย่อมไม , เถิดเป็นสี ฉันใด ในมนุษย์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 332 

เมื่อใด มาณพบริสุทธิ” , เมื่อนั้น มาณพเหล่านั้นเป็นผู้มี'วัตรดี เพราะรู้ 
ทั่วถึงธรรม ย่อมละชาติของตนได้. 

จบ อุททาลกชาดกที่ ๔. 

๕. ภิสชาดก 
ว่าด้วยผู้ลักเอาเหง้ามัน 

[๑๙๒๑] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ผู้ใดลักเอาเหง้ามันของท่านไป ขอให้ผู้นั้นจงได้ม้า 
วัว เงิน ทอง และภรรยาที่น่าชอบใจ จงพร้อมพรั่งด้วยบุตรและภรรยา 
มากมายเถิด. 

[๑๙๒๒] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ผู้ใดลักเอาเหง้ามันของท่านไป ขอให้ผู้นั้นจงได้ทัด 
ทรงระเบียบ ดอกไม้ ลูบไล้กระแจะจันทน์ แคว้นกาสี จงเป็นผู้ 
มากไปด้วยบุตร จงกระทำความเพ่งเล็งอย่างแรงกล้าในกามทั้งหลายเถิด. 

[๑๙๒๓] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ผู้ใดลักเอาเหง้ามันของท่านไป ขอให้ผู้นั้นจงเป็น 
คฤหัสถ์มีธัญชาติมากมาย สมบูรณ์ด้วยเครื่องกสิกรรม มียศ จงได้บุตร 
ทั้งหลายทั่งมีทรัพย์ ได้กามคุณทุกอย่าง จงอยู่ครองเรือนอย่างไม , เห็น 
ความเสื่อมเลย. 

[๑๙๒๔] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ผู้ใดลักเอาเหง้ามันของท่านไป ขอให้ผู้นั้นจง 
ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์บรมราชาธิราช มีกำลัง มียศศักดิ” , จงครอบ 
ครองแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขตเถิด. 

[๑๙๒๕] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ผู้ใดลักเอาเหง้ามันของท่านไป ขอให้ผู้นั้นจงเป็น 
พราหมณ์มัวประกอบในทางทำนายฤกษ์ยาม อย่าได้คลายความยินดีใน 
ตำแหน่ง ท่านผู้เป็นเจ้าแคว้น ผู้มียศ จงบูชาผู้นั้นไว้เถิด. 

[๑๙๒๖] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ผู้ใดลักเอาเหง้ามันของท่านไป ขอชาวโลกทั้งมวล 
จงสำคัญผู้นั้นว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญเวทมนต์ทั้งปวง ผู้เรืองตบะ ชาว 
ชนบททั้งหลายทราบดีแล้ว จงบูชาผู้นั้นเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 333 

[๑๙๒๗] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ผู้ใดลักเอาเหง้ามันของท่านไป ขอให้ผู้นั้นจงครอบ 
ครองบ้านส่วย อันพระราชาทรงประทานให้ เป็นบ้านที่มั่งคั่ง สมบูรณ์ 
ด้วยเหตุ ๔ ประการ ดุจท้าววาสวะพระราชทานให้ อย่าได้คลายความ 
ยินดีจนกระคั่งถึงความตายเถิด. 

[๑๙๒๘] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ผู้ใดลักเอาเหง้ามันของท่านไป ขอให้ผู้นั้นจงเป็น 
นายบ้าน บันเทิงอยู่ด้วยการฟ้อนรำขับร้องในท่ามกลางสหาย อย่าได้ 
รับความพินาศอย่างใดอย่างหนึ่งจากพระราชาเลย. 

[๑๙๒๙] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ หญิงใดลักเอาเหง้ามันของท่านไป ขอให้พระมหา 
กษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอกราช ทรงปราบปรามศัตรูได้คั่วพื้นปฐพี ทรงสถาปนา 
ให้หญิงนั้นเป็นยอดสตรีจำนวนพัน ขอหญิงนั้นจงเป็นมเหสีผู้ประเสริฐ 
กว่านางสนมทั้งหลายเถิด. 

[๑๙๓๐] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ หญิงใดลักเอาเหง้ามันของท่านไป ขอให้หญิงนั้น 
จงเป็นทาสีไม่สะดุ้งสะเทือน กินของดีๆ ในท่ามกลางคนทั้งปวงที่มา 
ประชุมกันอยู่ จงเที่ยวโอ้อวดลาภอยู่เถิด. 

[๑๙๓๑] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ผู้ใดลักเอาเหง้ามันของท่านไป ขอให้ผู้นั้นจงได้ 
เป็นเจ้าอาวาสในวัดใหญ่ๆ จงเป็นผู้ประกอบนวกรรมในเมืองกชังคละ 
จงกระท่าหน้าต่างตลอดวันเถิด. 

[๑๙๓๒] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ช้างเชือกใดลักเอาเหง้ามันของท่านไป ขอให้ช้าง 
เชือกนั้น จงลูกคล้องด้วยบ่วงบาศตั้งร้อย จงลูกนำออกจากป่าอันน่า 
รื่นรมย์มายังราชธานี จงลูกทิ่มแทงด้วยประตักและสับด้วยขอเถิด. 

[๑๙๓๓] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ลิงตัวใดลักเอาเหง้ามันของท่านไป ขอให้ลิงตัว 
นั้นมีพวงดอกไม้สวมคอ ลูกเจาะหูด้วยดีบุก ถูกเฆี่ยนด้วยไท้เรียว 
เมื่อปกหัดให้เล่นงู เข้าไปใกล้ปากงู ถูกมัดตระเวนเที่ยวไปตามตรอก 
เถิด. 

[๑๙๓๔] ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ผู้ใดแกล้งกล่าวถึงของที่ไม , หายว่าหายก็ดี หรือผู้ใด 
สงสัยคนใดคนหนึ่งก็ดี ขอให้ผู้นั้นจงได้บริโภคกามทั้งหลาย จงเข้าถึง 
ความตายอยู่ในท่ามกลางเรือนเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 334 

[๑๙๓๕] สัตว์ทั้งหลายในโลก ย่อมพากันเที่ยวแสวงหากามใด เป็นสิ่งที่น่า 
ปรารถนา น่าใคร่ น่ารัก น่าฟูใจของสัตว์เป็นอันมาก ในชีวโลกนี้ 
เพราะเหตุไร ฤาษีทั้งหลายจึงไม่สรรเสริญกามเลย. 

[๑๙๓๖] ดูกรท่านผู้เป็นจอมภูต เพราะกามนั่นแล สัตว์ทั้งหลายจึงถูกประหาร 
ถูกจองจำ เพราะกามทั้งหลาย ทุกข์และภัยจึงเกิดเพราะกามทั้งหลาย 
สัตว์ทั้งหลายจึงประมาทลุ่มหลงกระทำกรรมอันเป็นบาป สัตว์เหล่านั้น 
มีบาป จึงประสบบาปกรรม เมื่อตายไปแล้วย่อมไปสู่นรก เพราะเห็น 
โทษในกามคุณดังนี้ฤาษีทั้งหลายจึงไม่สรรเสริญกาม. 

[๑๙๓๗] ข้าแต่ท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ข้าพเจ้าจะทดลองลูว่า ฤาษีเหล่านี้ยัง 
น้อมไปในกามหรือไม่ จึงถือเอาเหง้ามันที่ส่งนั้าไปฟิงไว้บนบก ฤาษี 
ทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ ๙ ไม , มีบาป นี้เหง้ามันของท่าน. 

[๑๙๓๘] ดูกรท้าวสหัสนัยน์เทวราช ฤาษีเหล่านั้นมิใช่นักฟ้อนของท่าน และมิใช่ 
ผู้ที่ท่านจะพึงล้อเล่น ไม่ใช่พวกพ้องและสหายของท่าน เพราะเหตุไร 
ท่านจึงมาลูหมิ่นล้อเล่นกับฤาษีทั้งหลาย? 

[๑๙๓๙] ข้าแต่ท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ผู้มีปัญญากว้าง ท่านเป็นอาจารย์และ 
เป็นบิดาของข้าพเจ้า ขอเงาเท้าของท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าผู้พลั้ง 
พลาด ขอได้โปรดอดโทษครั้งหนึ่งเถิด บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม , มีความ 
โกรธเป็นกำลัง. 

[๑๙๔๐] การที่พวกเราได้เห็นท้าววาสวะผู้เป็นจอมภูต นับเป็นราตรีเอกของพวก 
เราเหล่าฤาษีซึ่งอยู่กันด้วยดี ท่านผู้เจริญ ทุกคนจงพากันดีใจเถิด เพราะ 
ท่านพราหมณ์ได้เหง้ามันคืนแล้ว. 

[๑๙๔๑] เราตถาคต สารีบุตร โมคลัลลานะ กัสสปะ อนุรุทธะ ปุฌณะและ 
อานนท์ เป็น ๗ พี่น้อง ในครั้งนั้น อุบลวรรณาเป็นน้องสาว ขุชชุตตรา 
เป็นทาสี จิตตคฤหบดีเป็นทาส สาตาคีระเป็นเทวดา ปาถิเลยยกะเป็น 
ช้าง มธุทะผู้ประเสริฐเป็นวานร กาฬุทายีเป็นท้าวสักกะ ท่านทั้งหลาย 
จงทรงชาดกไว้ ด้วยประการฉะนี้แล. 


จบ ภิสชาดกที ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 335 
๖. สุรุจิชาดก 
ว่าด้วยพระเจ้าสุรุจิ 

[๑๙๔๒] ดิฉันถูกเชิญมาเป็นพระอัครมเหสีคนแรก 1 ของพระเจ้าสุรุจิตลอดเวลาหมื่น 
ปี พระเจ้าสุรุจินำดิฉันมาผู้เดียว ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ดิฉันนั้นมิได้ 
รู้สึกเลยว่า ได้ล่วงเกินพระเจ้าสุรุจิผู้เป็นจอมประชาชนชาววิเทหรัฐ 
ครองพระนครมิถิลา ด้วยกาย วาจา หรือใจ ทั้งในที่แจ้งหรือในที่ลับ 
เลย ข้าแต่พระฤาษี ด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้ขอบุตรจงเกิดเถิด 
เมื่อดิฉัน กล่าวคำเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗ เสี่ยง. 

[๑๙๔๓] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ดิฉันเป็นที่พอใจของพระภัสดา พระชนนี และ 
พระชนกของพระภัสดาก็เป็นที่รักของดิฉัน พระองค์ท่านเหล่านั้นทรง 
แนะนำดิฉัน ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ ดิฉันนั้น 
ยินดีในความไม่เบียดเบียน มีปกติประพฤติธรรมโดยส่วนเดียว มุ่ง 
บำเรอพระองค์ท่านเหล่านั้นโดยเคารพ ไม , เกียจคร้านทั้งกลางคืนกลางวัน 
ข้าแต่พระฤาษี ด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้ขอบุตรจงเกิดเถิด เมื่อดิฉัน 
กล่าวคำเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗ เสี่ยง. 

[๑๙๔๔] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ความริษยาหรือความโกรธ ในสตรีผู้เป็นพระราช 
เทวีร่วมกัน ๑๖,๐00 คน มิได้มีแก่ดิฉันในกาลไหนๆ เลย ดิฉันชื่นชม 
ด้วยความเกื้อกูลแก่พระราชเทวีเหล่านั้น และคนไหนที่จะไม , เป็นที่รัก 
ของดิฉันไม่มีเลย ดิฉันอนุเคราะห์หญิงผู้ร่วมพระสามีทั่วกันทุกคน ใน 
กาลทุกเมื่อ เหมือนอนุเคราะห์ตน ฉะนั้น ข้าแต่พระฤาษี ด้วยการกล่าว 
คำสัตย์จริงนี้ขอบุตรจงเกิดเถิด เมื่อดิฉันกล่าวคำเท็จ ขอศีรษะของ 
ดิฉันจงแตก ๗ เสี่ยง. 

[๑๙๔๕] ดิฉันเลี้ยงดูทาสกรรมกร ซึ่งจะต้องเลี้ยงดูและชนเหล่าอื่นผู้อาศัยเลี้ยง 
ชีวิต โดยเหมาะสมกับหน้าที่ ดิฉันมีอินทรีย์อันเบิกบานในกาลทุกเมื่อ 
ข้าแต่พระฤาษี ด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้ขอบุตรจงเกิดเถิด เมื่อดิฉัน 
กล่าวคำเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗ เสี่ยง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 336 

[๑๙๔๖] ดิฉันมีฝ่ามืออันชุ่ม เลี้ยงดูสมฌพราหมณ์ และแม้วณิพกเหล่าอื่น ให้อิ่ม 
หนำสำราญด้วยข้าวและนํ้าทุกเมื่อ ข้าแต่พระฤาษี ด้วยการกล่าวคำสัตย์ 
จริงนี้ขอบุตรจงเกิดเถิด เมื่อดิฉันกล่าวคำเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจง 
แตก ๗ เสี่ยง. 

[๑๙๔๗] ดิฉันเข้าอยู่ประจำอุโบสถ อันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ตลอดดิถี 
ที่ ๑๔,๑๕ และดิถีที่ ๘ แห่งปักษ์ และตลอดปาฏิหาริยปักษ์ ดิฉัน 
สำรวมแล้วในศีลทุกเมื่อ ข้าแต่พระฤาษี ด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้ 
ขอบุตรจงเกิดเถิด เมื่อดิฉันกล่าวคำเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗ 
เสี่ยง. 

[๑๙๔๘] ลูกรพระราชบุตรีผู้เรืองยศงดงาม คุณอันเป็นธรรมเหล่าใด ในพระองค์ 
ที่พระองค์แสดงแล้ว คุณอันเป็นธรรมเหล่านั้นมีทุกอย่าง พระราชโอรส 
ผู้เป็นกษัตริย์ สมบูรณ์ด้วยพระชาติ เป็นอภิชาตบุตร เรืองพระยศ เป็น 
พระธรรมราชาแห่งชนชาววิเทหะ จงอุบัติแก่พระนาง. 

[๑๙๔๙] ท่านผู้มีดวงตาน่ายินดี ทรงผ้าคลุกธุลี สถิตอยู่บนเวหาอันไม่มีสิ่งใดกั้น 
ได้กล่าววาจาเป็นที่พอใจจับใจของดิฉัน ท่านเป็นเทวดามาจากสวรรค์ 
เป็นฤาษีผู้มีฤทธึ๋มาก หรือว่าเป็นใครมาถึงที่นี้ขอท่านจงกล่าวความจริง 
ให้ดิฉันทราบด้วย. 

[๑๙๕๐] หมู , เทวดามาประชุมกันที่สุธรรมาสภา ย่อมกราบไหว้ท้าวสักกะองค์ใด 
ข้าพเจ้าเป็นท้าวสักกะองค์นั้น มีดวงตาพันหนึ่ง มายังสำนักของท่าน 
หญิงเหล่าใดในเทวโลก เป็นผู้มีปกติประพฤติสมํ่าเสมอ มีปัญญา มีศีล มี 
พ่อผัวแม่ผัวเป็นเทวดา ยำเกรงสามี เทวดาทั้งหลายผู้มิใช่มนุษย์ มาเยี่ยม 
หญิงเช่นนั้น ผู้มีปัญญา มีกรรมอันสะอาด เป็นหญิงมนุษย์ ดูกรนางผู้ 
เจริญ ท่านเกิดในราชสกุลนี้พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาทุกอย่าง 
ด้วยสุจริตธรรมที่ท่านประพฤติดีแล้วในปางก่อน ลูกรพระราชบุตรี ก็ 
แหละ ข้อนี้เป็นชัยชนะในโลกทั้งสองของท่าน คือ การอุบัติในเทวโลก 
และเกียรติในชีวิตนี้ดกรพระนางสเมธา ขอให้พระนางจงมีสข ยั่งยืน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 337 

นาน จงรักษาธรรมไว้ในตนให้ยั่งยืนเถิด ข้าพเจ้านี้ขอลาไปสู่ไตรทิพย์ 
การพบเห็นท่าน เป็นการพบเห็นที่ดูดดื่มใจของข้าพเจ้ายิ่งนัก. 

จบ สุรุจิ'ชาดกที่ ๖. 

๗. ปัญจุโปสถิกชาดก 
ว่าด้วยนกพิราบ 

[๑๙๕๑] ดูกรนกพิราบ เพราะเหตุไร บัดนี้เจ้าจึงมีความขวนขวายน้อย ไม่ต้อง 
การอาหาร อดกลั้นความหิวกระหายมารักษาอุโบสถ. 

[๑๙๕๒] แต่ก่อนนี้ข้าพเจ้าบินไปกับนางนกพิราบ เราทั้ง ๒ ชื่นชมยินดีกันอยู่ใน 
ป่าประเทศนั้น ท้นใดนั้น เหยี่ยวได้โฉบเอานางนกพิราบไปเสีย 
ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะพลัดพรากจากนางไป แต่จำต้องพลัดพรากจากนาง 
เพราะพลัดพลากจากนาง ข้าพเจ้าได้เสวยเวทนาทางใจ เพราะเหตุนั้น 
ข้าพเจ้าจึงรักษาอุโบสถ ด้วยคิดว่า ความรักอย่าได้กลับมาหาเราอีกเลย. 

[๑๙๕๓] ลูกรงูผู้ไปไม่ตรง เลื้อยไปด้วยอก มีลิ้น ๒ ลิ้น เจ้ามีเขี้ยวเป็นอาวุธ 
มีพิษร้ายแรง เพราะเหตุไร เจ้าจึงอดกลั้นความหิวกระหายมารักษา 
อุโบสถ. 

[๑๙๕๔] โคของนายอำเภอ กำลังเปลี่ยว มีหนอกกระเพื่อม มีลักษณะงาม มีกำลัง 
มันได้เหยียบข้าพเจ้า ข้าพเจ้าโกรธจึงได้กัดมัน มันก็ถูกทุกขเวทนา 
ครอบงำ ถึงความตาย ณ ที่นั้นเอง ลำดับนั้น ชนทั้งหลายก็พากันออก 
มาจากบ้าน ร้องไห้ครํ่าครวญ หาได้พากันหลบหลีกไปไม่ เพราะเหตุนั้น 
ข้าพเจ้าจึงรักษาอุโบสถ ด้วยคิดว่า ความโกรธอย่าได้มาถึงเราอีกเลย. 

[๑๙๕๕] ดูกรสุนัขจิ้งจอก เนื้อของคนที่ตายแล้ว มีอยู่ในป่าช้าเป็นอันมาก 
อาหารชนิดนี้เป็นที่พอใจของเจ้า เพราะเหตุไร เจ้าจึงอดกลั้นความหิว 
กระหายมารักษาอุโบสถ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 338 

[๑๙๕๖] ข้าพเจ้าได้เข้าไปสู่ท้องช้างตัวใหญ่ ยินดีในซากศพ ติดใจในเนื้อช้าง 
ลมร้อนและแสงแดดอันกล้า ได้แผดเผาทวารหนักของช้างนั้นให้แห้ง 
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งผอม ทั้งเหลือง ไม่มีทางจะออกได้ ต่อมา 
มีฝนหำใหญ่ตกลงมาโดยพลัน ชะทวารหนักของช้างตัวนั้นให้เปียกชุ่ม 
ดูกรท่านผู้เจริญ ทีนั้น ข้าพเจ้าจึงออกมาได้ ดังดวงจันทร์ พ้นจาก 
ปากแห่งราหูฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงรักษาอุโบสถ ด้วยคิดว่า 
ความโลภอย่ามาถึงเราอีกเลย. 

[๑๙๕๗] ดูกรหมี แต่ก่อนนี้เจ้าขยํ้ากินตัวปลวกในจอมปลวก เพราะเหตุไร 
เจ้าจึงอดกลั้นความหิวกระหายมารักษาอุโบสถเล่า. 

[๑๙๕๘] ข้าพเจ้าดูหมิ่นถิ่นที่เคยอยู่ของตน ได้ไปยังปัจจันตคามแคว้นมลรัฐ 
เพราะความเป็นผู้อยากมากเกินไป ครั้งนั้น ชนทั้งหลายก็พากันออก 
จากบ้าน รุมตีข้าพเจ้าด้วยลันธนู ข้าพเจ้าศีรษะแตกเลือดอาบ ได้กลับ 
มาสู่ถิ่นที่เคยอยู่อาศัยของตน เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงรักษาอุโบสถ 
ด้วยคิดว่า ความอยากมากเกินไปอย่าได้มาถึงเราอีกเลย. 

[๑๙๕๙] ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้อความอันใด ท่านก็ได้ถามพวกข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้า 
ทั้งหมดก็ได้พยากรณ์ข้อความอันนั้นตามที่ได้รู้เห็นมา ข้าแต่ท่านผู้เป็น 
วงศ์พรหมผู้เจริญ พวกข้าพเจ้าจะขอถามท่านบ้างละ เพราะเหตุไร ท่าน 
จึงรักษาอุโบสถเล่า. 

[๑๙๖๐] พระปัจเจกพุทธะรูปหนึ่ง ผู้ไม่แปดเปือนด้วยกิเลส นึ่งอยู่ในอาศรมของ 
ฉันครู , หนึ่ง ท่านได้บอกให้ฉันทราบถึงที่ไปที่มา นามโคตรและจรณะทุก 
อย่าง ถึงอย่างนั้น ฉันก็มิได้กราบไหว้เท้าทั้ง ๒ ของท่าน อนึ่ง ฉันก็มิได้ 
ถามถึงนามและโคตรของท่านเลย เพราะเหตุนั้น ฉันจึงรักษาอุโบสถ 
ด้วยคิดว่า มานะอย่าได้มาถึงฉันอีกเลย. 

จบ ปัญจุโปสถิกชาดกที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 339 

๘. มหาโมรชาดก 
ว่าด้วยพญานกยูงพ้นจากบ่วง 

[๑๙๖๑] ดูกรสหาย ก็ถ้าแหละท่านขับข้าพเจ้าเพราะเหตุแห่งทรัพย์แล้ว ท่าน 
อย่าฆ่าข้าพเจ้าเลย จงขับเป็นนำข้าพเจ้าไปถวายพระราชาเถิด เข้าใจว่า 
ท่านจะได้ทรัพย์ไม่ใช่น้อยเลย. 

[๑๙๖๒] เราผูกสอดลูกธนูใส่เข้าในแล่ง มิได้หมายมั่นว่าจะฆ่าท่านในวันนี้เลย 
แต่เราจักตัดบ่วงที่ผูกรัดเท้าท่าน พญานกยูงจงไปตามสบายเถิด. 

[๑๙๖๓] เหตุไร ท่านจึงเพียรดักข้าพเจ้ามาถึง ๗ ปี สัอดกลั้นความหิวกระหาย 
ทั้งกลางคืนและกลางวัน เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านปรารถนาจะปลดปล่อย 
ข้าพเจ้า ผู้ติดบ่วงเสียจากบ่วงเพื่ออะไร วันนี้ท่านงดเว้นจากปาณาติบาต 
หรือ หรือว่าท่านให้อภัยในสัตว์ทั้งปวง เหตุไรท่านจึงปรารถนาจะปลด 
ปล่อย'ข้าพเจ้าผู้ติดปวง ออกจากปวงเสียเล่า. 

[๑๙๖๔] ดูกรพญานกยูง ขอท่านจงบอกว่า ผู้ใดเป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต และ 
ให้อภัยในสัตว์ทั้งปวง ข้าพเจ้าขอถามความข้อนั้นกะท่าน ผู้นั้นจุติจาก 
โลกนี้แล้วจะได้ความสุขอะไร? 

[๑๙๖๕] ข้าพเจ้าขอบอกว่า ผู้ใดเป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต และให้อภัยในสัตว์ 
ทั้งปวง ผู้นั้นย่อมได้รับความสรรเสริญในปัจจุบัน และเมื่อตายไปย่อม 
ไปสู่สวรรค์. 

[๑๙๖๖] สมฌพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวว่า เทวดาทั้งหลายไม่มี ชีพย่อมเข้าถึงความ 
เป็นต่างๆ กันในโลกนั้ ผลของกรรมดีและกรรมชั่วก็เหมือนกัน และ 
กล่าวว่า ทานอันคนโง่บัญญัติไว้ ข้าพเจ้าเชื่อถ้อยคำของพระอรหันต์ 
เหล่านั้น ฉะนั้น จึงเบียดเบียนนกทั้งหลาย. 

[๑๙๖๗] ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้ง ๒ เห็นกันได้ง่ายๆ ล่องสว่างไปในอากาศ 
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้ง ๒ นั้น อยู่ในโลกนี้หรือในโลกอื่น สมณ 
พราหมณ์เหล่านั้น กล่าวถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ในมนุษยโลกอย่างไร 
หรือ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 340 

[๑๙๖๘] ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้ง ๒ เห็นกันได้ง่ายๆ ส่องสว่างไปในอากาศ 
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้ง ๒ นั้น มีอยู่ในโลกอื่น ไม่มีในโลกนี้สมณ 
พราหมณ์เหล่านั้น กล่าวถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ว่า เป็นเทวดาในมนุษย 
โลก. 

[๑๙๖๙]สมณพราหมณ์เหล่าใดมีวาทะว่าหาเหตุมิได้ไม่กล่าวถึงกรรมไม่กล่าว 
ถึงผลแห่งกรรมดี กรรมชั่ว และกล่าวถึงทานว่าคนโง่บัญญัติไว้ สมณ 
พราหมณ์เหล่านั้น เป็นผู้มีวาทะเลวทราม ลูกท่านกำจัดเสียแล้ว เพราะ 
การพยากรณ์นี้แหละ. 

[๑๙๗๐] กำของท่านนี้เป็นคำจริงแท้ทีเดียว ไฉนทานจะไม่พึงมีผลเล่า ผลของ 
กรรมดีกรรมชั่ว ก็เหมือนกัน ไฉนจะไม่มีผล อนึ่ง ทานนี้จะว่าคนโง , 

บัญญัติขึ้นอย่างไรได้ ดูกรพญานกยูง ข้าพเจ้าจะทำอย่างไร จะทำอะไร 
ประพฤติอะไร เสพสมาคมอะไร ด้วยตบะคุณอะไร อย่างไรจึงจะไม่ 
ต้องไปตกนรก ขอท่านจงบอกเนื้อความนี้แก่ข้าพเจ้าเถิด? 

[๑๙๗๑] มีสมณะเหล่าใดเหล่าหนึ่ง นุ่งห่มผ้าย้อมด้วยนั้าฝาด ประพฤติเป็นผู้ไม่มี 
เรือน เที่ยวไปบิณฑบาตในเวลาเช้าในกาล เว้นจากการเที่ยวไปในเวลา 
วิกาล ผู้สงบระงับ มีอยู่ในแผ่นดินนี้แน่. ท่านจงเข้าไปหาสมณะเหล่า 
นั้นในเวลาอันควร ณ ที่นั้น แล้วจงถามข้อความตามความพอใจของ 
ท่าน สมณะเหล่านั้นก็จะชี้แจงประโยชน์โลกนี้และโลกหน้าให้แก่ท่าน 
ตามความรู้ความเห็น. 

[๑๙๗๒] ความเป็นพรานนี้ เราละได้แล้ว เหมือนงูลอกคราบเก่าของตน หรือ 
เหมือนต้นไม้ อันเขียวชะลุ่ม ผลัดใบเหลืองทั้งฉะนั้น วันนี้เราละความ 
ความเป็นพรานได้. 

[๑๙๗๓] อนึ่ง มีนกเหล่าใดที่เราขังไว้ในนิเวศน์ประมาณหลายร้อย วันนี้เราให้ 
ชีวิตแก่นกเหล่านั้น ขอนกเหล่านั้นจงพ้นจากการกักขัง ไปสู่สถานที่อยู่ 
เติมของตนเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 341 

[๑๙๗๔] นายพรานถือบ่วงเที่ยวไปในราวป่า เพื่อดักพญานกยูงตัวเรืองยศ ครั้น 
ดักพญานกยูงตัวเรืองยศได้แล้ว ก็ได้พ้นจากทุกข์เหมือนเราพ้นแล้ว 
ฉะนั้น. 

จบ มหาโมรชาดกที่ ๘. 

๙. ตัจฉกสุกรชาดก 
ว่าด้วยหมูพร้อมใจกันล้เสือ 

[๑๙๗๕] ข้าพเจ้าเที่ยวแสวงหาหมู , ญาติใด ตามภูเขา และราวป่าทั้งหลาย ค้นหา 
หมู่ญาติมากมาย หมู่ญาตินั้นเราพบแล้ว. รากไม้และผลไม้นี้ ก็มีมาก 
มาย อนึ่ง ภักษาหารนี้ก็มิใช่น้อย ทั้งห้วยละหานนี้ก็น่ารื่นรมย์ คง 
เป็นที่อยู่สุขสบาย. ข้าพเจ้าจักขออยู่กับญาติทั้งมวล ในที่นี้แหละ 
จักเป็นผู้ขวนขวายน้อย ไม่มีความระแวงภัย ไม่มีความเศร้าโศก ไม่มี 
ภัยแต่ที่ไหนๆ. 

[๑๙๗๖] ดูกรตัจฉกะ เจ้าจงไปหาที่ซ่อนเร้นแห่งอื่นเถิด ในที่นี้ศัตรูของพวกเรา 
มีอยู่ มันมาในที่นี้แล้ว ก็ฆ่าหมูแต่ล้วนตัวที่อ้วนพีเสีย. 

[๑๙๗๗] ใครหนอเป็นศัตรูของเราในที่นี้ใครมากำจัดญาติทั้งหลายผู้พร้อมเพรียง 
กัน ซึ่งยากที่จะกำจัดได้ เราถามท่านแล้วขอจงบอกความข้อนั้นแก , เรา 
เถิด 

[๑๙๗๘] ดูกรตัจฉกะ พญาเนื้อตัวหนึ่งลายพาดขึ้น เป็นเนื้อกำลังมีเขี้ยวเป็น 
อาวุธ มันมาในที่นื้แล้ว ก็ฆ่าหมูแต่ล้วนตัวที่อ้วนพีเสีย. 

[๑๙๗๙] พวกเราไม่มีเขี้ยวหรือ กำลังกายไม่พรั่งพร้อมหรือ พวกเราทั้งหมดพร้อม 
ใจกันแล้ว ก็จะจับมันตัวเดียวเท่านั้นให้อยู่ในอำนาจได้. 

[๑๙๘๐] ดูกรตัจฉกะ ท่านกล่าววาจาจับอกจับใจ เพราะหมู แม้ตัวใดหนีไม่เวลา 
รบ พวกเราจักฆ่ามันเสียในภายหลัง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 342 

[๑๙๘๑] ดูกรพญาเนื้อผู้เก่งกล้า วันนี้เจ้าคงจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ละซิหนอ 
ท่านให้อภัยในสัตว์ทั้งปวงเสียแล้วหรือ หรือเขี้ยวของเจ้าคงไม , มี เจ้า 
มาถึงกลางฝูงสุกรแล้ว จึงซบเซาอยู่ดังคนกำพร้า ฉะนั้น? 

[๑๙๘๒] มิใช่ว่าเขี้ยวของข้าพเจ้าไม่มี กำลังกายของข้าพเจ้าก็มีอยู่พรั่งพร้อม แต่ 
ข้าพเจ้าเห็นสุกรทั้งหลายผู้เป็นญาติกัน ร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงซบเซาอยู่แต่ผู้เดียวในป่า. เมื่อก่อนสุกรเหล่านี้ 
พอข้าพเจ้าลืมตาแลลูเท่านั้น ต่างก็กลัวตายหาที่หลบซ่อนวิ่งกระเจิด 
กระเจิงไปตามทิศานุทิศ บัดนี้ พวกมันมาประชุมพร้อมเป็นอันหนึ่งอัน 
เดียวกัน ในภูมิภาคที่พวกมันยืนอยู่นั้น ข้าพเจ้าข่มพวกมันได้ยากใน 
วันนี้พวกมันคงมีขุนพล จึงพรักพร้อมกัน คงเป็นเสียงเดียวกัน คง 
ร่วมมือร่วมใจกันเบียดเบียนข้าพเจ้า เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ 
ปรารถนาสุกรเหล่านั้น. 

[๑๙๘๓] พระอินทร์องค์เดียวเท่านั้น ยังเอาชนะอสูรทั้งหลายได้ เหยี่ยวตัวเดียว 
เท่านั้น ย่อมข่มฆ่านกทั้งหลายได้ เสือโคร่งตัวเดียวเหมือนกัน ไปถึง 
ท่ามกลางฝูงสุกรแล้ว ก็ย่อมฆ่าสุกรตัวพีๆ ได้ เพราะกำลังของมันเป็น 
เช่นนั้น. 

[๑๙๘๔] จะเป็นพระอินทร์ จะเป็นเหยี่ยว แม้จะเป็นเสือโคร่งผู้เป็นใหญ่กว่า 
เนื้อ ก็ท่าญาติผู้พร้อมเพรียงกันมั่นคง ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับเสือโคร่ง 
ไว้ในอำนาจไม , ได้ทั้งนั้นแหละ. 

[๑๙๘๕] ฝูงนกตัวน้อยๆ มีชื่อกุมภิลกะ เป็นนกมีพวก เที่ยวไปเป็นหมวดหมู , 
ร่าเริงบันเทิงใจ โผผินบินร่อนไปเป็นกลุ่มๆ. ก็เหมือนฝูงนกเหล่านั้น 
บินไป บรรดานกเหล่านั้น คงมีสักตัวหนึ่งที่แตกฝูงไป เหยี่ยวย่อม 
โฉบจับนกตัวนั้นได้ นี่เป็นคติของเสือโคร่งทั้งหลายโดยแท้. 

[๑๙๘๖] เสือโคร่งเป็นสัตว์มีเขี้ยว ถูกชฎิลผู้หยาบช้า เห็นแก่อามิสปลุกใจให้ 
ฮึกเหิม สำคัญว่าจะท่าได้เหมือนเมื่อครั้งก่อน จึงวิ่งเข้าไปในฝูงสุกรผู้มี 
เขี้ยว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 343 

[๑๙๘๗] ญาติทั้งหลายมีมากด้วยกัน ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จ ถึงต้นไม้ทั้งหลาย 
ที่เกิดในป่า ก็เหมือนกัน สุกรทั้งหลายพร้อมเพรียงกันเข้า ฆ่าเสือโคร่ง 
เสียได้ เพราะประพฤติร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน. 

[๑๙๘๘] สุกรทั้งหลายช่วยกันฆ่าพราหมณ์ และเสือโคร่ง ทั้ง ๒ ได้แล้ว ต่าง 
ร่าเริงบันเทิงใจ พากันบันลือสัททสำเนียงเสียงสนั่น. 

[๑๙๘๙] สุกรเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันที่โคนต้นมะเดื่อ อภิเษกตัจฉกสุกรด้วย 
คำว่า ท่านเป็นราชา เป็นเจ้าเป็นใหญ่ของพวกเรา. 

จบ ตัจฉกสุกรชาดกที่ ๙. 

๑๐. มหาวาณิชชาดก 
โลภมากจนตัวตาย 

[๑๙๙๐] พวกพ่อค้าพากันนาจากรัฐต่างๆ กระทำการประชุมกันในเมืองพาราณสึ 
ตั้งพ่อล้าคนหนึ่งให้เป็นหัวหน้า แล้วพากันขนเอาทรัพย์กลับไป. พ่อค้า 
เหล่านั้นมาถึงแดนกันดาร ไม่มีอาหาร ไม่มีนา ได้เห็นต้นไทรใหญ่มี 
ร่มเงาเย็นสบาย น่ารื่นรมย์ใจ. ก็พากันเข้าไปนึ่งพักที่ร่มต้นไทรนั้น 
พ่อค้าทั้งหลายเป็นคนโง่เขลา ถูกโมหะครอบงำ คิดร่วมกันว่าไม้ต้นนี้ 
บางทีจะมีนี้าไหลซึมอยู่ เชิญพวกเราเหล่าพ่อล้ามาช่วยกันตัดกิ่งข้างทิศ 
ตะวันออกแห่งต้นไม้นั้นดูทีเถิด. พอกิ่งนั้นถูกตัดขาดออก นั้าใสไม่ขุ่น 
มัวไหลออกมา พ่อล้าเหล่านั้นก็พากันอาบและดื่ม ที่สายนี้านั้นจนสม 
ปรารถนา. พ่อล้าทั้งหลาย ผู้โง่เขลา ถูกโมหะครอบงำ ร่วมคิดกัน 
เป็นครั้งที่ ๒ ว่า ขอให้พวกเราช่วยกันตัดกิ่ง ข้างทิศใต้แห่งต้นไม้นั้น 
อีกเถิด. พอกิ่งนั้นถูกตัดขาดออก ข้าวสาลี เนื้อสุก ขนมถั่ว ซึ่งมีสึ 
เหมือนข้าวปายาสปราศจากนี้า แกงอ่อมปลาดุก ก็ไหลออกมามากมาย 
พ่อล้าเหล่านั้นพากันบริโภคเคี้ยวกินจนสมปรารถนา. พ่อล้าทั้งหลายผู้โง่ 
เขลา ถูกโมหะครอบงำ ร่วมคิดกันเป็นครั้งที่ ๓ ว่า ขอให้พวกเรา 
ช่วยกันตัดกิ่งข้างทิศตะวันตกแห่งต้นไม้นั้นอีกเถิด. พอกิ่งนั้นถูกตัดขาด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 344 

ออก เหล่านางนารีแต่งตัวงามสมส่วน มีผ้าและเครื่องอาภรณ์อันวิจิตร 
ใส่ต่างหูแก้วมณี พากันออกมา. นารีทั้งหลายต่างแยกกันบำเรอพ่อค้า 
นางคนละคน นารี ๒๕ นางต่างก็แวดล้อมพ่อค้า ผู้เป็นหัวหน้าอยู่โดย 
รอบ ที่ร่มแห่งต้นไทรนั้น พ่อล้าเหล่านั้นแวดล้อมด้วยนารีเหล่านั้นจน 
สมปรารถนา. พ่อล้าทั้งหลายผู้โง , เขลา ถูกโมหะครอบงำ ร่วมคิดเป็น 
ครั้งที่ ๔ ว่า ขอให้พวกเราช่วยกันตัดกิ่งทางทิศเหนือแห่งต้นไม้อีกเถิด. 

พอกิ่งนั้นถูกตัดขาดออก แล้วมุกดา แล้วไพฑูรย์ เงิน ทอง เครื่อง 
ประดับมือ เครื่องปูลาด ผ้ากาสิกพัสตร์และผ้ากัมพล ชื่ออุทธิยะ ก็พรั่งพรู 
ออกมาเป็นอันมาก พ่อค้าเหล่านั้นพากันขนบรรทุกใส่ในเกวียนเหล่านั้น 
จนสมปรารถนา. พ่อล้าเหล่านั้น เป็นคนโง่เขลา ถูกโมหะครอบงำ 
ร่วมกันคิดเป็นครั้งที่ ๕ ว่า ขอให้พวกเราช่วยกันตัดโคนต้นไม้นั้นเสียที 
เดียว บางทีจะได้ของมากไปกว่านี้อีก. ทันใดนั้นนายกองเกวียนจึงลุก 
ขึ้น ประคองอัญชลีร้องขอว่า ดูกรพ่อล้าทั้งหลาย ต้นไทรทำผิดอะไร 
หรือ (จึงพากันทำร้าย) ขอให้ท่านจงมีความเจริญเถิด. ลูกรพ , อล้าทั้ง 
หลาย กิ่งทางทิศตะวันออกก็ให้นั้า กิ่งทางทิศใต้ก็ให้ข้าวและนั้า กิ่ง 
ทางทิศตะวันตก ก็ให้นางนารี และกิ่งทางทิศเหนือก็ให้สิ่งที่ปรารถนา 
ทุกอย่าง ต้นไทรทำผิดอะไรหรือ (จึงพากันจะทำร้าย) ขอให้ท่านจงมี 
ความเจริญเถิด. บุคคลพึงนั่งหรือนอนที่ร่มเงาแห่งต้นไม้ใด ก็ไม่ควร 
หักรานล้านแห่งต้นไทรนั้น เพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวทราม 
แต่พ่อล้าเหล่านั้นมากด้วยกัน ไม่เชื่อถือถ้อยคำนายกองเกวียนผู้เดียว 
ต่างก็ถือขวานที่ลับแล้ว พากันเข้าไปหมายจะตัดต้นไทรนั้นที่โคน. 

[๑๙๙๑] ทันใดนั้น นาคทั้งหลายก็พากันออกไป พวกสวมเกราะ ๒๕ พวกถือ 
ธนู ๓๐๐ พวกถือโล่ห์ ๖, ๐๐๐. 

[๑๙๙๒] ท่านทั้งหลายจงจับพวกนี้มัดฆ่าเสีย อย่าไว้ชีวิตเลย เว้นไว้แต่นายกอง 
เกวียนเท่านั้น นอกนั้นจงสังหารมันทุกคนให้เป็นภัสมธุลีไป. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 345 

[๑๙๙๓] เพราะเหตุนี้แหละ บุรุษผู้เป็นบัณฑิต เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ของตน 
ไม่ควรลุอำนาจแห่งความโลภ พึงกำจัดใจอันประกอบด้วยความโลภเสีย 
ภิกษุรู้โทษอย่างนี้และรู้ตัณหาว่า เป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ พึงเป็นผู้ปราศ 
จากตัณหา ไม่มีความถือมั่น พึงเป็นผู้มีสติละเว้นโดยรอบเถิด. 

จบ มหาวาณิชชาดกที่ ๑๐. 

๑๑. สาธินราชชาดก 
พระเจ้าวิเทหราชประพาสดาวดึงส์ 

[๑๙๙๔] อัศจรรย์จริงหนอ ขนพองสยองเกล้าเกิดขึ้นแล้วในโลก รถทิพย์ได้ 
ปรากฏแก , พระเจ้าริเทหราชผู้เรืองยศ. 

[๑๙๙๕] มาตลีเทพบุตรเทพสารถีผู้มีฤทธิ”มาก ได้เชื้อเชิญพระเจ้าริเทหราชผู้ครอง 
มิถิลานครว่า ข้าแต่พระราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้เป็นใหญ่ทั่ว 
ทิศ ขอเชิญพระองค์เสด็จขึ้นทรงรถนี้เถิด ด้วยว่า ทวยเทพชั้นดาวดึงส์ 
พร้อมด้วยสมเด็จอมรินทราธิราช ใคร , จะเห็นพระองค์ ทวยเทพเหล่า 
นั้น ประชุมพร้อมกันอยู่ ณ สุธรรมาเทวสภา. ลำดับนั้นแล พระเจ้า 
ริเทหราชพระนามว่าสาธินะ ผู้ครองมิถิลานคร เสด็จทรงรถอันเทียม 
ด้วยม้าพันหนึ่ง เสด็จไปยังสำนักของเทวดาทั้งหลาย (พระมหาราชาทรง 
ประทับยืนบนทิพยาน อันเทียมด้วยม้าพันหนึ่ง ซึ่งม้าพาลากไป เสด็จ 
ไปอยู่ ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวสภานี้) ทวยเทพเห็นพระราชาเสด็จมา 
ดังนั้น ก็พากันชื่นชม ยินดี กระทำปฏิสัณฐารเชื้อเชิญว่า ข้าแต่พระมหา 
ราชา พระองค์เสด็จมาดีแล้ว อนึ่ง ชื่อว่าพระองค์มิได้เสด็จมาร้าย ข้าแต่ 
พระราชาผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ขอพระองค์ทรงประทับใกล้ๆ กับ 
ท้าวเทวราชเสียแต่บัดนี้เถิด. ฝ่ายท้าววาสวสักกเทวราชทรงชื่นชม ยินดี 
เชื้อเชิณพระเจ้าสาชินราชผ้ครองมิถิลานครด้วยทิพยกามารมณ์ และ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 346 

อาสนะว่า ข้าแต่พระราชฤาษี เป็นการดีแล้วที่พระองค์เสด็จมาถึงที่อยู่ 
ของทวยเทพ ผู้บันดาลให้เป็นไปในอำนาจได้ ขอเชิญพระองค์ประทับ 
อยู่ในหมู , ทวยเทพผู้ให้สำเร็จทิพยกามารมณ์ทุกอย่าง ขอเชิญพระองค์ทรง 
เสวยกามคุณอันมิใช่ของมนุษย์ ในหมู่ทวยเทพชาวดาวดึงส์เถิด. 

[๑๙๙๖] ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่าจอมเทพ เมื่อก่อนหม่อมฉันมาถึงสวรรค์ 
แล้ว ย่อมยินดีด้วยการฟ้อนรำขับร้องและเครื่องประโคมทั้งหลาย บัดนี้ 
หม่อมฉันไม , ยินดีอยู่ในสวรรค์เลย จะหมดอายุ หรือใกล้จะตาย หรือว่า 
หม่อมฉันหลงใหลไป? 

[๑๙๙๗] ข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้ากว่านรชน ผู้ประเสริฐ พระชนมายุของ 
พระองค์ยังไม , หมดสิ้น ความสิ้นพระชนม์ก็ยังห่างไกล อนึ่ง พระองค์ 
จะได้ทรงหลงใหลไปก็หาไม , แต่ว่าวิบากแห่งบุญกุศลของพระองค์ ที่ 
ได้ทรงเสวยในเทวโลกนี้มีน้อยไป ข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐ ผู้เป็น 
ใหญ่ทั่วทิศ ขอเชิญพระองค์ประทับอยู่ เสวยกามคุณอันมิใช่ของมนุษย์ 
ในหมู่ทวยเทพชาวดาวดึงส์ ด้วยเทวานุภาพต่อไปเถิด. 

[๑๙๙๘]ขอยืมยานเขามาขับ ขอยืมทรัพย์เขามาใช้ ฉันใด การที่ได้เสวยความสุข 
เป็นความสุขที่ผู้อื่นยื่นให้ ก็เปรียบกันได้ ฉันนั้นแล ก็แลการได้เสวย 
ความสุข โดยเป็นความสุขที่ผู้อื่นยื่นให้ หม่อมฉันไม่ปรารถนาเลย 
บุญทั้งหลายอันหม่อมฉันทำเองแล้วนั้น ย่อมเป็นทรัพย์อันอาจติดตาม 
หม่อมฉันไปได้ หม่อมฉันไปในมนุษย์โลกแล้ว จักได้ทำกุศลให้มาก 
ที่บุคคลทำแล้วได้รับความสุข และไม่ต้องเดือดร้อนในภายหลัง ด้วย 
ทาน ด้วยการประพฤติสมํ่าเสมอ ด้วยการสำรวม ด้วยการแกตน. 

[๑๙๙๙] ที่ตรงนี้เป็นไร , นา ที่ตรงนี้ตรงร่องนั้าตรงดี ที่ตรงนี้เป็นภูมิภาคมีหญ้า 
แพรกเขียวสะพรั่ง ที่ตรงนี้เป็นแม่นี้าไหลอยู่ไม่ขาดสาย ที่ตรงนี้เป็น 
สระโบกขรณีอันน่ารื่นรมย์ มีฝงนกชักพรากขันอย่ระงม เปียมไปด้วย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 347 

นั้าใสสะอาด ดารดาษไปด้วยดอกปทุมและดอกอุบล พวกข้าเฝ็าและ 
นักสนมพากันยึดถือสถานเหล่านี้ว่าเป็นของเรา เขาเหล่านั้นพากันไป 
เสียทิศทางใดหนอ? ดูกรพ่อนารทะ ไร่นาเหล่านั้น ภูมิภาคตรงนั้น 
และอุปจารแห่งสวนและป่าไม้ยังคงมีอยู่ดังเดิม เมื่อเราไม , เห็นหมู่ชน 
เหล่านั้น ทิศทั้งหลายก็ปรากฏว่า ว่างเปล่าแก , เรา. 

[๒๐๐๐] วิมานทั้งหลายยันโอภาสทั่วทั้งสี่ทิศ ฉันได้เห็นแล้วเฉพาะพระพักตร์ 
ของท้าวสักกเทวราช และเฉพาะหน้าของทวยเทพชาวไตรทศ ภพที่ 
ฉันอยู่ก็เป็นทิพย์ กามทั้งหลายอันมิใช่ของมนุษย์ฉันได้บริโภคแล้ว ใน 
ทวยเทพชาวดาวดึงส์ ผู้ให้สำเร็จสิ่งที่น่าปรารถนาทุกอย่าง. ฉันนั้น 
ละสมบัติเช่นนั้นเสียแล้วมาในมนุษยโลกนี้เพื่อต้องการทำบุญเท่านั้น 
ฉันจักประพฤติแต่ธรรมเท่านั้น ฉันไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติ. 

ฉันจักดำเนินไปตามทางที่ท่านผู้ไม่มีอาชญาพากันท่องเที่ยวไป อันพระ 
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ซึ่งเป็นทางสำหรับไปของท่านผู้มีวัตรงาม 
ทั้งหลาย. 

จบ สาธินราชชาดกที่ ๑๑. 

๑๒. ทสพราหมณชาดก 
ว่าด้วยชาติพราหมณ์ ๑๐ ชาติ 

[๒๐๐๑] พระเจ้ายุธิฏเละผู้ทรงฟิกใฝ่ในธรรม ได้ตรัสกะวิธูระอำมาตย์ว่า ดูกร 
วิธูระ ท่านจงแสวงหาพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีศีล เป็นพหูสูต งดเว้นจาก 
เมถุนธรรม ซึ่งสมควรจะบริโภคโภชนาหารของฉัน ลูกรสหาย ฉันจะ 
ให้ทักษิณาในพวกพราหมณ์ที่ให้ทานแล้วชักมีผลมาก. 

[๒๐๐๒] ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พราหมณ์'ทั้งหลายผู้มีศีล เป็นพหูสูต งด 
เว้นจากเมถุนถรรม ที่สมควรจะบริโภคโภชนาหารของพระองค์นั้นหาได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 348 

ยาก ข้าแต่พระมหาราชา ข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่า ชาติพราหมณ์ 
มี ๑๐ ชาติ ขอพระองค์จงทรงสดับการจำแนกแจกแจงชาติพราหมณ์เหล่า 
นั้น ของข้าพระองค์. ชนทั้งหลายถือเอาร่วมยาอันเต็มไปด้วยรากไม้ 
ปิดเรียบร้อย ปิดสลากบอกสรรพคุณยาไว้ รดนั้ามนต์และร่ายมนต์. 

ข้าแต่พระราชา ชนเหล่านั้นแม้จะเป็นเหมือนกับหมอ ก็ยังเรียกกันว่า 
เป็นพราหมณ์ ข้าแต่พระมหาราชา ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถึงพราหมณ์ 
พวกนั้นแก , พระองค์แล้ว เราจะต้องการพราหมณ์เช่นนั้นหรือหาไม่ 
พระเจ้าข้า? 

[๒๐๐๓] (พระเจ้าโกรพยะตรัสดังนี้ว่า) ดูกรวิธูระ ชนเหล่านั้นปราศจากคุณเครื่อง 
ความเป็นพราหมณ์ จะเรียกว่า เป็นพราหมณ์ไม , ได้ ท่านจงแสวงหา 
พราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีศีล เป็นพหูสูต งดเว้นจากเมถุนธรรม ซึ่งสม 
ควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ลูกรสหาย ฉันจักให้ทักษิณาในพวก 
พราหมณ์ที่ให้ทานแล้วจักมีผลมาก. 

[๒๐๐๔] ชนทั้งหลายถือกระดิ่งตีประกาศไปข้างหน้าม้าง คอยรับใช้ม้าง ศึกษา 
ในการขับรถม้าง ข้าแต่พระราชา ชนเหล่านั้นแม้จะเหมือนกับคนบำเรอ 
ก็ยังเรียกกันว่า เป็นพราหมณ์ ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถึงพราหมณ์ 
พวกนั้นแก่ข้าพระองค์แล้ว เราจะต้องการพราหมณ์เช่นนั้นหรือหาไม่ 
พระเจ้าข้า? 

[๒๐๐๕] (พระเจ้าโกรพยะตรัสดังนี้ว่า) ลูกรวิธูระ ชนเหล่านั้นปราศจากคุณเครื่อง 
ความเป็นพราหมณ์ จะเรียกว่า เป็นพราหมณ์ไม , ได้ ท่านจงแสวงหา 
พราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีศีล เป็นพหูสูต งดเว้นจากเมถุนธรรม ซึ่งสม 
ควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ลูกรสหาย ฉันจะให้ทักษิณาในพวก 
พราหมณ์ที่ให้ทานแล้วจักมีผลมาก. 

[๒๐๐๖] พวกพราหมณ์ ถือเต้านั้า และไม้สีฟิน คอยเข้าใกล้พระราชาทั้งหลาย 
ในม้าน และนิคมด้วยตั้งใจว่า เมื่อคนทั้งหลาย ในม้าน หรือนิคมไม่ 
ให้อะไรๆ พวกเราจักไม , ลุกขึ้น ข้าแต่พระราชา ชนเหล่านั้นแม้จะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 349 

เหมือนกับผู้กดขี่ข่มเหง ก็ยังเรียกกันว่า เป็นพราหมณ์ ข้าพระพุทธเจ้า 
กราบทูลถึงพราหมณ์พวกนั้นแก , พระองค์แล้ว เราจักต้องการพราหมณ์ 
เช่นนั้นหรือหาไม่ พระเจ้าข้า? 

[๒๐๐๗] (พระเจ้าโกรพยะตรัสดังนี้ว่า) ดูกรวิธูระ ชนเหล่านั้นปราศจากคุณ 
เครื่องความเป็นพราหมณ์ จะเรียกว่า เป็นพราหมณ์ไม , ได้ ท่านจงแสวง 
หาพราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีศีล เป็นพหูสูต งดเว้นจากเมถุนธรรม ซึ่งสม 
ควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ลูกรสหาย ฉันจักให้ทักษิณาในพวก 
พราหมณ์ที่ให้ทานแล้วจักมีผลมาก. 

[๒๐๐๘] ชนทั้งหลายมีเล็บ และขนรักแร้งอกยาว ฟินเขลอะ มีธุลีบนศีรษะเกรอะ 
กรังด้วยฝ่นละออง เป็นพวกยาจกท่องเที่ยวไป ข้าแต่พระราชา ชนพวก 
นั้นแม้จะเหมือนกับมนุษย์ขุดตอ ก็ยังเรียกกันว่า เป็นพราหมณ์ ข้าแต่ 
พระมหาราชา ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถึงพราหมณ์พวกนั้นแก , พระองค์ 
แล้ว เราจะต้องการพราหมณ์เช่นนั้นหรือหาไม่ พระเจ้าข้า? 

[๒๐๐๙] (พระเจ้าโกรพยะตรัสดังนี้ว่า) ลูกรวิธูระ ชนเหล่านั้นปราศจากคุณเครื่อง 
ความเป็นพราหมณ์ จะเรียกว่า เป็นพราหมณ์ไม , ได้ ท่านจงแสวงหา 
พราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีศีล เป็นพหูสูต งดเว้นจากเมถุนธรรม ซึ่งสม 
ควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ลูกรสหาย ฉันจักให้ทักษิณาในพวก 
พราหมณ์ที่ให้ทานแล้วจักมีผลมาก. 

[๒๐๑๐] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นอธิบดีแห่งประชาชน ชนทั้งหลายขายสิ่งของเครื่อง 
ชำ คือ ผลสมอ ผลมะขามป้อม มะม่วง ชมพู , สมอพิเภก 
ขนุนสำมะลอ ไม้สีฟ้น มะตูม พุทรา ผลเกด อ้อย และงบนาอ้อย 
เครื่องโบกควัน นี้าผึ้ง และยาหยอดตา ข้าแต่พระราชา ชนเหล่านั้นแม้ 
จะเหมือนกับพ่อค้า ก็ยังเรียกกันว่า เป็นพราหมณ์ ข้าแต่พระมหาราชา 
ข้าพระองค์กราบทูลถึงพราหมณ์พวกนั้นแก่พระองค์แล้ว เราจะต้องการ 
พราหมณ์เช่นนั้นหรือหาไม , พระเจ้าข้า? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 350 

[๒๐๑๑] (พระเจ้าโกรพยะตรัสดังนี้ว่า) ดูกรวิธูระ ชนเหล่านั้นปราศจากคุณเครื่อง 
ความเป็นพราหมณ์ จะเรียกว่า เป็นพราหมณ์ไม , ได้ ท่านจงแสวงหา 
พราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีศีล เป็นพหูสูต งดเว้นจากเมถุนธรรม ซึ่งสมควร 
บริโภคโภชนาหารของฉัน ลูกรสหาย ฉันจักให้ทักษิณาในพวกพราหมณ์ 
ที่ให้ทานแล้วจักมีผลมาก. 

[๒๐๑๒] ชนทั้งหลาย ใช้คนให้ทำการไถ และการค้า ใช้ให้เลี้ยงแพะ เลี้ยงแกะ 
สู่ขอนางกุมารีทำการวิวาหมงคลและอาวาหมงคล ชนเหล่านั้นแม้จะ 
เหมือนกับกุฏมพีและคฤหบดี ก็ยังเรียกกันว่า เป็นพราหมณ์ ข้าแต่พระ 
มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถึงชนพวกนั้นแก , พระองค์แล้ว เราจะ 
ต้องการพราหมณ์เช่นนั้นหรือหาไม่ พระเจ้าข้า? 

[๒๐๑๓] (พระเจ้าโกรพยะตรัสดังนั้ว่า) ลูกรริธูระ ชนเหล่านั้นปราศจากคุณเครื่อง 
ความเป็นพราหมณ์ จะเรียกว่าเป็นพราหมณ์ไม , ได้ ท่านจงแสวงหา 
พราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีศีล เป็นพหูสูต งดเว้นจากเมถุนธรรม ซึ่งสมควร 
บริโภคโภชนาหารของฉัน ลูกรสหาย ฉันจักให้ทักษิณาในพวก 
พราหมณ์ที่ให้ทานแล้วจักมีผลมาก. 

[๒๐๑๔] ยังอีกพวกหนึ่งเล่า เป็นปุโรหิตในบ้าน บริโภคภิกษาที่เก็บไว้ ชนเป็น 
อันมากพากันถามปุโรหิตบ้านเหล่านั้น พวกเหล่านั้นจักรับจ้างตอนสัตว์ 
แม้ปศุสัตว์ คือ กระบือ สุกร แพะ ถูกฆ่าเพราะปุโรหิตชาวบ้าน 
เหล่านั้น ข้าแต่พระราชา คนเหล่านั้นแม้จะเหมือนกับคนฆ่าโค ก็ยัง 
เรียกกันว่า เป็นพราหมณ์ ข้าแต่พระมหาราชา ข้าพระพุทธเจ้ากราบ 
ทูลถึงชนพวกนั้นแก , พระองค์แล้ว เราจักต้องการพราหมณ์เช่นนั้นหรือ 
หาไม่ พระเจ้าข้า? 

[๒๐๑๕] (พระเจ้าโกรพยะตรัสดังนั้ว่า) ลูกรริธูระ ชนเหล่านั้นปราศจากคุณเครื่อง 
ความเป็นพราหมณ์ จะเรียกว่า เป็นพราหมณ์ไม , ได้ ท่านจงแสวงหา 
พราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีศีล เป็นพหูสูต งดเว้นจากเมถุนธรรม ซึ่งสมควร 
บริโภคโภชนาหารของฉัน ลูกรสหาย ฉันจักให้ทักษิณาในพวกพราหมณ์ 
ที่ให้ทานแล้วชักมีผลมาก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 351 

[๒๐๑๖] อีกพวกหนึ่ง เป็นพราหมณ์ถือดาบและโล่ห์เหน็บกระบี่ ยืนเฝ็าอยู่ที่ย่าน 
พ่อค้าบ้าง รับคุ้มครองขบวนเกวียนบ้าง ชนเหล่านั้นแบ้จะเหมือนกับ 
คนเลี้ยงโคและนายพราน ก็ยังเรียกกันว่า เป็นพราหมณ์ ข้าแต่พระมหา 
ราชา ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถึงพราหมณ์พวกนั้นแก่พระองค์แล้ว เราจะ 
ต้องการพราหมณ์เช่นนั้นหรือหาไม่ พระเจ้าข้า? 

[๒๐๑๗] (พระเจ้าโกรพยะตรัสว่าดังนี้) ดูกรวิธูระ ชนเหล่านั้นปราศจากคุณเครื่อง 
ความเป็นพราหมณ์ จะเรียกว่า เป็นพราหมณ์ไม , ได้ ท่านจงแสวงหา 
พราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีศีล เป็นพหูสูต งดเว้นจากเมถุนธรรม ซึ่ง 
สมควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ลูกรสหาย ฉันจักให้ทักษิณาในพวก 
พราหมณ์ที่ให้ทานแล้วจักมีผลมาก. 

[๒๐๑๘] ชนทั้งหลายปลูกกระท่อมไว้ในป่า ท่าเครื่องดักสัตว์ เบียดเบียนกระต่าย 
และเสือปลาตลอดถึงเหี้ย ทั้งปลาและเต่า ข้าแต่พระราชา ชนทั้งหลาย 
แบ้จะเป็นผู้เสมอกับนายพราน เขาก็เรียกกันว่า พราหมณ์ ข้าแต่พระมหา 
ราชา ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถึงพราหมณ์พวกนั้นแก่พระองค์แล้ว เรา 
จะต้องการพราหมณ์เช่นนั้นหรือหาไม , พระเจ้าข้า? 

[๒๐๑๙] (พระเจ้าโกรพยะตรัสดังนี้ว่า) ลูกรวิธูระ ชนเหล่านั้นปราศจากคุณเครื่อง 
ความเป็นพราหมณ์ จะเรียกว่า เป็นพราหมณ์ไม , ได้ ท่านจงแสวงหา 
พราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีศีล เป็นพหูสูต งดเว้นจากเมถุนธรรม ซึ่งสมควร 
บริโภคโภชนาหารของฉัน ลูกรสหาย ฉันจักให้ทักษิณาในพวกพราหมณ์ 
ที่ให้ทานแล้วชักมีผลมาก. 

[๒๐๒๐] อีกพวกหนึ่ง ย่อมนอนใต้เตียง เพราะปรารถนาทรัพย์ พระราชาทั้งหลาย 
สรงสนานอยู่ข้างบนในคราวมีพิธีโสมยาคะ ข้าแต่พระราชา ชนพวกนั้น 
แบ้จะเหมือนกับคนกวาดมลทิน ก็ย้งเรียกกันว่า เป็นพราหมณ์ ข้าแต่ 
พระมหาราชา ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถึงพราหมณ์พวกนั้นแก่พระองค์ 
แล้ว เราจะต้องการพราหมณ์เช่นนั้นหรือหาไม่ พระเจ้าข้า? 

[๒๐๒๑] (พระเจ้าโกรพยะตรัสดังนี้ว่า) ลูกรวิธูระ ชนเหล่านั้นปราศจากคุณเครื่อง 
ความเป็นพราหมณ์ จะเรียกว่า เป็นพราหมณ์ก็ไม , ได้ ท่านจงแสวงหา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 352 

พราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีศีล เป็นพหูสูต งดเว้นจากเมถุนธรรม ซึ่งสมควร 
จะบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักให้ทักษิณาในพวก 
พราหมณ์ที่ให้ทานแล้วจักมีผลมาก 

[๒ 0 ๒๒] ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พราหมณ์'ทั้งหลายผู้มีศีล เป็นพหูสูต งด 
เว้นจากเมถุนธรรม ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหารของพระองค์ มีอยู่แล 
พราหมณ์เหล่านั้นบริโภคภัตตาหารหนเดียว และไม่ดื่มนั้นมา ข้าแต่ 
พระมหาราชา ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถึงพราหมณ์เหล่านั้นแก , พระองค์ 
แล้ว พวกเราคงต้องการพราหมณ์เช่นนั้นสิ พระเจ้าข้า. 

[๒ 0 ๒๓] ลูกรวิธูระ พราหมณ์เหล่านั้นแหละเป็นผู้มีศีล เป็นพหูสูต ลูกรวิธูระ 
ท่านจงแสวงหาพราหมณ์พวกนั้น และจงเชิญพราหมณ์พวกนั้นมาโดยเร็ว 
ด้วยเถิด. 

จบ ทสพราหมฌชาดกที่ ๑๒. 

๑๓. ภิกขาปรัมปรชาดก 
ว่าด้วยการให้ทานในท่านใด มีผลมาก 

[๒ 0 ๒๔] ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นพระองค์ผู้ทรงเป็นสุขุมาลชาติ เคยประทับใน 
พระตำหนักอันประเสริฐ ทรงบรรทมเหนือพระยี่คู่อันใหญ่โต เสด็จจาก 
แว่นแคว้นมาสู่ดง จึงได้ทูลถวายข้าวสุกอย่างดีแห่งข้าวสาลี เป็นภัต 
อันวิจิตร มีแกงเนื้ออันสะอาดด้วยความรักต่อพระองค์ พระองค์ทรงรับ 
ภัตนั้นแล้ว มิได้เสวยด้วยพระองค์เอง ได้พระราชทานแก , พราหมณ์ 
ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมพระองค์ ข้อนี้เป็นธรรมอะไรของพระองค์? 

[๒ 0 ๒๕] พราหมณ์เป็นอาจารย์ของฉัน เป็นผู้ขวนขวายในกิจห้อยกิจใหญ่ ทั้งเป็น 
ครู และเป็นผู้คอยตักเตือน ฉันควรให้โภชนะ. 

[๒ 0 ๒๖] บัดนื้ข้าพเจ้าขอถามท่านพราหมณ์ผู้โคดมอันพระราชาทรงบูชา พระราชา 
ทรงพระราชทานภัต อันมีแกงเนื้ออย่างสะอาดแก , ท่าน ท่านรับภัตนั้น 
แล้วได้ถวายโภชนะแก , ถุาษี ชะรอยท่านจะรู้ว่า ตนมิได้เป็นเขตแห่งท่าน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 353 

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแก่ท่าน ธรรมข้อนี้เป็นธรรมอะไรของท่าน? 

[๒ 0 ๒๗] ข้าพเจ้ายังกำหนัดอยู่ในเรือนทั้งหลาย ต้องเลี้ยงบุตรและภรรยา ถวาย 
อนุศาสน์แก , พระราชา เชิญให้เสวยกามอันเป็นของมนุษย์ข้าพเจ้าควร 
ถวายโภชนะแก , ฤาษี ผู้อยู่ในป่าสิ้นกาลนาน ผู้เรืองตบะ เป็นวุฒบุคคล 
อบรมตนแล้ว. 

[๒ 0 ๒๘] บัดนี้ข้าพเจ้าขอถามท่านฤาษีผู้ซูบผอม สะพรั่งไปด้วยเสันเอ็น มีเล็บ 
และขนรักแร้งอกยาว ฟินเขลอะ มีธุลีบนศีรษะ ท่านอยู่ในป่าผู้เดียว 
ไม , ห่วงใยชีวิต ภิกษุที่ท่านถวายโภชนะนั้นดีกว่าท่านด้วยคุณข้อไหน? 

[๒ 0 ๒๙] อาตมภาพยังขุดเผือก มันมือเสือ มันนก ยังเก็บข้าวฟ่างและลูกเดือย 
มาตากตำ เที่ยวหาฟิกบัว เหง้าบัว นี้าผึ้ง เนื้อสัตว์ พุทราและมะขาม 
ป้อมมาบริโภค ความยึดถือนั้นของอาตมายังมีอยู่ เมื่ออาตมายังหุงต้ม 
ก็ควรถวายโภชนะแก่ท่านผู้ไม , หุงต้ม ยังมีกังวลก็ควรถวายโภชนะแก่ 
ผู้ไม่มีความห่วงใย ยังมีความถือมั่น ก็ควรถวายโภชนะแก่ท่านผู้ไม่มี 
ความถือมั่น. 

[๒ 0 ๓ 0 ] บัดนี้ กระผมขอถามท่าน ภิกษุผู้นั่งนิ่ง มีวัตรอันดี พระฤาษีถวาย 
ภัตตาหารอันปรุงด้วยเนื้อสะอาดแก่ท่านดังนั้น ท่านรับภัตตาหารนั้นแล้ว 
นั่งนิ่ง ฉันอยู่องค์เดียว ไม , เชื้อเชิญใครๆ อื่น กระผมขอนมัสการแด่ 
พระคุณท่าน นี้เป็นธรรมอะไรของพระคุณท่าน? 

[๒ 0 ๓๑] อาตมาไม , ได้หุงต้มเอง ไม , ได้ให้ใครหุงต้ม ไม , ได้ตัดเอง ไม , ได้ให้ใคร 
ตัด ฤาษีรู้ว่าอาตมาไม่มีความกังวล เป็นผู้ห่างไกลจากบาปทั้งปวง จึง 
ถือภิกษาหารด้วยมือซ้าย ถือเต้านั้าด้วยมือขวา ถวายภัตตาหารอันปรุง 
ด้วยเนื้อสะอาดแก , อาตมา. บุคคลเหล่านั้ย้งมีความห่วงใย ยังมีความยึด 
ถือ จึงสมควรจะให้ทาน อาตมาเข้าใจเอาว่า การที่บุคคลเชื้อเชิญผู้ให้ 
นั้นเป็นการผิด 

[๒ 0 ๓๒] วันนี้พระราชาผู้ประเสริฐเสด็จมา ณ ที่นั้เพื่อประโยชน์แก่ 1 ข้าพระ 
พุทธเจ้าหนอ ข้าพระพุทธเจ้าเพิ่งทราบชัดวันนี้เองว่าทานที่ให้ในท่าน 
ผู้ใดจะมีผลมาก. พระราชาทั้งหลายทรงกังวลอยู่ในแว่นแคว้น พราหมณ์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 354 

ทั้งหลายกังวลอยู่ในกิจน้อยกิจใหญ่ ฤาษีกังวลอยู่ในเหง้ามันและผลไม้ 
ส่วนพวกภิกษุหลุดพ้นได้แล้ว 
จบ ภิกขาปร้มัปรชาดกที่ ๑๓. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. สาลิเกทารชาดก ๒. จันทกินนรชาดก 
๓. มหาอุกกุสชาดก ๔. อุททาลกชาดก 

๕. ภิสชาดก ๖. สุรุจิชาดก 

๗. ปัญจุโปสถิกชาดก ๘. มหาโมรชาดก 

๙. ตัจฉกสูกรชาดก ๑๐. มหาวาณิชชาดก 
๑๑. สาธินราชชาดก ๑๒. ทสพราหมณ์ชาดก 
๑๓. ภิกขาปร้มัปรชาดก. 

จบ ปกิณณกนิบาตชาดก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 355 

วิสตินิบาตชาดก 
๑. มาตังคชาดก 
อานุภาพของมาตังคฤาษี 

[๒๐๓๓] ท่านมีปกตินุ่งห่มไม่สมควร ดุจปีศาจเปรอะเปือนด้วยฝ่นละออง สวม 
ใส่ผ้าขี้ริ้วที่ได้จากกองขยะไว้ที่คอ มาจากไหน ท่านเป็นใคร เป็นผู้ไม่ 
ควรแก่ทักขิณาทานเลย? 

[๒๐๓๔] ข้าวนั้านี้ท่านจัดไว้เพื่อท่านผู้เรืองยศ พราหมณ์ทั้งหลายย่อมขบเคี้ยว 
บริโภคและดื่มข้าวนาของท่านนั้น ท่านรู้จักข้าพเจ้าว่าเป็นผู้อาศัยโภชนะที่ 
ผู้อื่นให้เลี้ยงชีวิต ถึงคนจัณฑาลก็ขอจงได้ก้อนข้าวบ้างเถิด. 

[๒๐๓๕] ข้าวนั้าของเรานี้ เราชัดไว้เพื่อพราหมณ์ทั้งหลาย ทานวัตถุนี้เราเชื่อว่า 
ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก , ตน ท่านจงหลีกไปเสียจากที่นี้ จะมายืน 
อยู่ ณ ที่นี้เพื่ออะไร เจ้าคนเลว คนเช่นเราย่อมไม , ให้ทานแก , เจ้า. 

[๒๐๓๖] ชนทั้งหลายผู้หวังผลข้าวกล้า ย่อมหว่านพืชลงในที่ดอนบ้าง ในที่ลุ่มบ้าง 
ในที่ไม , ลุ่ม ไม่ดอนบ้าง ฉันใด ท่านจงให้ทานแก่ปฏิคาหกทั่วไปด้วย 
ศรัทธา ฉันนั้น เมื่อท่านให้ทานอย่างนี้ไฉนจะพึงยังทักขิไณยบุคคล 
ให้ยินดีได้เล่า? 

[๒๐๓๗] เราย่อมตั้งไว้ ซึ่งพืชทั้งหลายในเขตเหล่าใด เขตเหล่านั้นเรารู้แจ้งแล้ว 
ในโลก พราหมณ์เหล่าใดสมบูรณ์ด้วยชาติและมนต์ พราหมณ์เหล่านั้น 
ชื่อว่าเป็นเขต มีศีลเป็นที่รักในโลกนี้. 

[๒๐๓๘] ความเมาเพราะชาติ ความดูหมิ่นท่าน โลภะ โทสะ มทะ และโมหะ 
กิเลสทั้งหมดนี้เป็นโทษ ไม , ใช่คุณ มีอยู่ในเขตเหล่าใด เขตเหล่านั้น 
เป็นเขตไม , มีศีล ไม่เป็นที่รักในโลกนี้ความเมาเพราะชาติก็ดี ความดู 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 356 

หมิ่นท่าน โลภะ โทสะ มทะ และโมหะ กิเลสทั้งหมดนี้เป็นโทษ 
มิใช่คุณ ไม่มีอยู่ในเขตเหล่าใด เขตเหล่านั้นชัดเป็นเขตมีศีล เป็นที่รัก 
ในโลกนี้ 

[๒๐๓๙] คนเฝ็าประตูทั้งสาม คือ อุปโชติยะ ๑ อุปัชฌายะ ๑ ภัณฑกุจฉิ ๑ พา 
กันไปเสียที่ไหน ท่านทั้งหลายจงลงอาชญาและฆ่าตีคนจัณฑาลผู้ลามกนี้ 
แล้วลากคอไปเสียให้พ้น. 

[๒๐๔๐] ผู้ , ใดบริภาษฤาษี ผู้นั้นชื่อว่าแกะภูเขาด้วยเล็บ ชื่อว่าเคี้ยวกินก้อนเหล็ก 
ด้วยปัน ชื่อว่าพยายามกลืนกินไฟ. 

[๒๐๔๑] ฤาษีชื่อว่ามาตังคะผู้มีสัจจะเป็นเครื่องก้าวไปในเบื้องหน้า ครั้นกล่าวคาถา 
นี้แล้ว เมื่อพราหมณ์ทั้งหลายแลตูอยู่ได้เหาะไปในอากาศ. 

[๒๐๔๒] ศีรษะของลูกเราบิดกลับไปอยู่เบื้องหลัง แขนเหขีดตรงไม , ไหวติง นัยน์ตา 
ขาวเหมือนคนตาย ใครมาทำบุตรของเราให้เป็นอย่างนี้. 

[๒๐๔๓] สมณะรูปหนึ่งมีปกตินุ่งห่มไม่สมควร สกปรกดุจปีศาจ เปรอะเบื้อนด้วย 
ฝ่นละออง สวมใส่ผ้าขี้ริ้วที่ได้จากกองขยะไว้ที่คอ ได้มา ณ ที่นี้ 
สมณะรูปนั้นได้ทำบุตรของท่านให้เป็นอย่างนี้. 

[๒๐๔๔] ดูกรมาณพทั้งหลาย สมณะผู้มีปัญญาเสมอด้วยแผ่นสิน ท่านไปทางทิศ 
ไหน ท่านทั้งหลายจงบอกเนื้อความนั้นแก่เรา เราจะไปยังสำนักของ 
ท่านกระทำคืนโทษนั้นเสีย ไฉนหนอเราจะพึงได้ชีวิตบุตรคืนมา. 

[๒๐๔๕] ฤาษีผู้มีปัญญาเสมอด้วยแผ่นสิน ได้ไปแล้วในอากาศในวันเพ็ญพระจันทร์ 
เต็มดวงท่ามกลางอากาศ แล้วฤาษีผู้มีปฏิญาณในสัจจะ มีคุณธรรมอันดี 
งามนั้น ท่านไปทางทิศบูรพา. 

[๒๐๔๖] ศีรษะของลูกเราบิดกลับไปอยู่เบื้องหลัง แขนเหยียดตรงไม , ไหวสิง 
นัยน์ตาขาวเหมือนคนตาย ใครมาทำบุตรของเราให้เป็นอย่างนี้. 

[๒๐๔๗] ยักษ์ทั้งสองตนผู้มีอานุภาพมากมีอยู่แล ยักษ์เหล่านั้นพากันติดตามฤาษี 
ผู้มีคุณธรรมมาแล้ว รู้ว่าบุตรของท่านมีจิตคิดประทุษร้ายโกรธเคืองจึงทำ 
บุตรของท่านให้เป็นอย่างนี้แหละ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 357 

[๒๐๔๘] ข้าแต่ภิกษุ ถ้ายักษ์ทั้งหลายได้ทำบุตรของดิฉันให้เป็นอย่างนี้ขอแต่ท่าน 
ผู้เป็นพรหมจารีเท่านั้น อย่าโกรธบุตรของดิฉันเลย ดิฉันขอถึงเท้าของ 
ท่านเป็นที่พึ่ง ดิฉันตามมาด้วยความโศกถึงบุตร. 

[๒๐๔๙] ในคราวที่บุตรของท่านด่าเราก็ดี และเมื่อท่านมาอ้อนวอนอยู่ ณ บัดนี้ก็ดี 
จิตคิดประทุษร้ายหน่อยหนึ่งมิได้มีแก่เราเลย แต่บุตรของท่านเป็นคน 
ประมาท เพราะความมัวเมาว่าเรียนจบไตรเพท แท้จะเรียนจบไตรเพท 
แล้ว ก็ยังไม , รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์. 

[๒๐๕๐] ข้าแต่ท่านผู้เป็นภิกษุ ความจำของบุรุษ ย่อมหลงลืมได้โดยครู , เดียวเป็น 
แน่แท้ ท่านผู้มีปัญญาเสมอแผ่นดิน ขอได้โปรดอดโทษสักครั้งเถิด 
บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เป็นผู้มีความโกรธเป็นกำลัง. 

[๒๐๕๑] มัณฑิพยกุมารบุตรของท่านผู้มีปัญญาน้อย จงบริโภคก้อนข้าวที่เราฉัน 
เหลือนี้เถิด ยักษ์ทั้งหลายจะไม่พึงเบียดเบียนบุตรของท่านเลย และบุตร 
ของท่านชักหายโรคทันที. 

[๒๐๕๒] พ่อมัณฑิพยะ เจ้ายังเป็นคนโง , เขลา มีปัญญาน้อย เจ้าเป็นผู้ไม่ฉลาด 
ในเขตบุญทั้งหลาย ได้ให้ทานในหมู , ชนผู้ประกอบด้วยกิเลสดุจนี้าฝาด 
ใหญ่ มีกรรมอันเศร้าหมอง ไม่สำรวม. บรรดาทักขิไณยบุคคลของ 
เจ้าบางพวกเกล้าผมฟูเป็นเซิง นุ่งห่มหนังสือ ปากรกรุงรังไปด้วยหนวด 
เครา ดังปากบ่อนี้าอันเก่ารกไปด้วยกอหญ้า เจ้าจงดูหมู , ชนที่มีรูปร่าง 
น่าเกลียดนี้การเกล้าผมฟูเป็นเซิง หาป้องกันคนผู้มีปัญญาน้อยได้ไม , 

ท่านเหล่าใดสำรอกราคะ โทสะ และอวิชชาแล้ว หรือเป็นพระอรหันต์ 
ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว ทานที่บุคคลถวายในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลมาก. 

[๒๐๕๓] พระเจ้าเมชฌะ ได้ประทุษร้ายใจในมาตังคบัณฑิตผู้เรืองยศวงศ์กษัตริย์ 
ฌชฌราชพร้อมทั้งบริษัทได้ขาดสูญตั้งแต่นั้นมา. 

จบ มาตังคชาดกที่ ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 358 

๒. จิตตสัมภูตชาดก 
ว่าด้วยผลของกรรม 

[๒๐๕๔] กรรมทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้แล้ว ย่อมมีผลเสมอไป ขึ้นชื่อว่ากรรม 
แม้จนเล็กน้อย ที่จะไม , ให้ผลเป็นอันไม , มี เราได้เห็นตัวของเราผู้ชื่อว่า 
ส้มภูตะมีอานุภาพมาก อันบังเกิดขึ้นด้วยผลบุญ เพราะกรรมของตนเอง 
กรรมทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้แล้ว ย่อมมีผลเสมอไป ขึ้นชื่อว่ากรรม 
แม้จะเล็กน้อย ที่จะไม , ให้ผลเป็นอันไม , มี มโนรถของเราสำเร็จแล้ว 
แม้ฉันใด มโนรถแม้ของจิตตบัณฑิต พระเชฏฐาของเรา ก็สำเร็จแล้ว 
ฉันนั้น กระมังหนอ. 

[๒๐๕๕] ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติภพ กรรมทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้แล้ว ย่อม 
มีผลเสมอไป ขึ้นชื่อว่ากรรมแม้จะเล็กน้อย ที่จะไม่ให้ผลเป็นอันไม่มี 
มโนรถของพระองค์สำเร็จแล้ว แม้ฉันใด ขอพระองค์โปรดทราบแม้ 
พระชิตตบัณฑิตฉันนั้นเถิด. 

[๒๐๕๖] เจ้าหรือคือจิตตะ เจ้าได้พึงคำนี้มาจากคนอื่น หรือว่าใครบอกเนื้อความนี้ 
แก , เจ้า คาถานี้เจ้าขับดีแล้ว เราไม่มีความสงสัย เราจะให้ม้านส่วยร้อย 
ตำบลแก , เจ้า. 

[๒๐๕๗] ข้าพระพุทธเจ้าหาใช่จิตตะไม่ ข้าพระพุทธเจ้าพึงคำนี้มาจากคนอื่น และ 
ฤาษีได้บอกเนื้อความนี้แก , ข้าพระพุทธเจ้าแล้วสั่งว่า เจ้าจงไปขับคาถานี้ 
ตอบถวายพระราชา พระราชาทรงพอพระท้ยแล้ว จะพึงพระราชทานบ้าน 
ส่วยให้แก่เจ้าบ้านกระมัง? 

[๒๐๕๘] ราชบุตรทั้งหลายจงเทียมราชรถของเรา จัดแจงให้ดี ผูกรัดจัดสรรให้ 
งดงามวิจิตร จงผูกรัดสายประคนมงคลหัตถี นายหัตถาจารย์จงขึ้นประจำ 
คอ. ตะโพนและสังข์มาตระเตรียมไว้ เจ้าหน้าที่ทั้งหลายจงเทียบยาน 
พาหนะโดยเร็ว วันนี้แล เราจักไปยังอาศรมซึ่งจักได้พบฤาษีนั่งอยู่. 

[๒๐๕๙] ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ลาภดีแล้วหนอ คาถาอันข้าพเจ้าขับดีแล้วในท่ามกลาง 
บริษัท ข้าพเจ้าได้พบฤาษีผู้ประกอบด้วยศีลแล้วเกิดปีติโสมนัส. 

[๒๐๖๐] เชิญท่านผู้เจริญโปรดรับอาสนะ นั้า และรองเท้าของข้าพเจ้าทั้งหมด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 359 

เถิด ข้าพเจ้ายินดีต้อนรับท่านผู้เจริญในสิ่งของอันมีค่า ขอท่านผู้เจริญเชิญ 
รับสักการะอันมีค่าของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด. 

[๒๐๖๑] ขอเชิญพระเชฏฐาทรงสร้างปรางค์ปราสาท อันเป็นที่อยู่น่ารื่นรมย์สำหรับ 
พระองค์เถิด จงทรงบำรุงบำเรอด้วยหมู , นางนารีทั้งหลาย โปรดให้ 
โอกาสเพื่ออนุเคราะห์แก่หม่อมฉันเถิด แม้เราทั้งสองก็จะครอบครอง 
อิสริยสมบัตินี้ร่วมกัน. 

[๒๐๖๒] ดูกรมหาบพิตร พระองค์ทรงเห็นผลแห่งสุจริตอย่างเดียว ส่วนอาตมภาพ 
เห็นผลแห่งสุจริต และทุจริตที่สั่งสมไว้แล้ว เป็นวิบากใหญ่ จึงสำรวม 
ตนเท่านั้น มิได้ปรารถนาบุตร ปศุสัตว์ หรือทรัพย์. ชีวิตของสัตว์ 
ทั้งหลายในโลกนี้มีกำหนดร้อยปีเป็นอย่างมาก ไม , ล่วงกำหนดนั้นไป 
ได้เลย ย่อมจะเหือดแห้งไป เหมือนไม้อ้อที่ถูกตัดแล้ว มีแต่จะแห้งไป 
ฉะนั้น. ในชีวิตอันจะต้องเหือดแห้งไปนั้น จะมัวเพลิดเพลินไปใย จะ 
มัวเล่นคึกคนองไปทำไม ความยินดีจะเป็นประโยชน์อะไร ประโยชน์ 
อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์ จะมีประโยชน์อะไรด้วยบุตร และภรรยา 
สำหรับอาตมา ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูก. 

อาตมภาพรู้ชัดอย่างนี้ว่า มัจจุจะไม่รังควานเราเป็นอันไม่มี เมื่อบุคคล 
ถูกมัจจุราชครอบงำแล้ว ความยินดีจะเป็นประโยชน์อะไร จะมีประโยชน์ 
อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์. ดูกรมหาบพิตรผู้จอมประชาชนชาติของ 
นรชนไม่สมํ่าเสมอกัน กำเนิดแห่งคนจัณฑาล จัดว่าเลวทรามในระหว่าง 
มนุษย์ เมื่อชาติค่อนเราทั้งสองได้อยู่ร่วมกันในครรภ์แห่งนางจัณฑาลี 
เพราะกรรมอันชั่วช้าของตน. เราทั้งสองได้เกิดเป็นคนจัณฑาล ในกรุง 
อุชเชนีอวันดีชนบท ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว ได้เกิดเป็นเนื้อสองตัว 
พี่น้องอยู่ที่ส่งแม่นั้นนรัญชรา ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เกิดเป็นนก 
ออกสองตัวพี่น้องอยู่ริมส่งรัมมทานที ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว 
คราวนี้อาตมภาพเกิดเป็นพราหมณ์ มหาบพิตรทรงสมภพเป็นกษัตริย์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 360 

[๒๐๖๓] ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ถูกชรานำเข้าไปสู่ความตาย อายุของสัตว์ 
ทั้งหลายเป็นของน้อย เมื่อนรชนถูกชรานำเข้าไปสู่ความตาย ย่อมไม่มี 
ผู้ต้านทาน ดูกรพระเจ้าปัญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทำตามคำของ 
อาตมภาพ อย่าทรงทำกรรมทั้งหลายที่มีทุกข์เป็นกำไรเลย. ชีวิตของสัตว์ 
ทั้งหลายถูกชรานำเข้าไปสู่ความตาย อายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นของน้อย 
เมื่อนรชนถูกชรานำเข้าไปสู่ความตาย ย่อมไม่มีผู้ต้านทาน ลูกรพระเจ้า 
ปัญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทำตามคำของอาตมภาพ อย่าทรงทำกรรม 
ทั้งหลายที่มีทุกข์เป็นวิบากเลย ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกชรานำเข้าไป 
สู่ความตาย อายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นของน้อย เมื่อนรชนถูกชรานำ 
เข้าไปสู่ความตาย ย่อมไม , มีผู้ต้านทาน ลูกรพระเจ้าปัญจาลราช 
มหาบพิตรจงทรงทำตามคำของอาตมภาพ อย่าทรงทำกรรมทั้งหลายอันมี 
ศีรษะเกลือกกลั้วด้วยกิเลสธุลี. ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกชรานำเข้าไป 
สู่ความตาย อายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นของน้อย ชราย่อมกำจัดวรรณะ 
ของนรชนผู้แก , เฒ่า ลูกรพระเจ้าปัญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทำ 
ตามคำของอาตมภาพ อย่าทรงทำกรรมที่จะให้เข้าถึงนรกเลย. 

[๒๐๖๔] ข้าแต่ภิกษุ ถ้อยคำของพระคุณเจ้านี้เป็นคำจริงแท้ทีเดียว ฤาษีกล่าวฉันใด 
คำนี้ก็เป็นฉันนั้น แต่ว่ากามทั้งหลายของข้าพเจ้ายังมีอยู่มาก กาม 
เหล่านั้นคนเช่นกับข้าพเจ้าสละได้ยาก. ช้างจมอยู่ท่ามกลางหล่มแล้ว 
ย่อมไม , อาจจะไปยังที่ควรได้ด้วยตนเอง ฉันใด ข้าพเจ้าจมอยู่ในหล่มคือ 
กามกิเลส ก็ย้งไม่สามารถจะปฏิบัติตามทางของภิกษุได้ ฉันนั้น. ข้าแต่ 
พระคุณเจ้าผู้เจริญ อนึ่ง บุตรจะพึงมีความสุขได้ด้วยวิธีใด บิดามารดา 
พรํ่าสอนบุตรด้วยวิธีนั้น ฉันใด ข้าพเจ้าละจากโลกนี้ไปแล้ว จะพึง 
เป็นผู้มีความสุขยืนนานได้ด้วยวิธีใด ขอพระคุณเจ้าโปรดพรํ่าสอนข้าพเจ้า 
ด้วยวิธีนั้นฉันนั้นเถิด. 

[๒๐๖๕] ดูกรมหาบพิตรผู้เป็นจอมประชาชน ล้ามหาบพิตรไม , อาจละกามของมนุษย์ 
เหล่านี้ได้ไซร้ มหาบพิตรจงทรงเริ่มตั้งพลีกรรมอันชอบธรรมเถิด แต่ 
การกระทำอันไม่เป็นธรรมขออย่าได้มีในรัฐสีมาของมหาบพิตรเลย. ทูต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 361 

ทั้งหลายจงไปยังทิศทั้ง ๔ นิมนต์สมฌพราหมณ์ทั้งหลายมา มหาบพิตร 
จงทรงบำรุงสมณพราหมณ์ทั้งหลายด้วยข้าว นา ผ้า เสนาสนะและ 
คิลานปัจจัย. มหาบพิตรจงเป็นผู้มีพระกมลจิตอันผ่องใส ทรงอังคาส 
สมณพราหมณ์ให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าว นํ้า ได้ทรงบริจาคทานตาม 
สติกำลัง และทรงเสวยแล้ว เป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์ไม่ติเตียน 
จงเสด็จเข้าถึงสัคคสถานเถิด. ดูกรมหาบพิตร ก็ล้าความเมาจะพึง 
ครอบงำมหาบพิตรผู้อันหมู , นางนารีทั้งหลายแวดล้อมอยู่ มหาบพิตรจงทรง 
มนสิการคาถานี้แล้วพึงตรัสคาถานี้ในท่ามกลางบริษัทว่า เมื่อชาติก่อนเรา 
เป็นคนนอนอยู่กลางแจ้ง อันมารดาชัณฑาลี เมื่อจะไปป่าให้ดื่มนี้านม 
มาแล้ว นอนคลุกคลีอยู่กับสุนัขทั้งหลายจนเติบโต มาบัดนี้คนนั้น 
ใครๆ เขาก็เรียกกันว่าพระราชา. 

จบ จิตตสัมภูตชาดกที่ ๒. 

๓. สีวิ ราชชาดก 
ว่าด้วยการให้ดวงตาเป็นทาน 

[๒๐๖๖] ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนชรา ไม่แลเห็นในที่ไกล มาเพื่อจะทูลขอ 
พระเนตร ข้าพระพุทธเจ้ามีตาข้างเดียว ข้าพระพุทธเจ้าทูลขอแล้ว 
ขอพระองค์ทรงโปรดพระราชทานพระเนตรข้างหนึ่งแก่ข้าพระพุทธเจ้า 
เถิด. 

[๒๐๖๗] ดูกรวณิพก ใครเป็นผู้แนะนำท่านจึงมาขอดวงตาฉัน ณ ที่นี้ษัณฑิต 
ทั้งหลายกล่าวดวงตาใดว่า ยากที่บุรุษจะสละได้ ท่านมาขอดวงตานั้น 
อันเป็นอวัยวะเบื้องสูง ยากที่เราจะสละได้ง่ายๆ. 

[๒๐๖๘] ในเทวโลก เขาเรียกท่านผู้ใดว่า สุชัมบดี ในมนุษยโลก เขาเรียกท่าน 
ผู้นั้นว่า มฆวา ข้าพระพุทธเจ้าเป็นวณิพก ท่านผู้นั้นแนะนำให้มา 
ขอพระเนตร ณ ที่นี้. ข้าพระพุทธเจ้าเป็นวณิพก การขอของข้าพระ 
พุทธเจ้าไม , มีสิ่งใดยิ่งไปกว่า ขอพระองค์ทรงพระราชทานพระเนตร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 362 

แก , ข้าพระพุทธเจ้า ผู้มาขอเถิด บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า ดวงตาใดยาก 
ที่บุรุษจะสละได้ ขอพระองค์โปรดพระราชทานดวงเนตรนั้นที่ไม่มีสิ่ง 
อื่นจะยิ่งกว่าแก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิด. 

ท่านมาด้วยประโยชน์อันใด ปรารถนาประโยชน์สิ่งใด ความดำริ 
เหล่านั้นเพื่อประโยชน์นั้นๆ ของท่านจงสำเร็จเถิด ดูกรพราหมณ์ 
ท่านจงได้ดวงตาเถิด. เมื่อท่านขอข้างเดียว เราจะให้ทั้งสองข้าง 
ขอท่านนั้นจงเป็นผู้มีนัยน์ตาไปเถิด ท่านปรารถนาสิ่งใดจากเราผู้มุ่งหมาย 
ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านเถิด. 

[๒๐๖๙] ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ของข้าพระองค์ทั้งหลาย 
พระองค์อย่าทรงพระราชทานดวงพระเนตรเลย อย่าทรงทอดทั้งข้าพระ 
พุทธเจ้าทั้งปวงเลย ข้าแต่พระมหาราชเจ้า ขอพระองค์พระราชทาน 
ทรัพย์เถิด แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์ มีเป็นอันมาก ข้าแต่พระ 
มหาราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองค์จะพระราชทานรถ 
ทั้งหลายที่เทียมแล้วม้าอาชาไนย ช้างตัวประเสริฐที่ตบแต่งแล้ว ที่อยู่ 
และเครื่องบริโภคที่ทำด้วยทองคำเถิด. ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ขอ 
พระองค์ทรงพระราชทานเหมือนกับชาวสีพีทั้งปวง ที่มีเครื่องใช้สอย 
สึรถ แวดล้อมพระองค์อยู่โดยรอบทุกเมื่อ ฉะนั้นเถิด. 

[๒๐๗๐] ผู้ใดแลพูดว่าจักให้ แล้วมากลับใจว่าไม่ให้ ผู้นั้นเหมือนกับสวมบ่วง 
ที่ตกลงยังพื้นดินไว้ที่คอ. ผู้ใดแล พูดว่าจักให้ แล้วมากลับใจว่าไม่ให้ 
ผู้นั้นเป็นคนลามกกว่าผู้ที่ลามก ทั้งจะต้องเข้าถึงสถานที่ลงอาชญาของ 
พญายม. ความจริงผู้ขอได้ขอสิ่งใดไว้ ผู้ให้ก็ควรจะให้สิ่งนั้นแหละ 
ผู้ขอยังไม , ได้ขอสิ่งใดไว้ ผู้ให้ก็อย่าพึงให้สิ่งนั้น พราหมณ์ได้ขอ 
สิ่งใดไว้กะเรา เราก็ชักให้สิ่งนั้นนั่นแหละ. 

[๒๐๗๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชน พระองค์ทรงปรารถนาพระชนมายุ 
วรรณะ สุขะ และพละอะไรหรือ จึงทรงพระราชทานพระเนตร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 363 

พระองค์ทรงเป็นราชาแห่งชาวสีพี ไม่มีใครจะประเสริฐยิ่งไปกว่า ทรง 
พระราชทานพระเนตร เพราะเหตุปรโลกหรืออย่างไร? 

[๒ 0 ๗๒] เราให้ดวงตาเป็นทานนั้น เพราะยศก็หาไม่ เราจะได้ปรารถนาบุตร 
ทรัพย์หรือแว่นแคว้น เพราะผลแห่งการให้ดวงตานี้ก็หาไม่ อีก 
ประการหนึ่ง ธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย ท่านได้ประพฤติกันมาแล้ว 
แต่โบราณ เพราะเหตุนี้แหละ ใจของเราจึงยินดีในทาน. 

[๒ 0 ๗๓] ดวงตาทั้ง ๒ ข้างจะได้เป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม , ตนของตนเอง 
ก็หาได้เป็นที่เกลียดชังของเราไม่ พระสัพพัญณุตญาณเป็นที่รักของเรา 
เพราะฉะนั้น เราจึงได้ให้ดวงตา. 

[๒ 0 ๗๔] ดูกรนายสีวิกะ ท่านเป็นมิตรสหายของเรา ท่านเป็นคนศึกษามาดีแล้ว 
จงกระท่าตามถ้อยคำของเราให้ดี จงควักดวงตาทั้ง ๒ ของเราผู้ปรารถนา 
อยู่แล้ววางลง ในมือของพราหมณ์วณิพกเถิด. 

[๒ 0 ๗๕] พระเจ้าสีวิราชทรงเตือนให้หมอสีวิกะกระทำตามพระราชดำรัสแล้ว หมอ 
สึวิกะควักดวงพระเนตรของพระราชาส่งให้แก , พราหมณ์ พราหมณ์เป็น 
ผู้มีจักษุ พระราชาเป็นคนตาบอดเสด็จเข้าที่ประทับ. 

[๒ 0 ๗๖] ตั้งแต่นั้นมาสองสามวัน เมื่อพระเนตรทั้ง ๒ มีเนื้องอกขึ้นเต็มแล้ว 
พระราชาผู้'บำรุงสึพีรัฐ จึงตรัสเรียกนายสารถีผู้เฝ็าอยู่นั้นว่า ดูกรนายสารถี 
ท่านจงเทียมยานเถิด เสร็จแล้วจงบอกให้เราทราบ เราจะไปยังอุทยาน 
จะไปยังสระโบกขรณี และราวป่า. พอพระเจ้าสีวิราชเข้าไปประทับชัด 
สมาธิริมขอบสระโบกขรณีแล้ว ท้าวสุชัมบดีสักกเทวราชก็ปรากฏแก , 

พระเจ้าสีวิราชนั้น. 

[๒ 0 ๗๗] หม่อมฉันเป็นท้าวสักกะจอมแห่งเทพ มาในสำนักของพระองค์แล้ว 
ข้าแต่พระราชฤาษี ขอพระองค์จงเลือกเอาพรตามที่พระทัยปรารถนาเถิด. 

[๒ 0 ๗๘] ข้าแต่ท้าวสักกะ ทรัพย์ กำลังของหม่อมฉันมีพอแล้ว อนึ่ง คลังของ 
หม่อมฉันก็มีเป็นอันมาก บัดนี้หม่อมฉันเป็นคนตาบอด พอใจ 


ความตายเท่านัน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 364 

[๒๐๗๙] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ ผู้เป็นใหญ่กว่าสัตว์สองเท้า พระองค์จง 
ตรัสถ้อยคำที่เป็นสัจจะ เมื่อพระองค์ตรัสแต่ถ้อยคำที่เป็นสัจจะ พระ 
เนตรชักเกิดขึ้นอีก. 

[๒๐๘๐] บรรดาวณิพกทั้งหลายผู้มีโคตรต่างๆ กัน มาขอหม่อมฉัน แม้วณิพกใด 
มาขอหม่อมฉัน แม้วณิพกนั้นก็เป็นที่รักแห่งใจของหม่อมฉัน ด้วยการ 
กล่าวคำสัตย์นี้ขอจักษุจงบังเกิดขึ้นแก , หม่อมฉันเถิด. 

[๒๐๘๑] พราหมณ์ผู้ใด มาขอหม่อมฉันว่า ขอจงพระราชทานพระเนตรเถิด 
หม่อมฉันได้ให้ดวงตาทั้งสองแก่พราหมณ์ผู้นั้นซึ่งเป็นวณิพก.ปีติและ 
โสมนัสเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่หม่อมฉันยิ่งนัก ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ 
ขอจักษุจงเกิดขึ้นแก , หม่อมฉันเถิด. 

[๒๐๘๒] ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงบำรุงสีพีรัฐ พระองค์ตรัสพระคาถาแล้วโดยธรรม 
พระเนตรทั้งสองของพระองค์ จะปรากฏเป็นตาทิพย์เห็นได้ทะลุภาย 
นอกฝา ภายนอกคำแพง และภูเขาตลอดร้อยโยชน์โดยรอบ. 

[๒๐๘๓] ใครหนอในโลกนี้ถูกขอทรัพย์อันน่าปลื้มใจแล้ว แม้จะเป็นของ 
พิเศษ แม้จะเป็นของที่รักอย่างดีของตน จะไม่พึงให้ ฉันขอตักเตือน 
ท่านทั้งหลายผู้เป็นชาวสีพีรัฐทุกๆ คนที่มาประชุมกัน จงดูดวงตาทั้งสอง 
อันเป็นทิพย์ของเราในวันนี้. ตาทิพย์ของเราเห็นได้ทะลุภายนอกฝา 
ภายนอกคำแพง และภูเขาตลอดร้อยโยชน์โดยรอบ. ในโลกที่เป็นอยู่ 
ของสัตว์ทั้งหลายนี้ไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าการบริจาคทาน เราได้ให้ 
จักษุที่เป็นของมนุษย์แล้ว เราได้จักษุทิพย์. ดูกรชาวสีพีรัฐทั้งหลาย 
ท่านทั้งหลายเห็นจักษุทิพย์ที่เราไสันี้แล้ว จงให้ทานเสียก่อนจึงค่อย 
บริโภคเถิด ท่านทั้งหลายได้ ให้ทานตามสติกำลังและได้บริโภคทานแล้ว 
ไม่มีใครติเตียนได้ ย่อมเข้าถึงสัคคสถาน. 

จบ สึวิราชชาดกที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 365 

๔. สิริมันทชาดก 
ว่าด้วยปัญญาประเสริฐ 

[๒๐๘๔] ท่านอาจารย์เสนก เราขอถามเนื้อความนี้บรรดาคนสองพวก คือ คนผู้ 
สมบูรณ์ด้วยปัญญาแต่เสื่อมจากสิริ กับคนที่มียศแต่ไร้ปัญญา นักปราชญ์ 
กล่าวคนไหนว่าประเสริฐ? 

[๒๐๘๕] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาราษฎร์ คนฉลาด หรือคนโง่ คนบริบูรณ์ 
ด้วยศิลปะ หรือคนหาศิลปะมิได้ แม้จะมีชาติสูง ก็ย่อมเป็นคนรับใช้ 
ของคนผู้มีชาติตํ่าแต่มียศ ข้าพระพุทธเจ้าเห็นความดังนี้จึงขอ 
กราบทูลว่า คนมีปัญญา เป็นคนเลวทราม คนมีสิริแล เป็นคนประเสริฐ 
พระเจ้าข้า. 

[๒๐๘๖] ดูกรมโหสถผู้มีปัญญาไม , ทราม ผู้เห็นธรรมสิ้นเชิง เราถามเจ้าในคน 
สองพวก คือ คนพาลผู้มียศ กับบัณฑิตผู้ไม่มีโภคะ นักปราชญ์กล่าว 
คนไหนว่าประเสริฐ. 

[๒๐๘๗] คนพาลกระท่ากรรมอันชั่วช้า ก็สำคัญว่า สิ่งนี้เท่านั้นประเสริฐ เห็นแต่ 
เพียงโลกนี้ไม , เห็นโลกหน้า ต้องได้รับเคราะห์ร้ายในโลกทั้งสอง 
ข้าพระพุทธเจ้าเห็นข้อความแม้นี้จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญาเท่านั้น 
ประเสริฐ คนโง , ถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจ้าข้า. 

[๒๐๘๘] ศิลปะนี้ก็ดี พวกพ้องก็ดี ร่างกายก็ดี หาได้จัดโภคสมบัติมาให้ไม่ 
มหาชนย่อมคบหาโควินทเศรษฐี ผู้มีนั้าลายไหลออกจากคางทั้งสองข้าง 
ผู้ได้รับความสุข มีสิริตํ่าช้า ข้าพระพุทธเจ้าเห็นข้อความแม้นี้จึง 
กราบทูลว่า คนมีปัญญา เป็นคนเลวทราม คนมีสิริเท่านั้นเป็นคน 
ประเสริฐ พระเจ้าข้า. 

[๒๐๘๙] คนมีปัญญาน้อย ได้รับความสุขแล้ว ย่อมมัวเมา แม้ถูกความทุกข์ 
กระทบแล้ว ย่อมถึงความหลง อันสุขทุกข์ที่จรมากระทบเข้าแล้ว ย่อม 
หวั่นไหว ดุจปลาที่ดิ้นรนอยู่ในที่ร้อน ฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 366 

เห็นข้อความแม้นี้จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐ คนโง , 

ถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจ้าข้า. 

[๒๐๙๐] ฝูงนกย่อมพากันบินเร่ร่อนไปมาโดยรอบต้นไม้ ที่มีผลดีในป่า ฉันใด 
คนเป็นอันมากย่อมคบหาผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์ มีโภคสมบัติ เพราะเหตุ 
ต้องการทรัพย์ ก็ฉันนั้น ข้าพระพุทธเจ้าเห็นข้อความแม้นั้จึงกราบ 
ทูลว่า คนมีปัญญา เป็นคนเลวทราม คนมีศิริเท่านั้น เป็นคนประเสริฐ 
พระเจ้าข้า. 

[๒๐๙๑] คนโง , ถึงจะมีกำลังก็หายังประโยชน์ให้สำเร็จไม่ ได้ทรัพย์มาด้วยกรรม 
อันร้ายแรง นายนิรยบาลทั้งหลาย ย่อมฉุดคร่าเอาคนโง่ ผู้ไม่ฉลาด 
ครํ่าครวญอยู่ ไปสู่นรกอันร้ายกาจ ข้าพระพุทธเจ้าเห็นข้อความแม้นั้ 
จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้น ประเสริฐ คนโง , ถึงมียศจะประเสริฐ 
อะไร พระเจ้าข้า. 

[๒๐๙๒] แม่นั้าแห่งใดแห่งหนึ่ง ย่อมไหลไปสู่แม่นั้าคงคา แม่นั้าเหล่านั้น 
ทั้งหมดเทียว ย่อมละทิ้งชื่อและถิ่นเติม แม่นั้าคงคาไหลไปถึงมหาสมุทร 
ย่อมไม , ปรากฏชื่อ คนในโลกนั้ที่มีฤทธิยง ก็ไม่ปรากฏ ฉันนั้นแล 
ข้าพระพุทธเจ้าเห็นข้อความแม้นั้จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญา เป็นคน 
เลวทราม คนมีศิริเท่านั้น เป็นคนประเสริฐ พระเจ้าข้า. 

[๒๐๙๓] ข้าพระพุทธเจ้าจะกล่าวแก้ปัญหาที่ท่านอาจารย์กล่าว แม่นั้าทั้งหลาย 
ย่อมไหลไปสู่ทะเลใหญ่ไม , ได้ตลอดกาลทั้งปวง ทะเลนั้นมีกำลังมาก 
เป็นนิตย์ มหาสมุทรย่อมไม , ล่วงเลยส่งไปได้ ฉันใด กิจการที่คนโง่ 
ประสงค์ ก็ฉันนั้น คนมีศิริย่อมไม , ล่วงเลยคนมีปัญญาไปได้ไม , ว่าในกาล 
ไหนๆ ข้าพระพุทธเจ้าเห็นข้อความแม้นั้จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญา 
เท่านั้นประเสริฐ คนโง , ถึงมียศจะประเสริฐอะไร. 

[๒๐๙๔] ถ้าแม้คนมียศไม , สำรวมแล้ว อยู่ในที่วินิจฉัย กล่าวข้อความแก่ชน 
เหล่าอื่น คำพุดของคนนั้นย่อมเจริญงอกงามในท่ามกลางญาติ คนมี 
ปัญญายังคนผู้มีศิรตํ่าช้าให้ทำตามคำของตนไม , ได้ ข้าพระพุทธเจ้าเห็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 367 

ข้อความแม้นี้จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญา เป็นคนเลวทราม คนมีศิริ 
เท่านั้น เป็นคนประเสริฐ พระเจ้าข้า. 

[๒๐๙๕] คนโง , หาปัญญามิได้ ย่อมกล่าวมุสา เพราะเหตุแห่งบุคคลอื่น หรือแม้ 
แห่งตน คนโง , นั้นย่อมถูกนินทาในท่ามกลางบริษัท แม้ภายหลัง 
เขาก็ต้องไปทุคติ ข้าพระพุทธเจ้าเห็นข้อความแม้นั้จึงกราบทูลว่า 
คนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐ คนโง , ถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจ้าข้า. 

[๒๐๙๖] ถ้าคนมีปัญญาดังแผ่นดิน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีทรัพย์ เป็นคนเข็ญใจ 
กล่าวข้อความ คำพุดของเขานั้นย่อมไม่เจริญงอกงามในท่ามกลางบริษัท 
อนึ่ง ศิริของคนมีปัญญาย่อมไม , มี ข้าพระพุทธเจ้าเห็นข้อความแม้นั้ 
จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญา เป็นคนเลวทราม คนมีศิริเท่านั้น เป็นคน 
ประเสริฐ พระเจ้าข้า. 

[๒๐๙๗] คนมีปัญญาดังแผ่นดิน ย่อมไม่กล่าวคำเหลาะแหละ เพราะเหตุ 
แห่งคนอื่น หรือแม้แห่งตน บุคคลนั้นย่อมเป็นผู้อันมหาชนบูชา 
ในท่ามกลางที่ประชุม แม้ภายหลังเขาก็จะไปสุคติ ข้าพระพุทธเจ้า 
เห็นข้อความแม้นั้จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐ คนโง , 

ถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจ้าข้า. 

[๒๐๙๘] ช้าง ม้า โค แก้วมณี กุณฑล และนางนารีทั้งหลายผู้เกิดในตระกูล 
ที่มั่งคั่ง สิ่งทั้งปวงนั้นย่อมเป็นเครื่องอุปโภคของคนที่มั่งคั่ง คนทั้งหลาย 
ผู้ไม่มั่งคั่ง ก็ย่อมเป็นเครื่องอุปโภคของคนที่มั่งคั่ง ข้าพระพุทธเจ้า 
เห็นข้อความแม้นั้จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญาเป็นคนเลวทราม คนมีศิริ 
เท่านั้นเป็นคนประเสริฐ พระเจ้าข้า. 

[๒๐๙๙] ศิริย่อมละคนโง , ผู้ไม , จัดแจงการงาน ไม่มีความคิด มีปัญญาทราม 
เหมือนงูละทิ้งคราบเก่าไป ฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้าเห็นข้อความแม้นั้ 
จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญาเท่านั้น ประเสริฐคนโง , ถึงมียศจะประเสริฐ 
อะไร พระเจ้าข้า. 

[๒๑๐๐] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ คน เป็นบัณฑิต ทุกคน 
กราบไหว้ปารงพระองค์ พระองค์เป็นอิสระครอบงำข้าพระพทธเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 368 

ทั้งหลาย ดุจท้าวสักกเทวราชผู้เป็นเจ้าแห่งหมู , สัตว์ ฉะนั้น ข้าพระ 
พุทธเจ้าเห็นข้อความแม้นี้จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญา เป็นคนเลวทราม 
คนมีศิริเท่านั้น เป็นคนประเสริฐ พระเจ้าข้า. 

[๒๑๐๑] คนโง , ถึงจะมียศ ก็เป็นทาสของคนมีปัญญา เมื่อกิจการต่างๆ เกิดขึ้น 
คนฉลาดย่อมจัดแจงกิจอันละเอียดใด คนโง , ย่อมถึงความหลงใหลใน 
กิจนั้น ข้าพระพุทธเจ้าเห็นข้อความแม้นี้จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญา 
นั้นแลประเสริฐ คนโง , ถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจ้าข้า. 

[๒๑๐๒] แท้จริง สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญปัญญาเท่านั้น สิริเป็นที่ใคร่ของ 
คนโง่ เพราะมนุษย์ทั้งหลายยินดีในโภคสมบัติ ก็ความรู้ 1 ของท่านผู้! 

ทั้งหลายใครๆ ชั่งไม , ได้ ในกาลไหนๆ คนมีศึริย่อมไม , ล่วงเลยคน 
มีปัญญาไปได้ ไม , ว่าในกาลไหนๆ. 

[๒๑๐๓] ดูกรมโหสถผู้เห็นธรรมทั้งสิ้น เราได้ถามปัญหาข้อใดกะเจ้า เจ้าได้ 
ประกาศปัญหาข้อนั้นแก่เราแล้ว เรายินดีด้วยการแล้ปัญหาของเจ้า เรา 
ให้โคพันหนึ่ง โคอุสุภราชา ช้าง รถเทียมด้วยม้าอาชาไนย ๑๐ ตัว 
และบ้านส่วย ๑๖ ตำบล แก , เจ้า. 

จบ สิริมันทชาดกที่ ๔. 

๕. โรหนมิคชาดก 
ว่าด้วยความรักในสายเลือด 

[๒๑๐๔] ดูกรน้องจิตตกะ ฝูงเนื้อเหล่านั้นกลัวความตายจึงพากันหนีกลับไป ถึงเธอ 
ก็จงไปเสียเถิด อย่าห่วงใยพี่เลย เนื้อทั้งหลายจักมีชีวิตอยู่กับเธอ. 

[๒๑๐๕] พี่โรหนะ ฉันจะไม่ไป ถึงใครจะคร่าเอาหัวใจของฉันไป ฉันจักไม , ทั้งพี่ไป 
ฉันจักยอมทั้งชีวิตไว้ในที่นี้. 

ก็มารดาบิดาทั้งสองของเรานั้น ท่านตาบอด เมื่อไม่มีผู้นำ จักต้อง 
ตายแน่ เธอจงไปเถิด อย่าห่วงใยพี่เลย เนื้อทั้งหลายจักมีชีวิตอยู่ 
กับเธอ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 369 

พี่โรหนะ ฉันจะไม , ไป ถึงใครจะมาคร่าเอาหัวใจของฉันไป ฉันจักไม่ 
ทิ้งพี่ผู้ถูกมัดไป ฉันชักยอมทิ้งชีวิตไว้ในที่นี้. 

[๒๑๐๖] เจ้าเป็นคนขลาด จงหนีไปเสียเถิด พี่ติดอยู่ในหลักเหล็ก เธอจงไป 
เสียเถิด อย่าห่วงใยพี่เลย เนื้อทั้งหลายชักมีชีวิตอยู่กับเธอ. 

[๒๑๐๗] พี่โรหนะ ฉันจะไม , ไป ถึงใครจะมาคร่าเอาหัวใจของฉันไป ฉันชักไม่ 
ละทิ้งพี่ ฉันชักยอมทิ้งชีวิตไว้ในที่นี้. 

ก็มารดาบิดาทิ้งสองของเรานี้น ท่านตาบอด เมื่อไม่มีผู้นำ ชักต้องตาย 
แน่ เธอจงไปเถิด อย่าห่วงใยพี่เลย เนื้อทิ้งหลายชักมีชีวิตอยู่กับเธอ. 

พี่โรหนะ ฉันจะไม , ไป ถึงใครจะมาคร่าเอาหัวใจของฉันไป ฉันจะไม , ละ 
ทิ้งพี่ผู้ถูกมัดไป ฉันชักยอมทิ้งชีวิตไว้ในที่นี้. 

[๒๑๐๘] วันนี้นายพรานคนใด ชักฆ่าเราด้วยลูกศร หรือหอก นายพรานคนนั้น 
มีรูปร้ายกาจ ถืออาวุธเดินมาแล้ว. 

[๒๑๐๙] นางสุตนามฤดีนั้น ถูกภัยบีบคั้นคุกคามหนีไป ครู , หนึ่งแล้วกลับเข้ามา 
หาความตาย ถึงนางจะมีขวัญอ่อนก็ได้ท่ากรรมที่ทำได้แสนยาก. 

[๒๑๑๐] เนื้อทิ้ง ๒ นี้เป็นอะไรกับท่านหนอ พ้นไปแล้วยังกลับเข้ามาหาเครื่อง 
ผูกอีก ไม่ปรารถนาจะละทิ้งท่านไป แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต? 

[๒๑๑๑] ดูกรนายพราน เนื้อทิ้ง ๒ นี้เป็นน้องชาย น้องสาวของข้าพเจ้า ร่วมท้อง 
มารดาเดียวกัน ไม , ปรารถนาละข้าพเจ้าไป แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต. 

[๒๑๑๒] ข้าแต่นายพราน มารดาบิดาทิ้งสองของ เราท่านตาบอด เมื่อไม , มีผู้นำ 
ชักต้องตายแน่ โปรดให้ชีวิตแก่เราทิ้ง ๕ เถิด โปรดปล่อยพี่ชาย 
เสียเถิด. 

[๒๑๑๓] ข้าพเจ้าจะปล่อยเนื้อ ผู้เลี้ยงมารดาบิดาเท่านั้น มารดาบิดาได้เห็น 
พระยาเนื้อหลุดจากบ่วงไปแล้ว ก็จงยินดีเถิด. 

[๒๑๑๔] ข้าแต่นายพราน ท่านจงยินดีเพลิดเพลินกับพวกญาติทิ้งปวง เหมือน 
ข้าพเจ้าเห็นพระยาเนื้อที่หลุดจากบ่วงแล้ว ชื่นชม ยินดี ในวันนี้ ฉะนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 370 

[๒๑๑๕] ดูกรลูกรัก เมื่อชีวิตเข้าไปใกล้ความตายแล้ว เจ้าหลุดมาได้อย่างไร 
ไฉนนายพรานจึงได้ปล่อยจากบ่วงเหล็กมาเล่า? 

[๒๑๑๖] น้องจิตตกะกล่าววาจาไพเราะหู เป็นที่จับอกจับใจดื่มดํ่าในหทัย ช่วย 
ข้าพเจ้าให้หลุดมาได้ด้วยวาจาสุภาษิต. น้องสุตนาได้กล่าววาจาไพเราะหู 
จับอกจับใจดื่มดํ่าในหทัย ช่วยข้าพเจ้าให้หลุดมาได้ด้วยวาจาสุภาษิต. 

นายพรานได้ฟ้งวาจาไพเราะหู เป็นที่จับอกจับใจดื่มดํ่าในหทัย ได้ฟ้ง 
วาจาสุภาษิต จึงได้ปล่อยข้าพเจ้ามา. 

[๒๑๑๗] เราได้เห็นลูกโรหนะมาได้แล้ว ย่อมชื่นชม ยินดี ในวันนี้ฉันใด ขอให้ 
นายพรานพร้อมทั้งบุตรและภรรยา จงมีความชมชื่น ยินดี ฉันนั้นเถิด. 

[๒๑๑๘] ดูกรนายพราน เจ้าได้พูดไว้ว่า จะนำเอาเนื้อและหนังมามิใช่หรือ เออ 
ก็เหตุอะไรเล่า เจ้าจึงไม่นำเอาเนื้อและหนังมา? 

[๒๑๑๙] เนื้อนั้นได้มาติดบ่วงเหล็กถึงมือแล้ว แต่มีเนื้อ ๒ ตัวไม , ได้ติดบ่วงเข้า 
มายืนอยู่ใกล้เนื้อตัวนั้น ข้าพระองค์ได้เกิดความสังเวชใจ ความอัศจรรย์ 
ใจ ขนพองสยองเกล้าว่า ล้าเราฆ่าเนื้อตัวนื้เราชักต้องทั้งชีวิตในวันนี้. 

[๒๑๒๐] ดูกรนายพราน เนื้อเหล่านั้นเป็นเช่นไร เป็นเนื้อมีธรรมอย่างไร มีสี 
สรรอย่างไร มีศีลอย่างไร ท่านจึงได้สรรเสริญเนื้อเหล่านั้นนัก? 

[๒๑๒๑] เมื่อเหล่านั้นมีเขาขาว ขนสะอาด หนังเปรียบด้วยทองคำ เท้าแดง 
ตาสุกใส เป็นที่น่ารื่นรมย์ใจ. 

[๒๑๒๒] ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ เนื้อเหล่านั้นเป็นเช่นนี้เป็นเนื้อมีธรรม 
เช่นนี้เป็นเนื้อเลี้ยงบิดามารดา ข้าพระพุทธเจ้าจึงมิได้นำพระยาเนื้อนั้น 
มาถวายพระองค์ พระเจ้าข้า. 

[๒๑๒๓] ดูกรนายพราน เราให้ทองคำ ๑๐๐ แท่ง กุณฑลแก้วมณีอันมีค่ามาก 
เตียง ๔ เหลี่ยมมีสีคล้ายดอกผักตบ และภรรยาผู้มีรูบ่ร่างเหมือนกัน ๒ คน 
กับโค ๑๐๐ ตัว แก่ท่าน เราชักปกครองราชสมบัติโดยธรรม ท่าน 
เป็นผู้มีอุปการะแก , เรามาก ดูกรนายพราน ท่านจงเลี้ยงดูบุตรและภรรยา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 371 

ด้วยกสิกรรม พาณิชกรรม การให้กู้หนี้และด้วยการแสวงหาอันเป็น 
สัมมาชีพเถิด อย่าได้กระทำบาปอีกเลย. 

จบ โรหนมิคชาดกที่ ๕. 

๖. หังสชาดก 
ว่าด้วยหงส์สุมุขะผู้ภักดี 

[๒๑๒๔] ดูกรสุมุขะ ผู้มีผิวพรรณงามดังทองคำ หงส์เหล่านี้ถูกภัยคุกคามแล้ว มีตัว 
งอบินหนีไป ท่านจงหนีไปตามปรารถนาเถิด. หมู , ญาติทั้งหลายละทิ้งเรา 
ติดอยู่ในบ่วงผู้เดียว ไม , ห่วงใย พากันบินหนีไป ท่านผู้เดียวจะห่วงอยู่ 
ท่าไม? ดูกรสุมุขะผู้ประเสริฐ ท่านควรจะบินหนีเอาตัวรอด เพราะ 
ความเป็นสหายในเราผู้ติดบ่วงย่อมไม่มี ท่านอย่าท่าความเพียรให้เสื่อม 
เสียเพราะความไม , มีทุกข์เลย จงรีบบินหนีไปตามความปรารถนาเถิด. 

[๒๑๒๕] ข้าแต่ท้าวธตรฐมหาราช ถึงพระองค์จะถูกทุกข์ครอบงำ ข้าพระพุทธเจ้า 
ก็จักไม , ละทิ้งพระองค์ไป ข้าพระพุทธเจ้าจักเป็น หรือจักตายก็จักร่วมอยู่ 
กับพระองค์. 

[๒๑๒๖] ดูกรสุมุขะ ท่านกล่าวคำใด คำนั้นเป็นคำดีงามของพระอริยเจ้า อนึ่งเล่า 
เราเมื่อจะทดลองท่านจึงได้พูดกะท่านว่า จงบินหนีไป. 

[๒๑๒๗] ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐสูงสุดกว่าหงส์ทิ้งหลาย นกตัวสัญจรไปใน 
อากาศ ย่อมบินไปสู่ทางโดยที่มิใช่ทางได้ พระองค์ไม่ทรงทราบบ่วงแต่ 
ที่ไกลดอกหรือ? 

[๒๑๒๘] คราวใด จะมีความเสื่อม คราวนั้น เมื่อถึงคราวจะสิ้นชีพ สัตว์แม้จะ 
ติดบ่วง ติดข่ายก็ย่อมไม , รู้สึก. 

[๒๑๒๙] ดูกรสุมุขะ ผู้มีผิวพรรณงามดังทองคำ หงส์เหล่านี้ถูกภัยคุกคามแล้ว มี 
ตัวงอพากันบินหนีไป ท่านเท่านั้นมัวพะวงอยู่. หงส์เหล่านั้นกินและดื่ม 
แล้วก็พากันบินหนีไป มิได้แลเหลียวถึงใคร ก็ท่านผู้เดียวจะมาเฝ็าอยู่ 
ท่าไมเล่า? หงส์ตัวนี้เป็นอะไรกับท่านหนอ ท่านพ้นแล้วจากบ่วง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 372 

ทำไมจึงมาเป็นห่วงหงส์ผู้ติดบ่วงอยู่เล่า หงส์ทั้งหลายเขาพากันทอดทิ้ง 
ไปแล้ว ท่านผู้เดียวมาพะวงอยู่ทำไม? 

[๒๑๓๐] หงส์ตัวนั้นเป็นราชาของเรา เป็นมิตรสหายเสมอด้วยชีวิตของเรา เรา 
จักไม่ทอดทิ้งท่านไปจนตราบเท่าจนวันตาย. 

[๒๑๓๑] ท่านปรารถนาจะสละชีวิต เพราะเหตุแห่งสหาย เราจักปล่อยสหายของ 
ท่านไป ขอพญาหงส์จงไปตามความประสงค์ของท่านเถิด. 

[๒๑๓๒] ดูกรนายพราน วันนี้ข้าพเจ้าได้เห็นพญาหงส์ตัวเป็นใหญ่ในหมู่ท่ชาชาติ 
พ้นจากบ่วงแล้วย่อมชื่นชม ยินดี ฉันใด ขอท่านพร้อมกับหมู่ญาติ 
ทิ้งปวง จงชื่นชม ยินดี ฉันนั้นเถิด. 

[๒๑๓๓] พระองค์ผู้ทรงพระเจริญ ทรงเกษมสำราญดีหรือ โรคาพยาธิมิได้เบียด 
เบียนพระองค์หรือ รัฐสีมาอาณาจักรของพระองค์นี้สมบูรณ์ดีหรือ 
พระองค์ปกครองประชาราษฎรโดยธรรมหรือ? 

[๒๑๓๔] ดูกรพญาหงส์ เราเกษมสำราญดี ทั้งโรคาพยาธิก็มิได้เบียดเบียน รัฐสีมา 
อาณาจักรของเรานี้ก็สมบูรณ์ดี เราปกครองราษฎรโดยธรรม. 

[๒๑๓๕] โทษผิดอะไรๆ ในหมู่อำมาตย์ของพระองค์ไม่มีอยู่หรือ หมู่ศัตรูห่าง 
ไกลจากพระองค์ เหมือนเงาย่อมไม , เจริญทางทิศทักษิณ แลหรือ? 

[๒๑๓๖] โทษผิดอะไรๆ ในหมู่อำมาตย์ของเราไม่มีเลย อนึ่ง หมู่ศัตรูก็ห่างไกล 
จากเรา เหมือนเงาย่อมไม่เจริญทางด้านทิศทักษิณ ฉะนั้น. 

[๒๑๓๗] พระมเหสีของพระองค์ มิได้ทรงประพฤติล่วงละเมิดพระทัย ทรงเชื่อฟิง 
ทรงปราศรัยน่ารัก พร้อมพรักไปด้วยปุตตสมบัติ รูปสมบัติ และ 
ยศสมบัติ ยังเป็นที่โปรดปรานของพระองค์หรือ? 

[๒๑๓๘] มเหสีของเราเป็นเช่นนั้น ทรงเชื่อฟ้งถ้อยคำ ทรงปราศรัยน่ารัก พร้อม 
พรักไปด้วยปุตตสมบัติ รูปสมบัติ และยศสมบัติ ยังเป็นที่โปรดปราน 
ของเราอยู่. 

[๒๑๓๙] พระโอรสของพระองค์มีมากพระองค์ ทรงอุบัติมาเป็นศรีสวัสดี ใน 
รัฐสีมาอันเจริญ ทรงสมบูรณ์ด้วยพระปรีชาเฉลียวฉลาด ย่อมทรงบันเทิง 
พระทัยแต , ที่นั้นๆ อยู่แลหรือ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 373 

[๒๑๔๐] ดูกรพระยาหงส์ธตรฐ เราปรากฏว่ามีโอรสถึง ๑๐๑ คน ขอท่านได้โปรด 
ชี้แจงกิจที่ควรแก่โอรสเหล่านั้นด้วยเถิด โอรสเหล่านั้นจะไม , ดูหมิ่นถ้อย 
คำของท่านเลย. 

[๒๑๔๑] ถ้าแม้ว่า บุคคลประกอบด้วยชาติ หรือวินัย แต่กระทำความเพียรในภาย 
หลัง เมื่อกิจที่จำต้องทำเกิดขึ้น ย่อมต้องจมอยู่ในห้วงอันตราย. ช่อง 
ทางรั่วไหลแห่งโภคสมบัติเป็นต้น ก็จะเกิดใหญ่โตขึ้นกับบุคคลผู้มีปัญญา 
ง่อนแง่นนั้น บุคคลนั้นย่อมมองเห็นได้แต่รูปที่หยาบๆ เหมือนความมืด 
ในราตรี ฉะนั้น. บุคคลผู้ประกอบความเพียรในสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป็น 
สาระ ก็ย่อมไม่ประสบความรู้เลยทีเดียว ย่อมจะจมลงในห้วงอันตราย 
อย่างเดียว เหมือนกวางวิ่งโลดโผนไปในซอกผา ตกจมเหวลงไปใน 
ระหว่างทาง ฉะนั้น. ถึงหากว่า นรชนจะเป็นผู้มีชาติเลวทราม แต่เป็นผู้มี 
ความขยันหมิ่นเพียร มีปัญญา ประกอบด้วยอาจาระและศีล ย่อมจะรุ่ง 
เรือง เหมือนกองไฟในกลางคืน ฉะนั้น ขอพระองค์ทรงทำข้อนั้นนั่นแล 
ให้เป็นเครื่องเปรียบเทียบ แล้วทรงยังพระโอรสทั้งหลายให้ดำรงอยู่ใน 
วิชา บุคคลผู้มีปัญญาย่อมงอกงาม เหมือนพืชในนางอกงามขึ้นเพราะ 
นั้าฝน ฉะนั้น. 

จบ หังสชาดกที่ ๖ 
๗. สัตติคุมพชาดก 
ว่าด้วยพี่น้องก็ยังต่างใจกัน 

[๒๑๔๒] พระมหาราชาผู้เป็นจอมแห่งชนชาวปัญจาลรัฐ เป็นดุจพรานเนื้อ เสด็จ 
ออกมาสู่ป่าพร้อมด้วยเสนา พลัดจากหมู , เสนาไป. ท้าวเธอได้ทอด 
พระเนตรเห็นหมู่ท้านที่เขาทำไว้ เป็นที่อยู่อาศัยของโจรทั้งหลายในป่านั้น 
สุวโปดกออกจากหมู่บ้านนั้นแล้ว กลับมาพูดคำหยาบคายกับพ่อครัว 
ว่า มีบุรุษหนุ่มน้อย มีรถม้าเป็นพาหนะ มีกุลฑลเกลี้ยงเกลาดี มีกรอบ 
หน้าแดงงดงามเหมือนพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างในกลางวัน ฉะนั้น. เมื่อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 374 

ถึงเวลาเที่ยงวัน พระราชากำลังบรรทมหลับพร้อมกับนายสารถี เอาซิ 
พวกเราจงรีบไปชิงเอาทรัพย์ทั้งหมด ของท้าวเธอเสีย. เวลานี้ก็เงียบ 
สงัดดุจกลางคืน พระราชากำลังบรรทมหลับพร้อมกับนายสารถี พวก 
เราจงไปแย่งเอาผ้าและกุลฑลแก้วมณี แล้วฆ่าเสียเอากิ่งไม่ปิดไว้. 

[๒๑๔๓] ดูกรสุวโปดกสัตติกุมพะ เจ้าเป็นท้าไปกระมังจึงได้พูดอย่างนั้น เพราะ 
ว่า พระราชาทั้งหลายถึงจะเสด็จมาแต่ไกล ก็ย่อมทรงเดชานุภาพเหมือน 
ดังไฟสว่างไสว ฉะนั้น. 

[๒๑๔๔] ดูกรนายปติโกลุมพะ ท่านเมาแล้วย่อมเก่งกาจมากมิใช่หรือ เมื่อมารดา 
ของเราเปลือยกาย ไฉนท่านจึงเกลียดเล่าหนอ? 

[๒๑๔๕] ดูกรสารถีผู้เพื่อนยาก จงรีบลุกขึ้นเทียมรถ เราไม่ชอบใจนก เราจงไป 
อาศรมอื่นกันเถิด. 

[๒๑๔๖] ข้าแต่พระมหาราชา ราชรถได้เทียมแล้ว และท้าราชพาหนะมีกำลัง 
ก็ได้จัดเทียมแล้ว เชิญพระองค์เสด็จขึ้นประทับเถิด จะได้เสด็จไปยัง 
อาศรมอื่น พระเจ้าข้า. 

[๒๑๔๗] พวกโจรในอาศรมนี้พากันไปเสียที่ไหนหมดเล่า พระเจ้าปีญจาลราชนั้น 
หลุดพ้นไปได้ เพราะพวกโจรเหล่านั้นไม , เห็น. ท่านทั้งหลายจงจับ 
เกาทัณฑ์ หอก และโตมร พระเจ้าปัญจาลราช กำลังหนีไป ท่านทั้งหลาย 
อย่าได้ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ได้เลย. 

[๒๑๔๘] ครั้งนั้น ปุบผกะสุวโปดกผู้มีจะงอยปากแดง ยินดีต้อนรับพระราชาว่า 
ข้าแต่พระมหาราชา พระองค์เสด็จมาดีแล้ว อนึ่ง พระองค์มิได้เสด็จมา 
ร้าย พระองค์ผู้ทรงอิสรภาพเสด็จมาถึงแล้วโดยลำดับ ของสิ่งใดมีอยู่ใน 
อาศรมนี้ขอพระองค์ทรงเลือกเสวยของสิ่งนั้น. ผลมะพลับ ผลมะหาด 
ผลมะซาง ผลหมากเม่า อันเป็นผลไท้มีรสหวานเล็กน้อย ขอพระองค์ 
จงเลือกเสวยแต่ที่ดีๆ ข้าแต่พระมหาราชา นี้านี้เย็น นำมาแต่ซอกภูเขา 
ขอเชิญพระองค์ทรงดื่มล้าทรงปรารถนา. ฤาษีทั้งหลายในอาศรมนี้พากัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 375 

ไปป่าเพื่อแสวงหาผลาผล เชิญเสด็จลุกขึ้นไปทรงเลือกหยิบเอาเองเถิด 
เพราะข้าพระองค์ไม่มีมือที่จะทูลถวายได้. 

[๒๑๔๙] นกแขกเต้าตัวนี้เจริญดีหนอ ประกอบด้วยคุณธรรมอย่างยิ่ง ส่วนนก 
แขกเต้าตัวโน้นพูดถ้อยคำหยาบคายว่า จงจับมัดพระราชานี้ฆ่าเสีย อย่า 
ให้รอดชีวิตไปได้เลย เมื่อนกแขกเต้านั้นรำพันเพ้ออยู่อย่างนี้เราได้มา 
ถึงอาศรมนี้โดยสวัสดี. 

[๒๑๕๐] ข้าแต่พระมหาราชา ข้าพระองค์ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกัน 
ได้เจริญเติบโตที่ต้นไม้เดียวกัน แต่ต่างพลัดกันไปอยู่คนละเขตแดน. 

สัตดึคุมพะเจริญอยู่ในสำนักของพวกโจร ส่วนข้าพระองค์เจริญอยู่ใน 
สำนักของฤาษีในอาศรมนี้สัตติคุมพะนั้นเข้าอยู่ในสำนักของอสัตบุรุษ 
ข้าพระองค์อยู่ในสำนักของสัตบุรุษ ฉะนั้น ข้าพระองค์ทั้งสองจึงต่างกัน 
โดยธรรม. 

[๒๑๕๑] การฆ , าก็ดี การจองจำก็ดี การหลอกลวงด้วยของปลอมก็ดี การหลอก 
ลวงด้วยอาการตรงๆ ก็ดี การปล้นฆ่าชาวม้านก็ดี การกระทำกรรมอัน 
อันแสนสาหัสก็ดี มีอยู่ในที่ใด สัตติคุมพะนั้นย่อมศึกษาสิ่งเหล่านั้น 
ในที่นั้น. ข้าแต่พระองค์ผู้ภารตวงศ์ ในอาศรมของฤาษีนี้มีแต่สัจจะ 
ธรรมะ ความไม่เบียดเบียน ความสำรวม และความแกอินทรีย์ 
ข้าพระองค์เป็นผู้เจริญแล้วบนตักของฤาษีทั้งหลาย ผู้มีปกติให้อาสนะ 
และนา. 

[๒๑๕๒] ข้าแต่พระราชา บุคคลคบคนใดๆ เป็นสัตบุรุษ อสัตบุรุษ มีศีล หรือ 
ไม่มีศีล บุคคลนั้นย่อมไปสู่อำนาจของบุคคลนั้นนั่นเทียว. บุคคลคบคน 
เช่นใดเป็นมิตร หรือเข้าไปคบสนิทคนเช่นใด ก็ย่อมเป็นคนเช่นนั้น 
เพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้น. อาจารย์คบอันเตวาสัก ย่อมทำ 
อันเตวาสักผู้ยังไม่แปดเปือนให้แปดเปือนได้ อาจารย์ถูกอันเตวาสักพา 
เปือนแล้ว พาอาจารย์อื่นให้เปือนอีก เหมือนลูกศรที่เปือนยาพิษแล้ว 
ย่อมทำแล่งลูกศรให้เปือน ฉะนั้น. นักปราชญ์ไม่พึงมีสหายลามกเลย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 376 

ทีเดียว เพราะกลัวแต่การแปดเปือนด้วยบาปธรรม นรชนใดห่อปลาเน่า 
ด้วยใบหญ้าคา แม้ใบหญ้าคาของนรชนนั้น ก็ย่อมมีกลิ่นเน่าฟ้งไป 
ฉันใด การเข้าไปคบคนพาล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. นรชนใด ห่อกฤษณา 
ด้วยใบไม้ แม้ใบไม้ของนรชนนั้น ก็ย่อมหอมฟ้งไป ฉันใด การเข้าไป 
คบนักปราชญ์ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุนั้น บัณฑิตรู้ความเปลี่ยน 
แปลงของตนดุจห่อใบไม้แล้ว ไม่ควรเข้าไปคบพวกอสัตบุรุษ ควรคบ 
แต่พวกสัตบุรุษ ด้วยว่า อสัตบุรุษย่อมนำไปสู่นรก สัตบุรุษย่อมพาให้ 
ถึงสุคติ. 

จบ สัตติคุมพชาดกที่ ๗. 

๘. ภัลลาติยชาดก 
ว่าด้วยอายุของกินนร 

[๒๑๕๓] ได้มีพระราชาทรงพระนามว่า ภัลลติยะ ทรงละรัฐสีมา เสด็จประพาส 
ป่าล่ามฤค ห้าวเธอเสด็จไปถึงคันธมาทน์วรคีรี มีพรรณดอกไม้บาน 
สะพรั่ง ซึ่งกินนรเลือกเก็บอยู่เนืองๆ มีกินนรสองสามีภรรยายืนกัน 
อยู่ ณ ที่ใด ท้าวเธอประสงค์จะตรัสถาม จึงทรงห้ามหมู , สุนัข และเก็บ 
แล่งธนูไว้แล้วเสด็จเข้าไปใกล้ ณ ที่นั้น. ตรัสถามว่า ล่วงฤดูหนาว 
แล้ว เหตุไร เจ้าทั้งสองจึงมายืนกระซิบกระซาบกันอยู่เนืองๆ ที่ริมส่ง 
เหมวดี ณ ที่นี้เล่า เราขอถามเจ้าทั้งสองผู้มีเพศเหมือนกายมนุษย์ชน 
ทั้งหลายในมนุษยโลก จะรู้จักเจ้าทั้งสองว่า เป็นอะไร? 

[๒๑๕๔] ข้าแต่ท่านพราน เราทั้งสองเป็นมฤค มีเพศพรรณปรากฏเหมือนมนุษย์ 
เที่ยวอยู่ตามแม่นั้าเหล่านี้คือ มาลาคิรีนที ปัณฑรกนที ติกูฏนที ซึ่งมี 
นั้าใสเย็นสนิท ชาวโลกรู้จักเราทั้งสองว่า เป็นกินนร. 

[๒๑๕๕] เจ้าทั้งสองเหมือนได้รับความทุกข์ร้อนเสียเหลือเกิน ปริเทวนาอยู่ 
เจ้าทั้งสองมีความรักกัน ได้สวมกอดกันสมความรักแล้ว เราขอถาม 
เจ้าทั้งสองผู้มีเพศพรรณดังกายมนุษย์เหตุไร เจ้าทั้งสองจึงร้องไห้อยู่ใน 
ป่านี้ไม่สร่างซาเลย? เจ้าทั้งสองเหมือนได้รับความทุกข์ร้อนเสียเหลือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 377 

เกิน ปริเทวนาอยู่ เจ้าทั้งสองมีความรักกัน ได้สวมกอดกันสมความรัก 
แล้ว เราขอถามเจ้าทั้งสองผู้มีเพศพรรณดังกายมนุษย์ เหตุไร เจ้าทั้งสอง 
จึงมาบ่นเพ้ออยู่ในป่านี้ไม่สร่างซาเลย? เจ้าทั้งสองเหมือนได้รับความ 
ทุกข์ร้อนเสียเหลือเกิน ปริเทวนาอยู่ เจ้าทั้งสองมีความรักกัน ได้สวม 
กอดกันสมความรักแล้ว เราขอถามเจ้าทั้งสองผู้มีเพศพรรณดังกายมนุษย์ 
เหตุไร เจ้าทั้งสองจึงเศร้าโศกอยู่ในป่านี้ไม่สร่างซาเลย? 

[๒๑๕๖] ข้าแต่ท่านพราน เราทั้งสองไม , อยากจะจากกัน ก็ต้องจากกันแยกกันอยู่ 
สิ้นราตรีหนึ่ง เมื่อมาระลึกถึงกันและกัน ก็เดือดร้อนเศร้าโศกถึงกัน 
ตลอดราตรีหนึ่งว่า ราตรีนั้นจักไม่มีอีก. 

[๒๑๕๗] เจ้าทั้งสองคิดถึงทรัพย์ที่หายไปหรือ หรือว่าคิดถึงบิดามารดาผู้ล่วงลับไป 
แล้ว จึงได้เดือดร้อนอยู่สิ้นราตรีหนึ่ง เราขอถามเจ้าทั้งสองผู้มีเพศ 
พรรณดังกายมนุษย์ เหตุไร เจ้าทั้งสองจึงต้องจากกันไป? 

[๒๑๕๘] ท่านเห็นนทีนี้แห่งใด มีกระแสอันเชี่ยวไหลมาในระหว่างหุบหิน ปกคลุม 
ไปด้วยหมู , ไม้ต่างๆ พรรณ ในฤดูฝน กินนรสามีผู้เป็นที่รักของดิฉัน ได้ 
ข้ามแม่นี้านั้นไปด้วยสำคัญว่า ดิฉันคงจะติดตามมาข้างหลัง ส่วนดิฉันมัว 
เสือกเก็บดอกปรู ดอกลำดวน ดอกมะลิซ้อน และดอกคัดเค้าที่บานๆ ด้วย 
คิดว่า สามีที่รักของเราจะได้ทัดทรงดอกไม้ ส่วนเราก็จะได้สอดแซมดอกไม้ 
เข้าไปนอนแนบสามีที่รักนั้น. อนึ่ง ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกไม้บานไม , รู้โรย 
ดอกราชพฤกษ์ ดอกแคฝอย ดอกย่านทราย ด้วยคิดว่า สามีที่รักของ 
เราจะทัดทรงดอกไม้ ส่วนเราก็ชักได้สอดแซมดอกไม้เข้าไปนอนแนบ 
สามีที่รักนั้น. อนึ่ง ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาลพฤกษ์ซึ่งกำลังบานดี 
ร้อยเป็นพวงมาลัย ด้วยคิดว่า สามีที่รักของเราจะได้สวมใส่พวงมาลัย 
ส่วนเราก็จักได้สวมใส่พวงมาลัยเข้าไปนอนแนบสามีที่รักนั้น. อนึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 378 

ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาลพฤกษ์ซึ่งกำลังบานดีแล้วร้อยกรองทำเป็นพวงๆ 
ด้วยคิดว่า คืนวันนี้เราทั้งสองจะอยู่ ณ ที่แห่งใด พวงดอกรังนี้จักเป็น 
เครื่องปูลาด ณ ที่นั้น. อนึ่ง ดิฉันมัวเลินเล่อบดกฤษณาดำ และจันทน์ 
แดงด้วยศิลา ด้วยคิดว่า สามีที่รักของเราจักได้ประพรมร่างกาย ส่วน 
เราประพรมร่างกายแล้วจะเข้าไปนอนแนบสามีที่รักนั้น. ครั้งนั้น นามี 
กระแสอันเชี่ยว ไหลมาพัดเอาดอกสาลพฤกษ์ ดอกสน ดอกกรรณิการ์ 
ทั้งหลายไปโดยครู , เดียวนั้น นั้าก็ขึ้นเต็มส่ง ถึงเวลาเย็น ดิฉันข้ามแม่นั้า 
ไปไม , ได้. คราวนั้น เราทั้งสองยืนกันอยู่คนละส่งแม่นั้า มองเห็นหน้ากัน 
และกันก็หัวเราครั้งหนึ่ง มองไม , เห็นหน้ากันก็ร้องไห้เสียครั้งหนึ่ง 
คืนวันนั้น ได้ผ่านเราทั้งสองไปโดยยาก. ข้าแต่ท่านพราน เมื่อพระอาทิตย์ 
ขึ้นเวลาเช้า เราทั้งสองท่องข้ามแม่นั้าอันยุบแห้ง มาสวมกอดกันและกัน 
ร้องไห้อยู่คราวหนึ่ง หัวเราะอยู่คราวหนึ่ง. ข้าแต่ท่านพรานผู้ภูมิบาล 
เมื่อครั้งก่อนเราทั้งสองได้พรากกันอยู่นานถึง๖๙๗ปีชีวิตของท่านนี้ 
มีกำหนดเพียง ๑๐๐ ปีเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ใครหนอจะพึงอยู่ปราศจาก 
ภรรยาสุดที่รักเสียเล่า? 

[๒๑๕๙] ดูกรสหาย อายุของพวกท่านมีประมาณเท่าไร ล้าท่านทั้งสองรู้ ก็ขอจง 
บอกอายุของพวกท่านแก่เรา ขอท่านทั้งหลายอย่าได้บิดพริ้ว จงบอก 
อายุพวกท่านแก , เรา ตามที่ได้ยินได้ฟ้งมาจากวุฒบุคคล หรือจากตำหรับ 
ตำรา? 

[๒๑๖๐]ข้าแต่ท่านพรานอายุของเราทั้งสองประมาณ ๑, 00๐ปีอนึ่งในระหว่าง 
อายุนั้น โรคร้ายย่อมไม่มี มีความทุกข์ห้อย มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป 
เราทั้งสองยังไม่คลายความรักกันและกัน ก็ต้องละทิ้งชีวิตไป. 

[๒๑๖๑] พระเจ้าภัลลาดิยะ ได้ทรงสดับถ้อยคำของกินนรทั้งสองนี้แล้ว ทรง 
พระดำริว่า ชีวิตเป็นของน้อย จึงเสด็จกลับ ไม่เสด็จล่าเนื้อ ได้ทรง 
บำเพ็ญทาน เสวยราชสมบัติสืบมา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 379 

[๒๑๖๒] มหาบพิตรทั้งหลาย ได้ทรงสดับเรื่องราวของกินนรทั้งสองนี้แล้ว จง 
บันเทิงพระทัยเถิด อย่าได้ทรงทำความทะเลาะกันเลย กรรมอันเป็นโทษ 
ของตน อย่าได้ทำให้มหาบพิตรทั้งสองต้องเดือดร้อน เหมือนกรรมอัน 
เป็นโทษของตนทำให้กินนรสองสามีภรรยาเดือดร้อยอยู่ราตรีหนึ่ง ฉะนั้น. 
มหาบพิตรทั้งสองได้สดับเรื่องราวของกินนรทั้งสองนี้แล้ว จงบันเทิง 
พระทัยเถิด อย่าได้ทรงทำความวิวาทบาดหมางกันเลย กรรมอันเป็นโทษ 
ของตน อย่าได้ทำให้มหาบพิตรเดือดร้อน เหมือนกรรมอันเป็นโทษของ 
ตนทำให้กินนรสองสามีภรรยาเดือดร้อนอยู่หนึ่งราตรี ฉะนั้น. 

[๒๑๖๓] หม่อมฉันมีใจเลื่อมใส ตั้งใจพิงธรรมเทศนาของพระองค์ที่พระองค์ทรง 
แสดงประกอบไปด้วยเหตุต่างๆ ประกอบไปด้วยประโยชน์ พระองค์ 
ทรงเปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะ ดับความกระวนกระวายใจของหม่อม 
ฉันได้ ข้าแต่พระสมณเจ้า ผู้ทรงนำความสุขมาให้หม่อมฉัน ขอ 
พระองค์จงมีพระชนม์ชีพยืนนานเถิด. 

จบ ภัลลาติยชาดกที่ ๘. 

๙. โสมนัสสชาดก 
ว่าด้วยการใคร่ครวญก่อนแล้วทำ 

[๒๑๖๔] ใครมาตีมาด่าท่านหรือ ทำไมท่านจึงเสียใจ น้อยใจ เศร้าโศกอยู่ วันนี้ 
บิดามารดาของท่านมาร้องไห้กระมัง หรือว่าวันนี้ใครมารังแกท่านให้นอน 
เหนือแผ่นดิน? 

[๒๑๖๕] ขอถวายพระพรพระจอมภูมิบาล อาตมภาพดีใจมากที่ได้เห็นมหาบพิตร 
อาตมภาพเข้ามาอาศัยมหาบพิตร ไม , ได้เบียดเบียนใคร ขอถวายพระพร 
อาตมภาพลูกพระราชโอรสของมหาบพิตรเบียดเบียน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 380 

[๒๑๖๖] พวกนายประตู พนักงานตำรวจดาบ และนายเพชฌฆาตทั้งหลาย จง 
ไปตามวิธีของตนๆ จงไปยังภายในพระราชฐาน ฆ่าเจ้าโสมนัสสกุมาร 
เสีย แล้วตัดเอาศีรษะมา. ทูตทั้งหลายที่พระราชาสั่งไปได้กราบทูลพระ 
กุมารว่า ข้าแต่พระขัตติโยรส พระองค์ถูกพระอิศราชบิดาทรงตัดขาดแล้ว 
พระองค์ต้องโทษถึงประหารชีวิต พระเจ้าข้า. 

พระราชโอรสนั้นทรงกรรแสงอยู่ ประนมนิ้วทั้งสิบขึ้นอ้อนวอนว่า แม้เรา 
อยากจะขอเฝ็าพระราชบิดา ผู้เป็นจอมประชาราษฎร์ ขอท่านทั้งหลาย 
จงนำเราผู้ยังมีชีวิตไปเฝ็าพระราชบิดาเถิด. 

ทูตทั้งหลายได้ฟงพระดำรัสของพระราชกุมารแล้ว ได้พาพระราชโอรส 
ไปเฝ็าพระราชา. 

ฝ่ายพระโอรส ครั้นเห็นพระราชบิดาจึงกราบทูลไปแต่ไกลว่า ข้าแต่พระ 
ราชบิดา ผู้เป็นจอมประชาราชษฎร์ พวกนายประตู พนักงานตำรวจดาบ 
และเพชฌฆาตทั้งหลาย พากันมาเพื่อจะฆ่าเกล้ากระหม่อมเสีย เกล้า 
กระหม่อมขอกราบทูลถาม ขอได้ทรงพระกรุณาโปรดบอกเนื้อความนั้น 
แก , เกล้ากระหม่อม วันนี้เกล้ากระหม่อมมีความผิดในเรื่องนี้เป็น 
ประการใดหรือ พระเจ้าข้า? 

[๒๑๖๗] ทิพจักขุดาบสผู้ไม่ประมาท ท่ากิจรดนี้าและบำเรอไฟทั้งเวลาเย็นเวลาเช้า 
ทุกเมื่อ เหตุไร เจ้าจึงเรียกทิพจักขุดาบส ผู้สำรวมอินทรีย์ เป็นพรหมจารี 
เช่นนั้นว่า คฤหบดี ดังนั้เล่า? 

[๒๑๖๘] ขอเดชะ กุลุปกดาบสผู้นี้มีสิ่งของเก็บไว้หลายอย่าง คือ ผลสมอพิเภก 
เผือก มัน และผลไม้ทั้งหลาย กุลุปกดาบส ผู้นี้เป็นผู้ไม่ประมาท เก็บ 
รักษาสิ่งของเหล่านั้นไว้ เพราะเหตุนั้น เกล้ากระหม่อมจึงเรียกดาบส 
นั้นว่าคฤหบดี. 

[๒๑๖๙] ดูกรเจ้าโสมนัสสกุมาร เรื่องนี้เจ้าพูดจริง ดาบสผู้นี้มีสิ่งของเก็บไว้ 
หลายอย่าง ดาบสผู้นี้เป็นผู้ไม , ประมาท เก็บรักษาสิ่งของเหล่านั้นไว้ 
เพราะฉะนั้น ดาบสผู้นี้จึงชื่อว่า พราหมณคฤหบดี. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 381 

[๒๑๗๐] บริษัททั้งหลายทั้งชาวนิคม และชาวชนบท ที่มาประชุมกันถ้วนทุกคน 
ขอจงพึงข้าพเจ้า พระราชาผู้เป็นจอมประชาราษฎร์นี้เป็นพาล ได้พึงคำ 
ชฏิลโกงแล้วรับสั่งให้ฆ่าเราเสีย โดยหาเหตุมิได้เลย. 

[๒๑๗๑] เมื่อรากยังมั่นคงเจริญงอกงามแผ่ไพศาลอยู่ ไม้ไผ่ที่แตกเป็นกอใหญ่แล้ว 
ก็แสนยากที่จะถอนให้หมดสิ้นไปได้ ข้าแต่พระราชบิดาผู้เป็นจอมประชา 
ราษฎร์ เกล้ากระหม่อมฉันขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ ขอ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเกล้ากระหม่อม เกล้ากระหม่อมจักออก 
บวช พระเจ้าข้า. 

[๒๑๗๒] ดูกรพ่อโสมนัสสกุมาร พ่อจงเสวยโภคสมบัติอันไพบูลย์เถิด อนึ่ง ฉัน 
จะยกอิสริยยศทั้งหมดให้แก่พ่อ พ่อจงเป็นพระราชาของชาวกุรุรัฐใน 
วันนี้เถิด อย่าบวชเลย เพราะการบวชเป็นทุกข์. 

[๒๑๗๓] ขอเดชะ บรรดาโภคสมบัติของพระองค์ซึ่งมีอยู่ในราชธานีนี้สิ่งไรเล่า ที่ 
เกล้ากระหม่อมควรบริโภคมีอยู่หรือ เมื่อชาติก่อนเกล้ากระหม่อมเคย 
รื่นรมย์อยู่ในเทวโลก ด้วยรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะทั้งหลาย 
ที่น่ารื่นรมย์ใจ. ขอเดชะ เกล้ากระหม่อมเคยบริโภคสมบัติมาแล้วใน 
ไตรทิพย์ เคยมีหมู'นางอัปสรแวดล้อมมาแล้ว เกล้ากระหม่อมมารู้ว่า 
พระองค์ทรงเขลาอันคนอื่นจะต้องนำไป แล้วจะพึงอยู่ในราชสกุล 
เช่นนั้นไม , ได้เลย. 

[๒๑๗๔] ลูกรพ , อโสมนัส ถ้าหากว่า ฉันเป็นคนเขลาอันคนอื่นจะต้องนำไป พ่อ 
จงงดโทษให้แก , ฉันสักครั้งหนึ่งเถิด ถ้าแม้ว่า โทษเช่นนี้จะพึงมีอีก พ่อจง 
กระทำตามอัธยาศัยเถิด. 

[๒๑๗๕] กรรมที่บุคคลใดไม่พิจารณา ให้ถี่ถ้วนเสียก่อนแล้วทำลงไป ผลชั่วร้าย 
ย่อมมีแก , บุคคลนั้น เหมือนความวิบัติแห่งยาแก้โรค ฉะนั้น. ส่วนกรรม 
ที่บุคคลใดพิจารณาถี่ถ้วนก่อนแล้วทำลงไป ผลอันเจริญก็ย่อมมีแก่บุคคล 
นั้น เหมือนความถึงพร้อมแห่งยาแก้โรค ฉะนั้น. คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 382 

เป็นคนเกียจคร้าน ไม่ดี บรรพชิตไม่สำรวม ไม่งาม พระราชาไม่ทรง 
ใคร่ครวญเสียก่อนแล้วทำลงไป ไม่ดี บัณฑิตมีความโกรธเป็นเจ้าเรือน 
ก็ไม่ดี ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นอธิบดีแห่งทิศ กษัตริย์ทรงใคร่ครวญเสียก่อน 
แล้วจึงควรทำ ยังไม , ทรงใคร่ครวญเสียก่อนแล้วไม่ควรทำ พระเกียรติยศ 
ของพระราชาผู้ทรงใคร่ครวญเสียก่อนแล้วทำลงไป ย่อมเจริญ. ข้าแต่ 
พระจอมภูมิบาล อิสรชนควรใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงลงอาชญากรรม 
ที่ทำด้วยความรีบร้อนย่อมให้เดือดร้อน อนึ่ง ความตั้งตนไว้โดยชอบ 
และประโยชน์ของนรชน ย่อมไม่ตามเดือดร้อนในภายหลัง. แท้จริง 
ชนเหล่าใด จำแนก แจกแจง (เลือกเฟ้น) แล้ว กระทำกรรมทั้งหลายที่ 
ไม่ตามเดือดร้อนภายหลังในโลก กรรมของชนเหล่านั้น ท่านผู้รู้สรรเสริญ 
มีความสุขเป็นกำไร อันพระพุทธเจ้าอนุมัติแล้ว. ขอเดชะ ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชน นายประตู ตำรวจดาบ และพวกเพชฌฆาต 
พากันไปจะฆ่าเกล้ากระหม่อมฉัน พวกนั้นรุมกันฉุดคร่าเกล้ากระหม่อม 
ฉัน ผู้กำลังนึ่งอยู่บนพระเพลาแห่งพระราชมารดามาโดยพลัน. ข้าแต่ 
พระราชบิดา แท้จริง เกล้ากระหม่อมฉันถึงแล้วซึ่งมรณภัยอันเผ็ดร้อน 
กับแคบ แด เคืองเหลือเกิน วันนี้เกล้ากระหม่อมฉันได้มีชีวิตอันเป็น 
ที่รักหวานซาบซึ้งใจ รอดพ้นจากการลูกประหารมาได้แสนยาก จึงน้อม 
ใจต่อบรรพชาอย่างเดียว. 

[๒๑๗๖] ดูกรสุธรรมาเทวี พ่อโสมนัสสกุมารโอรสของเธอนี้ ยังรุ่นหนุ่ม น่าเอ็นดู 
วันนี้ ฉันอ้อนวอนเขาไว้ ก็ไม , ได้สมปรารถนา แท้เธอก็ควรจะอ้อนวอน 
โอรส'ของเธอดูบ้าง. 

[๒๑๗๗] ดูกรพระลูกรัก เจ้าจงยินดีด้วยภิกขาจาริยวัตรเถิด จงใคร่ครวญในธรรม 
ทั้งหลายแล้ว ละเว้นบรรพชาของคนมิจฉาทิฏฐิเสียเถิด เจ้าจงวาง 
อาชญาในสรรพสัตว์ ไม , ลูกติเตียนแล้ว จงเข้าถึงพรหมสถานเถิด. 

ดูกรสุธรรมาเทวี เธอพูดกำเช่นใด กำเช่นนั้น น่าอัศจรรย์จริงหนอ ฉัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 383 

ได้รับทุกข์อยู่แล้ว เธอยังกลับเพิ่มทุกข์ให้อีก ฉันขอร้องเธอให้ช่วย 
อ้อนวอนลูก เธอกลับสนับสนุนให้โสมนัสสกุมารเกิดอุตสาหะยิ่งขึ้น. 

[๒๑๗๘] พระอริยเจ้าเหล่าใด พ้นวิเศษแล้ว บริโภคปัจจัยอันหาโทษมิได้ ดับรอบ 
แล้ว เที่ยวไปในโลกนี้หม่อมฉันไม , อาจจะห้ามโอรสผู้ดำเนินไปตาม 
มรรคาของพระอริยเจ้าเหล่านั้นได้. 

[๒๑๗๙] ชนเหล่าใด มีปัญญา เป็นพหูสูต ตรึกตรองเหตุการณ์ถี่ล้วนมาก พระ 
นางสุธรรมาเทวีนี้เป็นผู้มีความขวนขวายน้อย ปราศจากความโศกเศร้า 
ได้สดับคำสุภาษิตของชนเหล่าใด ชนเหล่านั้นควรจะคบหาแท้ทีเดียว. 

จบ โสมนัสสชาดกที่ ๙. 

๑๐. ชัมเปยยชาดก 

บำเพ็ญตบะเพื่อต้องการเกิดเป็นมนุษย์ 

[๒๑๘๐] ท่านเป็นใคร งามผ่องใสดุจสายฟ้า และอุปมาเหมือนดาวประจำรุ่ง เรา 
ไม , รู้จักท่านว่า เป็นเทวดาหรือคนธรรพ์ หรือเป็นหญิงมนุษย์? 

[๒๑๘๑] ข้าแต่พระมหาราชา หม่อมฉันหาใช่เทวดา คนธรรพ์ หรือหญิงมนุษย์ไม่ 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันเป็นนางนาคกัญญา อาศัยเหตุอย่างหนึ่ง 
จึงได้มาในพระนครนี้. 

[๒๑๘๒] ดูกรนางนาคกัญญา ท่านมีอาการเหมือนคนมี'จิตป่นเฟิอน มีอินทรีย์อัน 
เศร้าหมอง หยาดนี้าตาไหลออกจากเท้าตาทั้งสองของท่าน อะไรของ 
ท่านหาย หรือว่าท่านปรารถนาอะไรจึงได้มาในเมืองนี้เชิญท่านบอกเถิด? 

[๒๑๘๓] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชน มหาชนเขาร้องเรียกสัตว์ใดว่า อุรค 
ชาติผู้มีเดชสูง มหาชนเขาร้องเรียกสัตว์นั้นว่า นาค บุรุษคนนี้จับนาค 
นั้นมาต้องการเลี้ยงชีพ นาคนั่นแหละเป็นสามีของหม่อมฉัน ขอพระ 
องค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดปล่อยนาคนั้นเสียจากที่คุมขังเถิด เพคะ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 384 

[๒๑๘๔] ดูกรนางนาคกัญญา นาคราชนี้ประกอบไปด้วยกำลังอันแรงกล้า ไฉนจึง 
มาถึงแอมมือของชายวณิพกได้เล่า เราจะใคร่รู้ถึงการที่นาคราชถูกกระทำ 
จนถูกขับมาได้ ขอท่านจงบอกความข้อนั้นแก่เราเถิด? 

[๒๑๘๕] แท้จริง นาคราชนั้นประกอบด้วยกำลังอันแรงกล้า พึงทำแม้นครให้เป็น 
ภัสมธุลีไปได้ แต่เพราะนาคราชนั้น เคารพ นบนอบธรรม ฉะนั้น จึงได้ 
บากบั่นบำเพ็ญตบะ. 

[๒๑๘๖] ข้าแต่พระราชา นาคราชอธิษฐานรักษาอุโบสถในดิถีที่ ๑๔ และดิถีที่ ๑๕ 
นอนอยู่ใกล้ทางสี่แพร่ง บุรุษหมองูขับนาคราชนั้นมาต้องการเลี้ยงชีพ 
นาคราชนี้เป็นสามีของหม่อมฉัน ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรด 
ปล่อยนาคราชนั้นจากที่คุมขังเถิด เพคะ. 

[๒๑๘๗] สนมนารีถึงหมื่นหกพันนาง ล้วนสวมใส่กุณฑลแก้วมณี บรรดาลวารี 
เป็นห้องไสยาสน์ แม้สนมนารีเหล่านั้นก็ยึดถือนาคราชนั้นเป็นที่พึ่ง. 

ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดปล่อยนาคราชนั้นโดยธรรม ปราศจาก 
กรรมอันสาหัสเถิด ด้วยม้านส่วยร้อยบ้าน ทองร้อยแท่ง และโคร้อย 
ตัว ขอนาคราชผู้ต้องการบุญ จงเหยียดกายตรงเที่ยวไป จงพ้นจากที่ 
คุมขังเถิด เพคะ. 

[๒๑๘๘] เราจะปล่อยนาคราชนั้ไปโดยธรรม ปราศจากกรรมอันสาหัส ด้วยม้านส่วย 
ร้อยบ้าน ทองกำร้อยแท่ง โคร้อยตัว นาคราชผู้ต้องการบุญ จงเหยียด 
กายตรงเที่ยวไป จงพ้นจากที่คุมขัง. 

ดูกรนายพราน ฉันจะให้ทอง ๑๐๐ แท่ง กุณฑลแก้วมณีราคามาก บัลลังก์ 
สี่เหลี่ยมสีดังดอกผักตบ ภรรยารูปงาม ๒ คน และ'โคอุสุภะ ๑๐๐ ตัว 
แก , ท่าน ขอนาคราชตัวต้องการบุญ จงเหยียดกายตรงเที่ยวไป จงพ้นจาก 
ที่คุมขังเถิด. 

[๒๑๘๙] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชน แม้จะมิทรงพระราชทานสิ่งไรเลย 
เพียงแต่รับสั่งให้ปล่อยเท่านั้น ข้าพระพุทธเจ้าก็จะปล่อยนาคราชนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 385 

จากที่คุมขังทันที ขอนาคราชตัวต้องการบุญ จงเหยียดกายตรงเที่ยวไป 
จงพ้นจากที่คุมขังเถิด. 

[๒๑๙๐] จัมเปยยนาคราชหลุดพ้นได้แล้ว จึงกราบทูลพระราชาว่า ข้าแต่พระเจ้า 
กาสิกราช ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรง 
ผดุงกาสิกรัฐให้รุ่งเรือง ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมพระองค์ ข้าพระ 
พุทธเจ้าประนมอัญชลีแด่พระองค์ ขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรนิเวศน์ 
ของข้าพระพุทธเจ้าเถิด พระเจ้าข้า. 

[๒๑๙๑] ดูกรนาคราช แท้จริง คนทั้งหลายเขากล่าวถึงเหตุที่มนุษย์จะพึงคุ้นเคย 
อับอมนุษย์ว่า พึงคุ้นเคยอันได้ยาก ก็ล้าท่านขอร้องเราถึงเรื่องนั้น เรา 
ก็อยากจะไปลูนิเวศน์ของท่าน. 

[๒๑๙๒] ข้าแต่พระราชา ถึงแม้ว่า ลมจะพึงพัดภูเขาไปก็ดี พระจันทร์ และพระ 
อาทิตย์จะพึงเผาผลาญแผ่นดินก็ดี แม่นํ้าทูกสายพึงไหลทวนกระแสก็ดี 
ถึงกระนั้น ข้าพระพุทธเจ้าก็จะไม่กล่าวคำเท็จเลย. ข้าแต่พระราชา ท้องฟ้า 
จะทำลายไป ทะเลจะเหือดแห้งไป มหาปฐพีมีนามว่าภูตธราและพสุนธรา 
จะพึงม้วนได้ เมรุบรรพตอันหนาแน่นด้วยศิลาจะพึงถอนไปทั้งราก ถึง 
กระนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจะไม , กล่าวคำเท็จเลย. 

[๒๑๙๓] ดูกรนาคราช แท้จริง คนทั้งหลายเขากล่าวถึงเหตุที่มนุษย์จะพึงคุ้นเคย 
อับอมนุษย์ว่า พึงคุ้นเคยอันได้ยาก ก็ล้าท่านขอร้องเราถึงเรื่องนั้น เรา 
ก็อยากจะไปลูนิเวศน์ของท่าน. 

[๒๑๙๔] ท่านเป็นผู้มีพิษร้ายแรงยิ่ง มีเดชมาก ทั้งโกรธง่าย ท่านหลุดพ้นจากที่ 
คุมขังไปได้ก็เพราะเหตุแห่งเรา ท่านควรจะรู้คุณที่เราทำให้แก่ท่าน. 

[๒๑๙๕] ข้าพระพุทธเจ้าลูกคุมขังอยู่ในกระโปรง เกือบจะถึงความตาย จักไม , รู้จัก 
อุปการคุณที่พระองค์ทรงกระทำแล้วเช่นนั้น ก็ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าจง 
หมกไหม้อยู่ในนรกอันแสนร้ายกาจ อย่าได้รับความสำราญกายสักหน่อย 


หนงเลย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 386 

[๒๑๙๖] คำปฏิญาณของท่านนั้น จงเป็นคำสัตย์จริง ท่านอย่าได้มีความโกรธ อย่า 
ผูกโกรธไว้ อนึ่ง ขอสุบรรณทั้งหลายจงละเว้นนาคสกุลของท่านทั้งมวล 
เหมือนไฟในฤดูร้อน ฉะนั้น. 

[๒๑๙๗] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชน พระองค์ทรงเอ็นดูนาคสกุล เหมือน 
มารดาผู้เอ็นดูบุตรคนเดียวผู้เป็นสุดที่รัก ฉะนั้น. ข้าพระพุทธเจ้ากับ 
นาคสกุล จะขอกระท่าเวยยาวฏิกกรรมอย่างยอดยิ่งแด่พระองค์. 

[๒๑๙๘] เจ้าพนักงานรถ จงตระเตรียมราชรถอันงามวิจิตร จงเทียมอัสดรอันเกิด 
ในกัมโพชกรัฐซึ่งแกหัดอย่างดีแล้ว และเจ้าพนักงานช้างจงผูกช้างตัว 
ประเสริฐทั้งหลาย ให้งามไปด้วยสุวรรณหัตถาภรฌ์ เราจะไปลูนิเวศน์ 
ของนาคราช. 

[๒๑๙๙] พนักงานเภรี ตะโพน บัณเฑาะว์ และแตรสังข์ของพระเจ้าอุคคเสนราช 
มาพร้อมหน้ากัน พระราชาทรงแวดล้อมด้วยสนมนารี เสด็จไปในท่าม 
กลางหมู , สนมนารีงามสง่ายิ่งนัก. 

[๒๒๐๐] พระเจ้ากาสีวัฒนราช ได้ทอดพระเนตรเห็นภูมิภาคอันงามวิจิตรลาดแล้ว 
ด้วยทรายทองทั้งสุวรรณปราสาทก็ปูลาดไปด้วยแผ่นกระดานแก้วไพฑูรย์. 
พระองค์เสด็จเข้าไปสู่นิเวศน์ของจัมเปยยนาคราชอันประดับประดาแล้ว 
งามโอภาสดุจแสงพระอาทิตย์ มีรัศมีดังสายฟ้าในกลุ่มเมฆ พระเจ้า 
กาสักราชทรงทอดพระเนตรจนทั่วนิเวศน์ของจัมเปยยนาคราช อันดาดาษ 
ไปด้วยรุกขชาตินานาชนิด หอมฟ้งไปด้วยกลิ่นทิพย์ต่างๆ เมื่อพระเจ้า 
กาสักราชเสด็จเข้าไปในนิเวศน์ของจัมเปยยนาคราช ทิพยดนตรีก็บรรเลง 
และเหล่านางนาคกัญญาต่างก็ฟ้อนรำขับร้องถวาย. พระเจ้ากาสักราช 
เสด็จขึ้นนิเวศน์ ซึ่งมีหมู , นางนาคกัญญาตามเสด็จ ทรงพอพระทัยประทับ 
นึ่งบนพระแท่นทองอันมีพนัก ไล้ทาด้วยแก่นจันทน์ทิพย์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 387 

[๒๒๐๑] พระเจ้ากาสิกราชนั้น ครั้นเสวยสมบัติและทรงรื่นรมย์อยู่ในนาคพิภพ 
นั้นแล้ว ได้ตรัสถามจัมเปยยนาคราชว่า วิมานอันประเสริฐของท่าน 
เหล่านี้มีรัศมีดังพระอาทิตย์งามผุดผ่อง วิมานเช่นนี้ไม่มีในมนุษยโลก 
ดูกรพญานาคราช ท่านบำเพ็ญตบะธรรมเพื่อประโยชน์อะไร? นาง 
นาคกัญญาเหล่านั้นล้วนสวมใส่กำไลทอง นุ่งห่มเรียบร้อย มีนิ้วมือกลม 
กลึง ฝ่ามือฝ่าเท้าแดงงาม ผิวพรรณไม่ทราม พากันยกทิพยปานะถวาย 
ให้พระองค์ทรงเสวย เหล่านารีเช่นนี้จะได้มีอยู่ในมนุษยโลกก็หาไม่ 
ดูกรพญานาคราช ท่านบำเพ็ญตบะธรรมเพื่อประโยชน์อะไร? อนึ่ง มหา 
นทีอันชุ่มชื่น ดาษดื่นไปด้วยปลาที่มีเกล็ดนานาชนิด มีนกเงือกรํ่าร้อง 
อยู่อึงมี่ มีท่าราบเรียบ แม่นั้าเช่นนี้จะได้มีอยู่ในมนุษยโลกก็หาไม , ดูกร 
พระยานาคราช ท่านบำเพ็ญตบะธรรมเพื่อประโยชน์อะไร? ฝูงนก 
กระเรียน ฝูงนกยูง ฝูงหงส์ และฝูงนกดุเหว่าทิพย์ รํ่าร้องเสียงไพเราะ 
จับใจ ต่างก็โผผินบินจับอยู่บนต้นไม้ ทิพยสกุณาเช่นนี้จะได้มีใน 
มนุษยโลกก็หาไม่ ดูกรพญานาคราช ท่านบำเพ็ญตบะธรรมเพื่อ 
ประโยชน์อะไร? ต้นมะม่วง ต้นสาละ หมากเหม้าควาย ต้นหว้า 
ต้นราชพฤกษ์ และแคฝอย ผลิตดอกออกผลเป็นพวงๆ ทิพยรุกขชาติ 
เช่นนี้จะได้มีอยู่ในมนุษยโลกก็หาไม , ดูกรพระยานาคราช ท่านบำเพ็ญ 
ตบะธรรมเพื่อประโยชน์อะไร? อนึ่ง ทิพยสุคนธ์รอบๆ สระโบกขรณี 
เหล่านี้หอมฟ้งอยู่เป็นนิตย์ ทิพยสุคนธ์เช่นนี้จะได้มีอยู่ในมนุษยโลก 
ก็หาไม , ดูกรพญานาคราช ท่านบำเพ็ญตบะธรรมเพื่อประโยชน์อะไร? 

[๒๒ 0 ๒] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชน ข้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญตบะธรรม 
เพราะเหตุแห่งบุตรทรัพย์ หรือแม้เพราะเหตุแห่งอายุก็หาไม่ แต่เพราะ 
ข้าพระพุทธเจ้าปรารถนากำเนิดมนุษย์ ฉะนั้น จึงได้บากบั่นบำเพ็ญตบะ 


ธรรม. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 388 

[๒๒๐๓] ท่านมีดวงเนตรแดง มีรัศมีส่องแสงสว่าง ประดับตกแต่งแล้ว ปลงเกสา 
และมี'สสุแล้ว ประพรมด้วยจุรณ์จันทน์แดง ฉายแสงไปทั่วทิศ ดัง 
คนธรรพราช ฉะนั้น. ท่านเป็นผู้ประกอบด้วยเทวฤทธ มีอานุภาพมาก 
เพรียบพร้อมไปด้วยสรรพกามารมณ์ ดูกรพระยานาคราช เราขอถาม 
เนื้อความนี้กะท่าน มนุษยโลกประเสริฐกว่านาคพิภพนี้ด้วยเหตุไร? 

[๒๒๐๔] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชน เว้นมนุษยโลกเสียแล้ว ความบริสุทธิ” , 
หรือความสำรวมย่อมไม่มีเลย ข้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญตบะธรรมด้วยตั้งใจ 
ว่า เราได้กำเนิดมนุษย์แล้วจักท่าที่สุดแห่งชาติและมรณะได้. 

[๒๒๐๕] ชนเหล่าใด มีปัญญา เป็นพหูสูต ตรึกตรองเหตุการณ์ถี่ล้วนมาก ชน 
เหล่านั้น ควรคบหาแท้ทีเดียว ลูกรพระยานาคราช เราได้เห็นนางนาค 
กัญญาทั้งหลายของท่าน และตัวท่านแล้ว จักท่าบุญให้มาก. 

[๒๒๐๖] ชนเหล่าใด มีปัญญา เป็นพหูสูต ตรึกตรองเหตุการณ์ถี่ล้วนมาก ชน 
เหล่านั้นควรคบหาแท้ทีเดียว ข้าแต่พระมหาราชา พระองค์ได้ทอดพระ 
เนตรเห็นนางนาคกัญญา และตัวข้าพระพุทธเจ้าแล้ว ขอจงทรงบำเพ็ญ 
บุญให้มากเถิด. 

[๒๒๐๗] กองเงิน และกองทองของข้าพระพุทธเจ้านี้มากมาย สูงประมาณเท่า 
ต้นตาล พระองค์จงรับสั่งให้พวกราชบุรุษขนไปจากนาคพิภพนี้แล้วจง 
รับสั่งให้สร้างพระราชวังด้วยทองคำ ให้สร้างกำแพงด้วยเงินเถิด. นี้ 
กองแก้วมุกดาอันเจือปนด้วยแก้วไพฑูรย์ห้าพันเล่มเกวียน พระองค์ 
จงรับสั่งให้ราชบุรุษขนไปจากนาคพิภพนี้แล้วให้ลาดลง ณ ภูมิภาค 
ภายในพระราชฐาน ภูมิภาคภายในพระราชฐานก็จักปราศจากเปือกตม 
และละอองธุลี. ข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐ ผู้ทรงพระปรีชาอันลํ้าเลิศ 
ขอพระองค์โปรดเสวยราชสมบัติ ครอบครองพระนครพาราณสีอันทั่งทั่ง 
สมบูรณ์ สง่างามลาเลิศ ดุจทิพยวิมานเห็นปานฉะนี้เถิด พระเจ้าข้า. 

จบ ชัมเปยยชาดกที่ ๑๐. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 389 

๑๑. มหาปโลภนชาดก 
ว่าด้วยหญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์ 

[๒๒ 0 ๘] เทพบุตรผู้มีฤทธิมาก จุติจากพรหมโลกแล้วมาเกิดเป็นโอรสของพระราชา 
ผู้ทรงดำรงอยู่ในพระราชสมบัติอันเพรียบพร้อมด้วยสรรพกามคุณก็ดี 
ความสำคัญในกามก็ดี มิได้มีในพรหมโลก พระราชกุมารนั้นจึงเกลียด 
ชังกามทั้งหลาย ด้วยสัญญาอันเกิดในพรหมโลกนั้น. พระราชบิดารับ 
สั่งให้สร้างฌานาคารไว้ภายในพระราชฐาน สำหรับพระราชกุมารนั้นทรง 
หลีกเร้นบำเพ็ญฌานในอาคารนั้นพระองค์เดียว. พระราชาทรงอัดอั้นตัน 
พระทัยด้วยความโศกถึงพระโอรส ทรงปริเทวนาการว่า ลูกคนเดียว 
ของเรานี้ไม , บริโภคกามารมณ์เลย. อุบายที่จะทำให้ลูกเราบริโภค 
กามารมณ์นี้มีอยู่อย่างไรห้างหนอ หรือว่าเราจะรู้เหตุที่จะทำให้ลูกเราพัว 
พันอยู่ในอารมณ์ได้ หรือว่าผู้ใดจะประเล้าประโลมลูกเราให้ปรารถนา 
กามารมณ์ได้อย่างไรห้าง? 

[๒๒ 0 ๙] ภายในพระราชฐานนั้นเอง มีกุมารีคนหนึ่งมีฉวีวรรณงดงาม รูปร่าง 
สะสวย ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้อง และชำนาญในการดีดสีดีเป่า 
เธอเข้าไปในพระราชฐานนั้นแล้วกราบทูลพระราชาว่า เกล้ากระหม่อมฉัน 
พึงประเล้าประโลมพระราชกุมารนั้นได้ ล้าพระราชกุมารนั้นจะเป็น 
พระสวามีของเกล้ากระหม่อมฉัน. 

[๒๒๑ 0 ] พระราชาจึงตรัสกะนางกุมาริกาผู้กล่าวยืนยันเช่นนี้ว่า เธอจงประเล้า 
ประโลมลูกของเรา ลูกของเราจักเป็นสามีของเจ้า. 

[๒๒๑๑] นางกุมารีนั้นได้เข้าไปภายในพระราชฐานแล้ว จึงกล่าวเป็นคาถาหัวเราะ 
จับจิตใจ ยั่วยวนชวนให้รักใคร่ เปลี่ยนแปลงขับรำอันประกอบด้วย 
กามารมณ์มากอย่าง. 

[๒๒๑๒] กามฉันทะก็บังเกิดแก , พระราชกุมารนั้น เพราะได้ทรงสดับเสียงของ 
นางกุมารีผู้ขับกล่อมอยู่ พระราชกุมารจึงตรัสถามคนที่อยู่ใกล้เคียงดูว่า 
โอ นั่นเสียงใคร หรือใครนั่นมาขับร้องเสียงสูงตํ่าจับจิตใจยั่วยวนชวน 
ให้รักใคร่ เพราะหูของเรานัก? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 390 

[๒๒๑๓] ขอเดชะเสียงนี้น่ายินดี ให้สนุกสนานได้มิใช่น้อย ถ้าพระองค์พึง 
บริโภคกามคุณไซร้ กามทั้งหลายจะพึงพอพระทัยพระองค์เป็นอย่างยิ่ง. 

[๒๒๑๔] เชิญมาภายในนี้ จงมาขับร้องใกล้ๆ เรา เลื่อนเข้ามาขับใกล้ตำหนักของ 
เรา จงขับกล่อมใกล้ที่บรรทมของเรา. 

[๒๒๑๕] นางกุมารีนั้น เข้าไปขับกล่อมภายนอกฝาห้องบรรทม แล้วเลื่อนเข้าไป 
ณ ตำหนักฌานาคารโดยลำดับ จนผูกพระราชกุมารไว้ได้ เหมือนนาย 
หัตถาจารย์จับคชสารป่ามัดไว้ ฉะนั้น. 

[๒๒๑๖] เพราะรู้กามรสแห่งนางกุมารีนั้น อธรรม คือ ความริษยา ได้เกิดขึ้นแก , 
พระราชกุมารว่า เราเท่านั้นพึงได้บริโภคกาม อย่าได้มีบุรุษคนลื่นเลย. 

ต่อแต่นั้นมา พระราชกุมารทรงถือเอาดาบเล่มหนึ่งแล้ว เสด็จไปเพื่อ 
จะฆ่าบุรุษทั้งหลายเสีย ด้วยทรงคิดว่า เราจักบริโภคกามแต่คนเดียว 
อย่าพึงมีบุรุษคนลื่นอยู่เลย. 

[๒๒๑๗] ต่อมานั้น ชาวชนบททั้งปวงจึงมาประชุม ถวายเรื่องราวร้องทุกข์ว่า 
ข้าแต่พระมหาราชา พระราชโอรสของพระองค์นี้ทรงเบียดเบียนผู้หา 
โทษมิได้ พระเจ้าข้า. 

[๒๒๑๘] จอมขัตติยราชทรงเนรเทศพระราชกุมารออกไปจากรัฐสีมาของพระองค์ 
แล้ว มีพระราชโองการว่า อาณาเขตของเรามีอยู่เพียงใด เจ้าอย่าอยู่ใน 
อาณาเขตของเราเพียงนั้น. 

[๒๒๑๙] ครั้งนั้น พระราชกุมารทรงพาชายาไปจนบรรลุถึงสมุทรนทีแห่งหนึ่ง ทรง 
สร้างบรรณศาลาแล้ว จึงเสด็จเข้าไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาผลาผล. 

[๒๒๒๐] ครั้งนั้น มีฤๅษีตนหนึ่ง มาถึงบรรณศาลานั้น โดยทางเบื้องบนสมุทร 
เข้าไปยังบรรณศาลาของพระราชกุมาร ในเวลาที่นางกุมารีชัดแจง 
ภัตตาหารไว้แล้ว. 

[๒๒๒๑] ชายาของพระราชกุมาร ประเล้าประโลมฤาฏีนั้น ดูเถิดกรรมที่นางกุมารี 
กระท่านั้นหยาบช้าเพียงไร ฤาฏืนั้นได้เคลื่อนจากพรหมจรรย์เสื่อม 
จากฤทธิ ๙ . 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 391 

[๒๒๒๒] ฝ่ายพระราชโอรสแสวงหามูลและผลาผลในป่าได้จำนวนมากแล้ว จึง 
หาบหามเข้ามายังอาศรมในเวลาเย็น. 

[๒๒๒๓] ฝ่ายฤๅษีพอเห็นขัตติยราชกุมาร จึงรีบเข้าไปยังส่งสมุทร ด้วยตั้งใจไว้ว่า 
เราจักไปทางเวหาส์แต่ต้องจมลงในมหรรณพนั่นเอง. 

[๒๒๒๔] ฝ่ายว่าข้ตติยราชกุมาร ได้ทอดพระเนตรเห็นฤายีจมลงในมหรรณพ จึง 
ได้ตรัสพระคาถานี้ด้วยทรงพระอนุเคราะห์ต่อฤายีนั้นว่า. 

[๒๒๒๕] ตัวท่านเองมาด้วยฤทธิบนนี้าอันไม , แตกแยก ครั้นถึงความระคนด้วยสตรี 
แล้ว ต้องจมลงในมหรรณพ. ธรรมดาสตรีมีปกติหมุนเวียน มีมายา 
มาก มักท่าพรหมจรรย์ให้กำเริบ ย่อมท่านักพรตให้จมลง ท่านรู้แจ้ง 
ฉะนี้แล้ว พึงเว้นเสียให้ห่างไกล. สตรีทั้งหลายมีวาจาไพเราะ มีส์มัภาส 
อ่อนหวาน ยากที่จะให้เต็มได้ เสมอด้วยแม่นี้า ย่อมท่านักพรตให้จม 
ลง ท่านจะรู้แจ้ง ฉะนี้แล้ว พึงเว้นเสียให้ห่างไกล. สตรีทั้งหลายย่อม 
เข้าไปซ่องเสพบุรุษใด ด้วยความพอใจหรือด้วยทรัพย์ก็ตาม ย่อมพลัน 
ตามเผาผลาญบุรุษนั้น เหมือนไฟป่าเผาสถานที่ตนเอง ฉะนั้น. 

[๒๒๒๖] ความเบื่อหน่ายได้เกิดมีแก่ฤายี เพราะได้ฟ้งถ้อยกำของข้ตติยราชกุมาร 
ฤายีนั้นกลับได้ทางเก่า แล้วก็เหาะขึ้นไปยังเวหาส์. 

[๒๒๒๗] ฝ่ายขัตติยราชกุมารผู้ทรงพระปรีชา ได้ทอดพระเนตรเห็นฤายีกำลังเหาะ 
ไปยังเวหาส์จึงได้ความสลดจิต น้อมพระมัยบรรพชา. ต่อแต่นั้น 
ข้ตติยราชกุมารก็ทรงบรรพชาสำรอกกามราคะแล้ว ได้เข้าถึงพรหมโลก. 

จบ มหาปโลภชาดกที่ ๑๑. 

๑๒. ปัญจปัฌฑิตชาดก 
ว่าด้วยความลับไม่ควรเปิดเผย 

[๒๒๒๘] ท่านทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตทั้ง ๕ คน มาพร้อมกันแล้ว ปัญหาย่อม 
แจ่มแจ้งแก่เรา ท่านทั้งหลายจงฟ้งปัญหานั้น บุคคลควรเปิดเผยข้อความ 
ที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเป็นความลับ แก่ใคร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 392 

[๒๒๒๙] ข้าแต่พระจอมภูมิบาล พระองค์จงตรัสเปิดเผยก่อน พระองค์เป็นผู้ 
ชุบเลี้ยงพวกข้าพระองค์ ทรงอดทนต่อกรณียกิจอันหนัก เชิญตรัสก่อน 
ข้าแต่จอมประชาชน ข้าพระองค์ผู้เป็นนักปราชญ์ทั้ง ๕ คน จักพิจารณา 
สิ่งที่พอพระท้ย และเหตุที่ชอบพระนัยของพระองค์ แล้วชักกราบทูล 
ในภายหลัง. 

[๒๒๓๐] สามีควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเป็นเนื้อ 
ความลับ แก , ภรรยาผู้มีศีล ไม่ยอมให้บุรุษอื่นลักสัมผัส คล้อยตามอำนาจ 
ความพอใจของสามี เป็นที่รักที่พอใจของสามี. 

[๒๒๓๑] บุคคลควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเป็นเนื้อ 
ความลับ แก่สหายผู้เป็นที่ระลึก เป็นคติ และเป็นที่พึ่งของสหาย ผู้ 
ได้รับความทุกข์ลำบากได้. 

[๒๒๓๒] บุคคลควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเป็นเนื้อ 
ความลับ แก , พี่น้องซึ่งเป็นพี่ใหญ่ พี่กลาง หรือน้อง ล้าเขาตั้งใจอยู่ 
ในศีล มีจิตตั้งมั่น. 

[๒๒๓๓] บิดาควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเป็น 
เนื้อความลับ แก่บุตรผู้ดำเนินไปตามใจของบิดา เป็นอนุชาตบุตรมี 
ปัญญาไม่ทรามกว่าบิดา. 

[๒๒๓๔] ข้าแต่พระจอมประชาราษฎร์ ผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์นิกร บุตรควรเปิด 
เผยข้อความที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเป็นเนื้อความลับ แก , 

มารดาผู้เลี้ยงดูบุตรด้วยความพอใจ รักใคร่. 

[๒๒๓๕] การปกปิดความลับเอาไว้นั่นแหละเป็นความดี การเปิดเผยความลับ 
บัณฑิตไม่สรรเสริญเลย นักปราชญ์พึงอดกลั้น ในเมื่อประโยชน์ยัง 
ไม , สำเร็จ เมื่อประโยชน์สำเร็จแล้วพึงกล่าวตามสบาย. 

[๒๒๓๖] ข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐ พระองค์ทรงมีพระมนัสวิปริตไปอย่างไรหรือ 
ข้าแต่พระจอมประชากร เกล้ากระหม่อมฉัน ขอพึงพระดำรัสของ 
พระองค์ พระองค์ทรงดำริอย่างไรหรือ จึงทรงโทมนัส ข้าแต่สมมติเทพ 
ความผิดของเกล้ากระหม่อมฉันไม , มีเลยหรือ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 393 

[๒๒๓๗] มโหสถจะลูกฆ่าเพราะปัญหา เพราะมโหสถผู้มีปัญญาดังแผ่นดิน ฉันสั่ง 
ให้ฆ่าแล้ว ฉันคิดถึงเรื่องนั้นจึงโทมนัส ดูกรพระเทวี ความผิดของ 


เธอไม่มีเลย? 

[๒๒๓๘] เจ้าไปตั้งหัวคํ่ามาเอาจนบัดนี้ใจของเจ้ารังเกียจเพราะได้พึงอะไรหรือ 
ดูกรเจ้าผู้มีปัญญาดังแผ่นดิน ใครได้พูดอะไรแก่เจ้า เราจะขอพึงคำของ 
เจ้า เชิญเจ้าบอกแก , เรา? 

[๒๒๓๙] มโหสถจะลูกฆ่าเพราะปัญหา ข้าแต่พระจอมประชานิกร ในกาลใด 
พระองค์เสด็จอยู่ในที่ลับ ได้ตรัสความลับดับพระอัครมเหสี เมื่อหัวคํ่า 
ความลับของพระองค์นั้นได้เปิดเผยแล้ว ข้าพระบาทได้พึงแล้ว ในกาลนั้น. 

[๒๒๔๐] เสนกบัณฑิตได้ทำกรรมอันลามก อันไม่ใช่กรรมของสัตบุรุษในสวน 
ไม้รัง อยู่ในที่ลับแล้วได้บอกเรื่องนั้นแก , สหายคนหนึ่ง กรรมอันลามก 
นั้นเป็นความลับ อันเสนกบัณฑิตได้เปิดเผยแล้ว ข้าพระบาทได้พึงแล้ว. 

[๒๒๔๑] ข้าแต่พระจอมประชานิกร โรคเรื้อนเกิดขึ้นแก่ปุกกุสบุรุษของพระองค์ 
เป็นโรคที่ไม่สมควรจะใกล้ชิดพระราชา ปุกกุสะอยู่ในที่ลับ ได้แจ้ง 
เรื่องนี้แก , น้องชาย ความลับอันนั้นอันปุกกุสะเปิดเผยแล้ว ข้าพระบาท 
ได้ , ปังแล้ว. 

[๒๒๔๒] กามินท์นี้เป็นคนอาพาธ ลามก ลูกยักษ์ชื่อนรเทพสิงแล้ว อยู่ในที่ลับได้ 
แจ้งเรื่องนี้แก่บุตร ความลับนั้นอันกามินท์ได้เปิดเผยแล้ว ข้าพระบาท 
ได้ , ปังแล้ว. 

[๒๒๔๓] ท้าวสักกเทวราชได้ประทานมณีรัตน์อันโอฬารมีคด ๘ คด แก่พระอัยกา 
ของพระองค์เดี๋ยวนี้มณีรัตน์นั้นได้ตกถึงมือของเทวินท้แล้ว ก็เทวินท์ 
อยู่ในที่ลับ ได้แจ้งเรื่องนั้นแก่มารดา ความลับนั้นอันเทวินท์ได้เปิดเผย 


แล้ว ข้าพระบาทได้พึงแล้ว. 

[๒๒๔๔] การปกปิด ความลับเอาไว้นั่นแหละ เป็นความดี การเปิดเผยความลับ 
บัณฑิตไม่สรรเสริญเลย นักปราชญ์พึงอดกลั้นไว้ในเมื่อประโยชน์ยังไม่ 
สำเร็จ เมื่อประโยชน์สำเร็จแล้วพึงกล่าวตามสบาย. ไม่ควรเปิดเผย 
ความลับเลย ควรรักษาความลับนั้นไว้ เหมือนรักษาขุมทรัพย์ฉะนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 394 

ความลับอันบุคคลผู้รู้แจ่มแจ้งไม่เปิดเผยได้นั่นแหละเป็นความดี. บัณฑิต 
ไม่ควรบอกความลับแก , สตรี และแก่คนที่ไม , ใช่มิตร กับอย่าบอกความ 
ในใจแก , คนที่ลูกอามิสลากไป และแก , คนที่ไม่ใช่มิตร บัณฑิตย่อมอดทน 
คำด่า คำบริภาษ และการประหารของคนผู้รู้ความลับ ซึ่งคนอื่นไม , รู้ 
เพราะกลัวจะขยายความลับที่คิดไว้ เหมือนคนที่เป็นทาส อดทนต่อคำด่า 
ว่าเป็นต้นของนาย ฉะนั้น. ชนทั้งหลายรู้ความลับที่ปรึกษากันของคนๆ 
หนึ่ง เพียงใด ความสะดุ้งหวาดกลัวของคนนั้น ย่อมเกิดขึ้น เพียงนั้น. 

เพราะเหตุนั้น จึงไม่ควรเปิดเผยความลับเลย บุคคลจะพูดความลับใน 
เวลากลางวัน ควรหาโอกาสที่เงียบสงัด เมื่อจะพูดความลับในเวลาคํ่า 
คืน อย่าปล่อยเสียงให้เกินขอบเขต เพราะว่า คนแอบฟ้งจะได้ยิน 
ความลับที่ปรึกษากัน เพราะฉะนั้น ความลับที่ปรึกษากัน ก็จะพลันถึง 
ความแพร่งพรายทันที. 

จบ ปัญจปัณฑิตชาดกที่ ๑๒. 

๑๓. หัตถิปาลชาดก 
ว่าด้วยกาลเวลาไม , คอยใคร 

[๒๒๔๕] นานทีเดียว ข้าพเจ้าเพิ่งได้พบท่านพราหมณ์ผู้มีผิวพรรณดังเทพเจ้า มุ่น 
ชฎาใหญ่ ทรงไว้ซึ่งหาบคอน มีพีนเขลอะ มีธุลีบนเศียร. นานที 
เดียว ข้าพเจ้าเพิ่งได้พบท่านฤาษีผู้ยินดีในคุณธรรม นุ่งห่มผ้าย้อมนั้า 
ฝาด ผ้าคากรอง ปกปิดโดยรอบ. ขอท่านผู้เจริญจงรับอาสนะ นั้า ผ้า 
เช็ดเท้า และนั้ามันทาเท้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านด้วยสิ่ง 
ของมีค่ามาก ได้กรุณารับของมีค่ามากของข้าพเจ้าเถิด. 

[๒๒๔๖] ลูกรัก เจ้าจงเรียนวิชาและจงแสวงหาทรัพย์ จงปลูกฟิงบุตรธิดาให้ดำรง 
อยู่ในเรือนเสียก่อน แล้วจงบริโภคกลิ่นรสและวัตถุกามทั้งปวงเถิด กิจ 
ที่จะอยู่ป่า เมื่อเวลาแก , สำเร็จประโยชน์ดี มุนีใดบวชในกาลเช่นนี้ได้ 
มุนีนั้นพระอริยเจ้าสรรเสริญ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 395 

[๒๒๔๗] วิชาเป็นของไม่จริง และลาภ คือ ทรัพย์ก็ไม่จริง ใครๆ จะห้ามความ 
ชราด้วยลาภ คือ บุตรไม , ได้เลย สัตบุรุษทั้งหลายสอนให้ปล่อยกลิ่น 
และรสทั้งหลายเสีย ความอุบัติแห่งผลย่อมมีได้เพราะกรรมของตน. 

[๒๒๔๘] คำของท่านที่ว่า ความอุบัติแห่งผลย่อมมีได้เพราะกรรมของตนนั้น เป็น 
คำจริงแท้แน่นอน อนึ่ง บิดามารดาของท่านนี้แก , เฒ่าแล้วหวังจะเห็น 
ท่านมีอายุยืน๑๐๐ปีไม่มีโรค. 

[๒๒๔๙] ข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐกว่านรชน ความเป็นสหายกับความตาย ความ 
ไมตรีกับความแก , พึงมีแก่ผู้ใด หรือแท้ผู้ใดพึงรู้ว่าจักไม , ตาย มารดา 
บิดาพึงเห็นผู้นั้นมีอายุยืน ๑๐๐ ปี ไม่มีโรคเบียดเบียน ได้ในบางคราว 
บุรุษเอาเรือมาจอดไว้ที่ท่านั้า รับคนส่งนี้ส่งถึงส่งโน้น แล้วย้อนกลับรับ 
คนส่งโน้นพามาล่งถึงส่งนี้ฉันใด ชราและพยาธิก็ย่อมนำเอาชีวิตสัตว์ 
ไปสู่อำนาจแห่งมัจจุราชอยู่เนืองๆ ฉันนั้น. 

[๒๒๕๐] กามทั้งหลายเป็นดังเปือกตม เป็นเครื่องให้จมลง และเป็นเครื่องนำไป 
ซึ่งนำใจสัตว์ ข้ามได้ยาก เป็นที่ตังแห่งมฤตยู สัตว์ทั้งหลาย ผู้ข้องอยู่ 
ในกามอันเป็นดังเปือกตม เป็นเครื่องให้จมลงนี้เป็นสัตว์มีจิตเลวทราม 
ย่อมข้ามถึงส่งไม , ได้. เมื่อครั้งก่อน อัตภาพของพระองค์นี้ ได้กระท่า 
กรรมอันหยาบช้า ผลแห่งกรรมนั้นข้าพระองค์ลือไว้มั่นแล้ว ข้าพระองค์ 
จะพ้นไปจากผลแห่งกรรมนี้ไม , ได้เลย ข้าพระองค์ชักปิดกั้นรักษาอัตภาพ 
นั้นอย่างรอบคอบ ขออัตภาพนี้อย่าได้ท่ากรรมอันหยาบช้าอีกเลย. 

[๒๒๕๑] ข้าแต่พระเจ้าเอสุการี ประโยชน์ของข้าพระองค์ ย่อมพินาศไปเสียแล้ว 
เหมือนบุรุษเลี้ยงโคไม , เห็นโคที่หายไปในป่า ฉะนั้น ข้าแต่พระราชา 
ข้าพระองค์ได้เห็นทางแห่งบรรพชิตทั้งหลาย แล้วไฉนจะไม่แสวงหาการ 
บรรพชาเล่า? 

[๒๒๕๒] บุรุษกล่าวผัดเพี้ยนการงานที่ควรจะทำในวันนี้ว่า ควรท่าในวันพรุ่งนี้ การ 
งานที่ควรจะท่าในวันพรุ่งนี้ว่า ควรท่าในวันต่อไป ย่อมเสื่อมจากการ 
งานนั้น ธีรชนคนใดรู้ว่า สิ่งใดเป็นอนาคต สิ่งนั้นไม่มีแล้ว พึง 
บรรเทาความพอใจที่เกิดขึ้นเสีย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 396 

[๒๒๕๓] ข้าพระองค์ได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่ง รูปร่างงามพอประมาณ มีดวงเนตร 
เหมือนดอกการเกต มัจจุราชมาฉุดคร่าพาหญิงสาวคนนั้นซึ่งกำลังตั้งอยู่ 
ในปฐมวัย ยังไม , ทันได้บริโภคสมบัติไป. อนึ่ง ชายหนุ่มมีทรวดทรง 
งาม มีใบหน้าผ่องใส น่าดูน่าชม มีวรรณะเรืองรองดังทองกำ มีหนวด 
เคราละเอียดอ่อนดังเกสรดอกคำฝอย แม้ชายหนุ่มเห็นปานนี้ก็ย่อมไปสู่ 
อำนาจแห่งมฤตยู ขอเดชะ ข้าพระองค์จะละกามและเรือนเสียแล้ว 
จักบวช ขอได้โปรดทรงพระกรุณาอนุญาตข้าพระองค์เถิด. 

[๒๒๕๔] ดูกรแม่วาเสฏฐี ต้นไม้จะได้นามโวหารว่า ต้นไม้ได้ ก็เพราะมีกิ่งและ 
ใบ ชาวโลกเขาเรียกต้นไม้ที่ไม่มีกิ่งและใบว่า เป็นตอไม้ วันนี้เราผู้มี 
บุตรละทิ้งไปเสียแล้ว เวลานี้เราสมควรจะบวชเที่ยวภิกขาจารไป. 

[๒๒๕๕] นกกระเรียนทิ้งหลายบินไปในอากาศได้คล่องแคลำ ฉันใด หงส์ทิ้งหลาย 
เมื่อสิ้นฤดูฝนแล้ว พึงทำลายใยที่แมลงมุมทำไว้ แล้วออกไปได้ ฉันนั้น 
บุตรและสามีของเราพากันไปหมด ไฉนเราจะไม่ปฏิบัติตามบุตรและสามี 
ของเราเล่า. 

[๒๒๕๖] แร้งเหล่านี้ กินเนื้อและสำรอกออกหมดแล้ว ย่อมพากันบินไปได้ 
ฝ่ายแร้งเหล่าใด กินเนื้อแล้วไม่สำรอกเนื้อออกเสีย แร้งเหล่านั้น ก็พา 
กันตกอยู่ในแอมมือของหม่อมฉัน. ข้าแต่พระราชา พราหมณ์ได้คลายกาม 
ทิ้งหลายออกทิ้งแล้ว ส่วนพระองค์นั้นกลับรับเอากามนั้นไว้บริโภคอีก 
บุรุษผู้ , บริโภคสิ่งที่ผู้อื่นคายออกแล้ว ไม่พึงได้รับความสรรเสริญเลย. 

[๒๒๕๗] ลูกรพระนางปัญจาลีผู้เจริญ บุรุษผู้มีกำลังช่วยฉุดบุรุษทุพพลภาพ ผู้จมอยู่ 
ในเปือกตมขึ้นได้ ฉันใด เธอก็ช่วยผยุงฉันให้ขึ้นจากกามได้ด้วยคาถา 
อันเป็นสุภาษิต ฉันนั้นแล. 

[๒๒๕๘] พระเจ้าเอสุการีมหาราชา ผู้เป็นอธิบดีในทิศ ทรงภาษิตคาถานี้แล้ว ทรง 
ละรัฐสีมาเสด็จออกบรรพชา ดุจช้างตัวประเสริฐสลัดเครื่องผูกให้ขาด 
ไปได้ ฉะนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 397 

[๒๒๕๙] ก็พระราชาผู้กล้าหาญ ประเสริฐที่สุดกว่านรชน ทรงพอพระทัยใน 
บรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแล้ว ขอพระนางเจ้าโปรดเป็นพระราชาแห่ง 
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเถิด พระนางเจ้า อันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
คุ้มครองแล้ว โปรดเสวยราชสมบัติเหมือนพระราชาเถิด. 

[๒๒๖๐] ก็พระราชาผู้กล้าหาญ ประเสริฐที่สุดกว่านรชน ทรงพอพระทัยใน 
บรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแล้ว แม้เราก็จักละกามทั้งหลายอันน่ารื่นรมย์ 
ใจ เที่ยวไปในโลกแต่ผู้เดียว ก็พระราชาผู้กล้าหาญ ประเสริฐที่สุด 
กว่านรชน ทรงพอพระทัยในบรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแล้ว แม้เรา 
ก็ชักละกามทั้งหลายอันตั้งอยู่เป็นถ่องแถว แล้วเที่ยวไปในโลกแต่ผู้เดียว 
กาลย่อมล่วงไปๆ ราตรีย่อมผ่านไปๆ ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป แม้ 
เราก็ชักละกามทั้งหลายอันน่ารื่นรมย์ใจ เที่ยวไปในโลกแต่ผู้เดียว. กาล 
ย่อมล่วงไปๆ ราตรีย่อมผ่านไปๆ ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป แม้เราก็ชัก 
ละกามทั้งหลายอันตั้งอยู่เป็นถ่องแถว เที่ยวไปในโลกแต่ผู้เดียว. กาล 
ย่อมล่วงไปๆ ราตรีย่อมผ่านไปๆ ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป แม้เรา 
ก็ชักเป็นผู้เย็นใจ ก้าวล่วงความข้องทั้งปวง เที่ยวไปในโลกแต่ผู้เดียว. 

จบ หัตถิปาลชาดกที่ ๑๓. 

๑๔. อโยฆรชาดก 
ว่าด้วยอำนาจของมัจจุราช 

[๒๒๖๑] สัตว์ถือปฏิสนธิกลางคืนก็ตาม ย่อมอยู่ในครรภ์มารดาก่อน สัตว์นั้น 
ย่อมเกิดขึ้นเพราะกำลังลม ย่อมไปสู่ความเป็นกลละเป็นต้น ย่อมไม่ 
กลับมาสู่ความเป็นกลละเป็นต้นอีก. 

[๒๒๖๒] นรชนผู้ประกอบด้วยกำลังกาย หรือกำลังทหารก็ตาม จะลู[รบลับชราและ 
มรณะแล้วไม่แก่ ไม , ตาย ไม่มีเลย เพราะว่า ชีวิตของสัตว์นี้ทั้งมวล ถูก 
ความเกิดและความแก่เบียดเบียน เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิด 
ว่า จะบวชประพฤติธรรม. 

[๒๒๖๓] พระราชาผู้เป็นอธิบดีแห่งรัฐทั้งหลาย ย่อมจะข่มขี่หมู'เสนาประกอบด้วย 
องค์ ๔ อันน่าสพึงกลัว เอาชัยชนะได้ แต่ไม่สามารถจะชนะเสนาแห่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 398 

มัจจุราชได้ เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า จะบวชประพฤติ 
ธรรม. 

[๒๒๖๔] พระราชาบางจำพวกแวดล้อมด้วยพลช้าง พลม้า พลรถ และพลเดินเท้า 
ย่อมพ้นจากเงื้อมมือของข้าศึก แต่ก็ไม , อาจจะพ้นจากสำนักของมัจจุราช 
ได้ เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า จะบวชประพฤติธรรม. 

[๒๒๖๕] พระราชาทั้งหลายผู้กล้าหาญ ย่อมหักราญพระนครแห่งราชศัตรูให้ 
ย่อยยับได้ และกำจัดมหาชนได้ ด้วยพลช้าง พลม้า พลรถ และพล 
เดินเท้า แต่ไม่สามารถจะหักราญเสนาแห่งมัจจุราชได้ เพราะเหตุนั้น 
ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า จะบวชประพฤติธรรม 

[๒๒๖๖] คชสารทั้งหลายเชือกตกมัน มีมันไหลเยิ้มแตกซาบซ่าน ย่อมยํ่ายีนคร 
ทั้งหลาย และเข่นฆ่าประชาชนได้ แต่ไม , สามารถจะยํ่ายีเสนาแห่ง 
มัจจุราชได้ เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า จะบวชประพฤติธรรม. 

[๒๒๖๗] นายขมังธนูทั้งหลาย แม้มีมืออันได้ฟิกฝนมาดีแล้ว สามารถยิงธนูได้ไกล 
และขิงไม่พลาด ก็ไม่สามารถจะขิงต่อต้านมัจจุราชได้ เพราะเหตุนั้น 
ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า จะบวชประพฤติธรรม. 

[๒๒๖๘] สระทั้งหลาย และมหาปฐพีกับทั้งภูเขาราวป่า ย่อมเสื่อมสิ้นไป สังขาร 
ทั้งปวงนั้น จะตั้งอยู่นานสักเท่าไร ก็ย่อมเสื่อมสิ้นไป เพราะสังขาร 
ทั้งปวงนั้น ครั้นถึงการกำหนดแล้วย่อมจะแตกท่าลายไป เพราะเหตุ 
นั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า จะบวชประพฤติธรรม. 

[๒๒๖๙] แท้จริง ชีวิตของสัตว์ทั้งมวล ทั้งเป็นสตรีและบุรุษในโลกนี้เป็นของ 
หวั่นไหว เหมือนแผ่นผ้าของนักเลงสุรา และต้นไม้เกิดใกล้ส่ง เป็นของ 
หวั่นไหว ไม่ยั่งยืนฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า จะบวช 
ประพฤติธรรม. 

[๒๒๗๐] ผลไม้ที่สุกแล้วย่อมหล่นล่วง ฉันใด สัตว์ทั้งหลาย ทั้งหนุ่มทั้งแก่ ทั้ง 
ปานกลาง ทั้งหญิง ทั้งชาย ย่อมเป็นผู้มีสรีระท่าลายหล่นไป ฉันนั้น 
เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า จะบวชประพฤติธรรม. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 399 

[๒๒๗๑] พระจันทร์ ผู้เป็นราชาแห่งดวงดาวเป็นฉันใด วัยนี้หาเป็นฉันนั้นไม่ 
เพราะส่วนใดล่วงลงไปแล้ว ส่วนนั้นก็เป็นอันล่วงไปแล้ว ในบัดนี้ 
แม้ความยินดีในกามคุณของคนแก่ย่อมไม่มี ความสุขจะมีมาแต่ไหน 
เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า จะบวชประพฤติธรรม. 

[๒๒๗๒] ยักษ์ก็ดี ปีศาจก็ดี หรือเปรตก็ดี โกรธเคืองแล้วย่อมเข้าสิงมนุษย์ได้ 
แต่ไม่สามารถจะเข้าสิงมัจจุราชได้ เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิด 
ว่า จะบวชประพฤติธรรม. 

[๒๒๗๓] มนุษย์ทั้งหลายย่อมกระทำการบวงสรวงยักษ์ปีศาจ หรือเปรตทั้งหลาย 
ผู้โกรธเคืองแล้วได้ แต่ไม , สามารถจะบวงสรวงแก , มัจจุราชได้ เพราะ 
เหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า จะบวชประพฤติธรรม. 

[๒๒๗๔] พระราชาทรงรู้โทษแล้ว ย่อมลงอาชญากะบุคคลผู้กระทำความผิด ผู้ 
ประทุษร้ายต่อราชสมบัติ และผู้เบียดเบียนประชาชน ตามสมควร แต่ 
ไม่สามารถจะลงอาชญามัจจุราชได้ เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึง 
คิดว่า จะบวชประพฤติธรรม. 

[๒๒๗๕] ชนทั้งหลายผู้กระทำความผิดก็ดี ผู้ประทุษร้ายราชสมบัติก็ดี ผู้เบียดเบียน 
ประชาชนก็ดี ย่อมจะยังพระราชาให้ทรงพระกรุณาได้ แต่หาทำให้ 
มัจจุราชกรุณาได้ไม , เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า จะบวช 
ประพฤติธรรม. 

[๒๒๗๖] มัจจุราชมิได้มีความอาลัยใยดีว่า ผู้นั้เป็นกษัตริย์ ผู้นั้เป็นพราหมณ์ 
ผู้นั้มั่งคั่ง ผู้นั้มีกำลัง ผู้นั้มีเดชานุภาพ เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้า 
จึงคิดว่า จะบวชประพฤติธรรม. 

[๒๒๗๗] ราชสีห์ก็ดี เสือโคร่งก็ดี เสือเหลืองก็ดี ย่อมข่มขี่เคี้ยวกินสัตว์ผู้ดิ้นรน 
อยู่ได้ แต่ไม่สามารถจะเคี้ยวกินมัจจุราชได้ เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้า 
จึงคิดว่า จะบวชประพฤติธรรม. 

[๒๒๗๘] นักเล่นกลทั้งหลาย เมื่อกระทำกลมายา ณ ท่ามกลางสนาม ย่อมลวง 
นัยน์ตาของประชาชนในที่นั้นๆ ให้หลงเชื่อได้ แต่ไม , สามารถจะลวง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 400 

มัจจุราชให้หลงเชื่อได้ เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า จะบวช 
ประพฤติธรรม. 

[๒๒๗๙] อสรพิษที่มีพิษร้าย โกรธขึ้นมาแล้วย่อมขบกัดมนุษย์ให้ถึงตายได้ แต่ 
ไม่สามารถจะขบกัดมัจจุราชได้ เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า 
จะบวชประพฤติธรรม. 

[๒๒๘๐] อสรพิษโกรธขึ้นแล้วขบกัดผู้ใด หมอทั้งหลาย ย่อมถอนพิษที่ผู้นั้นได้ 
แต่จะถอนพิษ ของผู้ถูกมัจจุราชประทุษร้ายหาไม , ได้ เพราะเหตุนั้น 
ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า จะบวชประพฤติธรรม. 

[๒๒๘๑] แพทย์ผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้คือ แพทย์ธรรมมนตรี แพทย์เวตตรุณ 
แพทย์โภชะ กำจัดพิษพระยานาคได้ แต่แพทย์เหล่านั้นต้องทำ 
กาลกิริยานอนตาย เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า จะบวช 
ประพฤติธรรม. 

[๒๒๘๒] พวกวิชาธร เมื่อร่ายวิชาชื่อโฆระ ย่อมหายตัวไปได้ด้วยโอสถทั้งหลาย 
แต่จะหายตัวไม่ให้มัจจุราชเห็นไม , ได้เลย เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้า 
จึงคิดว่า จะบวชประพฤติธรรม. 

[๒๒๘๓] ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว ย่อม 
นำความสุขมาให้ นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ผู้มีปกติ 
ประพฤติธรรม ย่อมไม , ไปสู่ทุคติ. 

[๒๒๘๔] สภาพทั้ง ๒ คือ ธรรมและอธรรม มีวิบากไม่เสมอกัน อธรรมย่อมนำ 
ไปสู่นรก ธรรมย่อมให้ถึงสุคติ. 

จบ อโยฆรชาดกที่ ๑๔. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. มาตังคชาดก ๒. จิตตสัมภูตชาดก 
๓. สึริราชชาดก ๔. คิริมันทชาดก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ 
๕. โรหนมิคชาดก๖. หังสชาดก 
๗. สัตติคุมพชาดก๘. ภัลลาติยชาดก 
๙. โสมนัสสชาดก ๑๐. ขัมเปยยชาดก 

๑๑. มหาโลภนชาดก ๑๒. ปัญจปัณฑิตชาดก 

๑๓. หัตถิปาลชาดก ๑๔. อโยฆรชาดก. 

จบวีสตินิบาตชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 402 
ติงสตินิบาตชาดก 
๑. กิงฉันทชาดก 

ว่าด้วยโทษที่ฉกฉวยเอาประโยชน์ของคนอื่น 

[๒๒๘๕] ดูกรพราหมณ์ ท่านมีความพอใจอะไร มีความประสงค์อะไร ปรารถนา 
อะไร แสวงหาอะไร ด้วยต้องการอะไร จึงมานั่งอยู่แต่ผู้เดียวในเวลา 
ร้อน? 

[๒๒๘๖] หม้อนํ้าใหญ่มีรูปทรงงดงาม ฉันใด ผลมะม่วงสุกอันมีสีกลิ่นและรส 
อย่างดีเยี่ยม ก็มีอุปมัย ฉันนั้น. เราได้เห็นผลมะม่วงนั้น อันกระแสนา 
พัดลอยมาในท่ามกลางแม่นั้า ได้เอามือทั้งสองหยิบมาวางไว้ในเรือนไฟ. 

แต่นั้นก็วางไว้บนใบตอง ทำวิกัปด้วยมีดเองแล้วฉัน ความหิวและความ 
กระหายของเราหายไป. เราหมดความกระวนกระวายใจ พอมะม่วงหมด 
เราต้องอดทนต่อความทุกข์ ย่อมไม , ได้ประสบความพอใจในผลไม้ไรๆ 
อื่น. ผลมะม่วงซึ่งมีรสอร่อยหวานจับใจ ลอยมาในห้วงนั้าใหญ่ เราก็ 
เก็บขึ้นมาจากแม่นั้า จักทำให้เราซูบผอม นำความตายมาให้เราเป็นแน่ 
เราได้บอกเหตุที่เราหิวกระหายแก , ท่านหมดสิ้นแล้ว. เรานั่งอยู่ที่แม่นั้า 
น่ารื่นรมย์กว้างใหญ่ มีปลาโลมาขนาดใหญ่อาศัยอยู่ ดูกรท่านผู้มีอายุ 
ยืนอยู่เฉพาะหน้า มีร่างกายงดงามเอวกลมดี เกลี้ยงเกลาดังแผ่นทองใบ 
และเหมือนนางพยัคฆีที่สัญจรอยู่ตามซอกเขา ท่านเป็นใคร หรือว่าท่าน 
มา ณ ที่นี้เพื่ออะไร ขอท่านจงบอกความนั้นแก , เราเถิด? นางเทพนารี 
ในเทวโลก ที่เป็นบริจาริกาแห่งทวยเทพทั้งหลายก็ตาม สตรีที่มีรูป 
งดงามในมนุษยโลกก็ตาม ที่จะมีรูปงามเสมอด้วยท่านไม่มี ท่านผู้มีขา 
งาม เราถามท่านแล้ว ขอจงบอกชื่อและเผ่าพันธุเถิด? 

[๒๒๘๗] ดูกรพราหมณ์ ท่านนั่งอยู่ที่แม่นั้าใด ชื่อว่าโกสิกี น่ารื่นรมย์ ข้าพเจ้า 
อาศัยอยู่ที่แม่นั้านั้น อันมีกระแสไหลเชี่ยว. มีลำห้วยและลำธาร ไหล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 403 

มาจากเขาหลายแห่ง เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู , ไม้นานาพรรณ ย่อมไหล 
ตรงมารวม อยู่ ที่ข้าพเจ้าทั้งนั้น. ใช่แต่เท่านั้น ยังมีนั้าที่ไหลมาจากป่า มี 
กระแสเชี่ยวสีเขียวปัด อีกมากหลาย และนั้าที่พวกนาคกระทำให้มีสี 
วิจิตรต่างๆ ย่อมไหลมาตามกระแสนั้า. แม่นั้าเหล่านั้น ย่อมพัดเอาผล 
มะม่วง ผลชมพู , ผลขนุนสำมะลอ ผลกระทุ่ม ผลตาล และผลมะเดื่อ 
เป็นอันมากมาเนืองๆ ผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ป่งทั้งสองตกลงในนั้าแล้ว 
ย่อมตก อยู่ ในอำนาจแห่งกระแสนั้าของข้าพเจ้าโดยไม่ต้องสงสัย. ดูกร 
ท่านผู้เป็นปราชญ์ มีปัญญามาก ผู้เป็นใหญ่กว่าชน ท่าน เอ ย่างนี้แล้ว 
จงพีงข้าพเจ้า ท่านอย่าชอบใจความข้องด้วยตัณหาเลย จงห้ามเสียเถิด. 

ลูกรพระราชฤาษี ผู้ผดุงรัฐให้เจริญ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่า ท่านจะเจริญ 
รุ่งเรืองได้อย่างไร เมื่อท่านซูบผอม รอความตายอยู่. พรหม คนธรรพ์ 
เทวดา และฤาษีทั้งหลายในโลกนี้ ผู้มีตนอันสำรวมแล้ว เรืองตบะ 
เริ่มตั้งความเพียร ผู้เรืองยศ ย่อมรู้ความที่บุคคลผู้เป็นไปในอำนาจแห่ง 
ตัณหา โดยไม่ต้องสงสัยเลย. 

[๒๒๘๘] บาปย่อมไม่เจริญแก่นรชนผู้รู้ความสลาย และความเคลื่อนแห่งชีวิต 
อย่างนี้ชื่อว , าผู้รู้ธรรมทั้งปวง. ล้านรชนนั้นไม่คิดฆ่าคนอื่น. ดูกรท่าน 
ผู้อันหมู , ฤาษีรู้กันดีแล้ว ผู้กล่าวคำอันงดงาม ท่านปรากฏว่าทำประโยชน์ 
ให้แก่โลกอย่างนี้ ไฉนจึงแสวงหาบาปกรรมให้แก , ตน? ดูกรท่านผู้มี 
ตะโพกอันผึ่งผาย ล้าเราจักตายอยู่ที่ป่งแม่นั้าของท่าน เมื่อเราตายแล้ว 
ความติเตียนก็จะมาถึงท่านโดยไม่ต้องสงสัย. ดูกรท่านผู้มีสะเอวกลม 
กลึง เพราะฉะนั้นแล ท่านจงรักษาบาปกรรมไว้เถิด อย่าให้คนทั้งปวง 
ติเตียนท่านได้ภายหลัง ในเมื่อเราตายไปแล้ว. 

[๒๒๘๙] เหตุนั้น ข้าพเจ้าทราบแล้ว ท่านจงอดกลั้นไว้ก่อน ข้าพเจ้าจะยอมตน 
และให้มะม่วงแก่ท่าน เพราะท่านละกามคุณที่ละได้ยาก แล้วตั้งไว้ซึ่ง 
ความสงบ และสุจริตธรรม. บุคคลใดละสังโยชน์ในก่อน แล้วตั้งอยู่ 
ในสังโยชน์ในภายหลัง ประพฤติอธรรมอยู่ บาปย่อมพอกพูนแก่บุคคล 
นั้น. มาเถิด ข้าพเจ้าจะนำท่านไปยังสวนมะม่วง แต่ท่านจะต้องมีความ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 404 

ขวนขวายน้อย ข้าพเจ้าจะนำท่านไปในสวนมะม่วงอันร่มเย็น ท่านจง 
เป็นผู้มีความขวนขวายอยู่เถิด. ดูกรท่านผู้ปราบปรามข้าศึก สวนนั้น 
เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู , นกที่มัวเมาอยู่ในรสดอกไม้ มีนกกระเรียน นกยูง 
นกเขาซึ่งมีสร้อยคออันน่าชม มีหมู , หงส์ส่งเสียงร้องขรม ฝูงนกดุเหว่า 
ที่ร้องปลุกสัตว์ทั้งหลายอยู่ในสวนมะม่วงนั้น. ผลมะม่วงในสวนนั้นดก 
เป็นพวงๆ ดุจฟอนฟาง ปลายกิ่งห้อยโน้มลงมา มีทั้งต้นคำ ต้นสน 
ต้นกระทุ่ม และผลตาลสุกห้อยอยู่เรียงราย. 

[๒๒๙๐] ท่านทรงทิพมาลา ผ้าโพกศีรษะ และเครื่องอาภรณ์ล้วนแต่เป็นทิพย์ 
มีทองต้นแขน ลูบไล้ด้วยจุรณจันทน์ กลางคืน หญิง ๑๖,๐00 คน เป็น 
บริจาริกาบำเรอท่านอยู่ แต่กลางวัน ท่านเสวยทุกขเวทนา ท่านมีอานุภาพ 
มากอย่างนี้ไม่เคยปรากฏมี ท่านขนลุกขนพอง. เมื่อก่อนท่านได้ทำ 
บาปกรรมอะไรอันนำทุกข์มาให้แก , ตน ในมนุษยโลก ท่านจึงต้องกิน 
เนื้อของตนอยู่ ในบัดนี้? 

[๒๒๙๑] ข้าพเจ้าเรียนไตรเพทจบแล้ว หมกมุ่นอยู่ในกามทั้งหลาย ได้ประพฤติ 
เพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์แก่ผู้อื่นตลอดกาลนาน. ผู้ที่กินเนือหลังของคนลื่น 
ย่อมควักเนื้อข้างหลังตนเองกิน เหมือนข้าพเจ้ากินเนื้อหลังของตนอยู่ 
ทุกวันนี้ฉะนั้นแล. 

จบ กิงฉันทชาดกที่ ๑. 

๒. กุมภชาดก 
ว่าด้วยโทษของสุรา 

[๒๒๙๒] ท่านเป็นใคร มาจากไตรทิพย์หรือ จึงเปล่งรัศมีสว่างไสวอยู่ในนภากาศ 
เหมือนพระจันทร์ล่องสว่างในกลางคืน ฉะนั้น? ท่านเหยียบลมหนาว 
ในอากาศได้ เดินและยืนในอากาศได้ ฤทธิของเทวดาทั้งหลาย ผู้ไม่ 
ต้องเดินทางไกล ท่านทำให้เป็นที่ตั้ง และให้เจริญดีแล้วเป็นไฉน? 

ท่านเป็นใคร มายืนอย่ในอากาศร้องขายหม้ออย่ หรือว่าหม้อของท่านนี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 405 
เพื่อประโยชน์อะไร ดูกรพราหมณ์ ขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก , 

ข้าพเจ้าเถิด? 

[๒๒๙๓] หม้อใบนื้ไม่ใช่หม้อเนยใส ไม่ใช่หม้อนื้ามัน ไม่ใช่หม้อนื้าอ้อย ไม่ใช่ 
หม้อนำผึ้ง โทษของหม้อใบนื้มีน้อย ท่านจงฟงโทษเป็นอันมากที่มีอยู่ใน 
หม้อใบนี้. บุคคลดื่มสุราแล้วเดินโซเซล้มไปยังบ่อ ถํ้า หลุมนาครำ และ 
หลุมโสโครก พึงบริโภคของที่ไม่ควรบริโภคแม้มากได้ ท่านจงช่วยซื้อ 
หม้อใบนี้ซึ่งเต็มไปด้วยสุรานั้นไว้ บุคคลดื่มสุราแล้ว ไม่เป็นใหญ่ในใจ 
ย่อมเที่ยวไปเหมือนโคกินกากสุรา ฉะนั้น หาที่พึงมิได้ ย่อมฟ้อนรำขับร้อง 
ได้ ท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้. บุคคลดื่มสุราแล้ว แก้ 
ผ้าเปลือยกายเที่ยวไปตามตรอกตามถนนในม้านเหมือนชีเปลือย มีจิต 
ลุ่มหลง นอนตื่นสาย ท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มไปด้วยนั้าชนิดนั้นไว้. 

บุคคลดื่มสุราแล้ว ลุกขึ้นเซไปมา โคลงศีรษะ และยกแขนขึ้นรำ เหมือน 
รูปหุ่นไม้ ฉะนั้น ท่านช่วยซื้อหม้อใบนื้ซึ่งเต็มไปด้วยสุรานั้นไว้. บุคคล 
ดื่มสุราแล้ว นอนจนถูกไฟไหม้ และกินอาหารที่เหลือเดนสุนัขได้ ย่อม 
ถึงการถูกจองจำ ถูกฆ่า และความเสื่อมแห่งโภคะ ท่านช่วยซื้อหม้อ 
ใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้. บุคคลดื่มสุราแล้ว พูดคำที่ไม่ควรพูดได้ 
เปลือยกายนั่งในที่ประชุมได้ เปรอะเปือนจมอยู่ในอาเจียนของตน ถึง 
ความพินาศ ท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มไปด้วยสุรานั้นไว้ บุคคลดื่ม 
สุราแล้ว ฮึกเหิม นัยน์ตาแดงกลํ่า สำคัญใจว่า แผ่นดินทั้งหมดเป็น 
ของเราเท่านั้น พระราชาแม้มีมหาสมุทร ๔ เป็นขอบขัณฑสีมา ก็ไม่ 
เสมอเรา ท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มไปด้วยสุรานั้นไว้. บุคคลดื่มสุรา 
แล้ว ถือตัวจัด ก่อความทะเลาะวิวาท ส่อเสียด กล่าวร้าย เปลือยกาย 
วิ่งไป คลุกคลีหมกอยู่กะพวกนักเลงเก่า ท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็ม 
ไปด้วยสุรานั้นไว้. สุรานี้ทำตระกูลทั้งหลายในโลกนี้อันมั่นคงบริบูรณ์ 
มีเงินทองตั้งหลายพัน ให้ขาดทายาทได้ ท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มไป 
ด้วยสุรานั้นไว้. ข้าวเปลือก ทรัพย์ เงิน ทอง ไร , นา โค กระบือ 
ในสกุลใดย่อมพินาศไป ตระกูลที่มั่งมีทั้งหลาย ขาดสูญไปเพราะดื่มสุรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 406 

ท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มไปด้วยสุรานั้นไว้. บุคคลดื่มสุราแล้ว เป็น 
คนหยาบช้า ด่าบิดามารดาได้ แม้ถึงเป็นพ่อผัวก็พึงหยอกลูกสะใภ้ได้ 
ท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มไปด้วยสุรานั้นไว้ หญิงดื่มสุราแล้ว เป็น 
คนหยาบช้า ด่าพ่อผัวแม่ผัว และสามีได้ แม้เป็นทาส เป็นคนใช้พึงรับ 
เป็นสามีของตนได้ ท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มไปด้วยสุรานั้นไว้. 

บุคคลดื่มสุราแล้ว พึงประหารสมณะ หรือพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมได้ 
พึงไปสู่อบายอันมีกรรมนั้นเป็นเหตุ ท่านช่วยซื้อหม้อใบนั้ซึ่งเต็มไปด้วย 
สุรานั้นไว้. บุคคลดื่มสุราแล้ว ย่อมประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา และ 
ใจ ครั้นแล้ว ต้องไปตกนรก ท่านช่วยซื้อหม้อใบนั้ซึ่งเต็มไปด้วยสุรา 
นั้นไว้. ชนทั้งหลาย แม้จะยอมสละเงินเป็นอันมาก มาอ้อนวอนบุรุษ 
ใดผู้ยังไม , ได้ดื่มสุราก่อนให้พูดเท็จ ย่อมไม , ได้ บุรุษดื่มสุรานั้นแล้ว 
ย่อมพูดเท็จได้ ท่านช่วยซื้อหม้อใบนั้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้. บุคคลดื่ม 
สุราแล้ว ถูกใช้ไปในกรณียกิจรีบร้อนเกิดขึ้น ถูกซักถามก็ไม , รู้เนื้อความ 
ท่านช่วยซื้อหม้อใบนั้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้. บุคคลแม้จะมีใจละอาย 
ครั้นเมาสุราแล้ว ก็ย่อมจะทำความไม , ละอายให้ปรากฏได้ แม้จะเป็นคน 
หนักแน่นอยู่บ้าง ก็อดพูดมากไม , ได้ ท่านช่วยซื้อหม้อใบนั้ซึ่งเต็มด้วย 
สุรานั้นไว้. บุคคลดื่มสุราแล้ว นอนดังลูกสุกรอดอาหาร ย่อมถึงความ 
นอนเป็นทุกข์ที่พื้นดิน เขาต้องถึงความมีผิวพรรณทราม และความ 
ติเตียน ท่านช่วยซื้อหม้อใบนั้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้. บุคคลดื่มสุราแล้ว 
ย่อมนอนคอตก หาเป็นเหมือนโคที่ถูกลงประตักฉะนั้นไม , ฤทธิสุราย่อม 
ทำให้คนอดทนได้ (ไม่กินข้าวกินนั้า) ท่านช่วยซื้อหม้อใบนั้ซึ่งเต็มด้วย 
สุรานั้นไว้. มนุษย์ทั้งหลายย่อมเว้นสุราอันเปรียบด้วยงูมีพิษร้าย ใครคน 
ไหนในโลก ควรจะดื่มสุราอันเสมอด้วยพิษงู ท่านช่วยซื้อหม้อใบนั้ซึ่ง 
เต็มด้วยสุรานั้นไว้. โอรสทั้งหลายของท้าวอันธกเวณฑะ ดื่มสุราแล้ว 
พาหญิงไปบำเรออยู่ริมส่งสมุทร ประหารกันและกันด้วยสาก ท่านช่วย 
ซื้อหม้อใบนั้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้. พวกอสูรดื่มสุราแล้ว เมาจนถึงจุติ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 407 

จากไตรทิพย์ สำคัญตัวว่าเที่ยง มีมารยา ข้าแต่พระมหาราชา เมื่อรู้ว่า 
สุราเช่นนั้นเป็นนํ้าเมา หาประโยชน์มิได้ จะดื่มทำไม? ในหม้อนี้ 
ไม่มีเนยข้น หรือนั้าผึ้ง พระองค์รู้อย่างนี้แล้ว จงขายเสีย ข้าแต่ท่าน 
สรรพมิตร สิ่งที่อยู่ในหม้อนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบทูลแก , พระองค์ 
แล้ว ด้วยประการฉะนี้. 

[๒๒๙๔] ท่านมิใช่เป็นบิดา หรือมารดาของข้าพเจ้า ท่านเป็นคนชนิดใดชนิดหนึ่ง 
มีความอนุเคราะห์ เพื่อประโยชน์เกื้อกูล ปรารถนาประโยชน์อย่างยิ่ง 
ตั้งแต่วันนี้ไป ข้าพเจ้าจักทำตามคำของท่าน. ข้าพเจ้าขอให้บ้านส่วย ๕ 
ตำบล ทาสี ๑๐๐ โค ๗๐๐ รถเทียมด้วยม้าอาชาไชย ๑๐ คัน แก่ท่าน 
ขอท่านผู้ปรารถนาประโยชน์ เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเถิด. 

[๒๒๙๕] ข้าแต่พระราชา ทาสี บ้านส่วย โค และรถอันเทียมด้วยม้าอาชาไนย 
จงเป็นของพระองค์ตามเดิมเถิด ข้าพเจ้าเป็นท้าวสักกะจอมเทพ ชาว 
ไตรทิพย์. พระองค์จงเสวยพระกระยาหาร เนยใส และข้าวปายาส 
พึงเสวยขนมกุมมาสอันโอชารส ดูกรพระองค์ผู้เป็นจอมประชาชน 
พระองค์ยินดีในธรรม ไม , ถูกใครๆ ติเตียนด้วยอาการอย่างนี้แล้ว จงเข้า 
ถึงสัคคสถาน. 

จบ กุมภชาดกที่ ๒. 

๓. ชัยทิศชาดก 

ว่าด้วยโปริสาทคับพระเจ้าชัยทิศ 

[๒๒๙๖] ในเวลาที่เราบริโภคอาหารในวันที่ ๗ ภักษาหารเป็นอันมากเกิดขึ้นแล้ว 
แก , เรา ในวันนี้นานนักหนอ ท่านเป็นใคร มาจากไหน ขอเชิญท่านบอก 
ขอท่านจงบอกถึงชาติตระกูลตามที่รู้กันเถิด? 

[๒๒๙๗] เราเป็นพระเจ้าปัญจาลราช มีนามว่าชัยทิศ ล้าท่านได้ยินชื่อก็คงรู้จัก 
เราออกมาลำเนื้อ เที่ยวมาตามข้างภูเขา และป่า ท่านจงกินเนื้อกวางนี้ 
เถิด ขอจงปล่อยเราเสียในวันนี้เถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 408 

[๒๒๙๘] พระองค์ เอาของของข้าพระองค์เองมาแลกเปลี่ยน กวางที่พระองค์ 
ตรัสถึงนั้นเป็นอาหารของข้าพระองค์ ข้าพระองค์กินพระองค์แล้ว อยาก 
จะกินเนื้อกวาง ก็ชักกินได้ในภายหลัง เวลานื้ไม่ใช่เวลาขอร้อง. 

[๒๒๙๙] ล้าความพ้นของเราย่อมไม่มีด้วยการแลกเปลี่ยน ขอให้เราได้กลับไปยัง 
พระนครเสียก่อน เราผลัดไว้แก่พราหมณ์ว่า จะให้ทรัพย์ เราชักรักษา 
คำสัตย์กลับมาหาท่านอีก. 

[๒๓๐๐] ดูกรพระราชา พระองค์ใกล้จะถึงสวรรคตอยู่แล้ว ยังทรงเดือดร้อนถึง 
กรรมอะไรอยู่ ขอจงตรัสบอกกรรมนั้นแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์อาจจะ 
อนุญาตให้เสด็จกลับไปก่อนได้? 

[๒๓๐๑] ความหวังในทรัพย์ เราได้ท่าไว้แก่พราหมณ์ ความผัดเพี้ยนเป็นข้อผูก 
มัดตัว ยังพ้นไปไม , ได้ เพราะเราผัดไว้ว่า จะให้ทรัพย์แก , พราหมณ์ เรา 
ชักรักษาคำสัตย์กลับมาหาท่านอีก. 

[๒๓๐๒] ความหวังในทรัพย์ พระองค์ได้ท่าไว้แก่พราหมณ์ ความผัดเพี้ยนเป็นข้อ 
ผูกมัดตัว ยังพ้นไปไม , ได้ เพราะได้ผัดเพี้ยนไว้แก่พราหมณ์ว่า จะ 
พระราชทานทรัพย์ พระองค์จงรักษาคำสัตย์ไว้เสด็จกลับมาอีกเถิด. 

[๒๓๐๓] ก็พระเจ้าชัยทิศนั้น หลุดพ้นจากเงื้อมมือของโปริสาท แล้วรีบเสด็จ 
กลับไปยังพระราชมณเฑียรของพระองค์ เพราะได้ทรงผัดเพี้ยนไว้แก่ 
พราหมณ์ว่า จะพระราชทานทรัพย์ ได้รับสั่งให้หาพระราชโอรสพระนาม 
ว่าอลีนสัตตุ ตรัสว่า เจ้าจงอภิเษกปกครองรัฐสีมา ในวันนี้จงประพฤติ 
ธรรมในรัฐสีมา และในประชาชนทั้งหลาย บุคคลไม่ประพฤติธรรม อย่า 
ได้มีในแว่นแคว้นของเจ้า เราจะไปในสำนักโปริสาท. 

[๒๓๐๔] ขอเดชะ ข้าพระองค์ได้ท่าความไม , พอพระนัยอะไรในใต้ฝ่าพระบาท 
ข้าพระองค์ปรารถนาจะได้สดับความที่พระองค์จะให้ขึ้นครองราชสมบัติ 
ในวันนี้ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาแม้ราชสมบัติเว้นจากใต้ฝ่าพระบาท 


เลย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 409 

[๒๓๐๕] ลูกรัก พ่อไม , ได้นึกถึงความผิดทางกายกรรม และวจีกรรมของเธอเลย 
แต่พ่อได้ทำความตกลงไว้กับโปริสาท พ่อรักษาคำสัตย์ จึงต้องกลับ 
ไปอีก. 

[๒๓๐๖] ข้าพระบาทชักไปแทนเอง ขอใต้ฝ่าพระบาท จงประทับอยู่ ณ ที่นี้การที่จะ 
รอดชีวิตหลุดพ้นจากสำนักนายโปริสาทนั้นไม่มีเลย ข้าแต่พระราชบิดา 
ถ้าใต้ฝ่าพระบาทจะเสด็จไปจริงๆ แม้ข้าพระบาทก็จะตามเสด็จไปด้วย 
เราทั้งสองจะไม่ยอมอยู่. 

[๒๓๐๗] ลูกรัก นั่นเป็นธรรมของสัตบุรุษโดยแพ้จริง แต่เมื่อไร นายโปริสาทข่มขี่ 
ทำลายเผาเธอกินเสียที่โคนไม้ นั่นเป็นความด่างพร้อยของพ่อ ข้อนี้ 
แหละ เป็นทุกข์ยิ่งกว่าความตายของพ่อเสียอีก. 

[๒๓๐๘] ข้าพระบาท ขอเอาชีวิตของข้าพระบาทแลกพระชนมชีพของใต้ฝ่าพระบาท 
ไว้ ใต้ฝ่าพระบาทอย่าเสด็จไปในสำนักของโปริสาทเลย ข้าพระบาท 
จะขอเอาชีวิต ของข้า พระบาท แลกพระชนมชีพ ใต้ฝ่า พระบาทนี้แหละไว้ 
เพราะฉะนั้น ข้าพระบาทขอยอมตายแทนใต้ฝ่าพระบาท พระเจ้าข้า. 

[๒๓๐๙] ลำดับนั้นแล พระราชโอรสผู้ทรงพระปรีชา ถวายบังคมพระยุคลบาท 
พระชนกชนนี พระชนนีทรงเสียพระทัยถ้มลง ณ พื้นปฐมพี พระชนก 
ทรงยกพระพาหาทั้ง ๒ ครํ่าครวญอยู่. 

[๒๓๑๐] พระชนกทรงทราบว่า พระโอรสเสด็จล่วงหน้าไปก่อนแล้ว ทรงประคอง 
อัญชลีกราบไหว้เทวดาทั้งหลายทรงอ้อนวอนว่า ขอโสมราชา วรุณราชา 
พระปชาบดี พระจันทร์ และพระอาทิตย์ช่วยคุ้มครองเจ้า ขอให้เจ้าได้ 
รับอนุญาตจากสำนักของนายโปริสาทกลับมาโดยสวัสดีเถิด ลูกรัก. 

[๒๓๑๑] มารดาของบุรุษชื่อว่ารามะ ผู้ไปสู่นครของพระเจ้าทัณฑกิราชได้คุ้มครอง 
ทำความสวัสดีแก่บุรุษผู้เป็นบุตรอย่างใด แม่ขอทำความสวัสดีอย่างนั้น 
แก , เจ้าด้วยคำสัตย์นี้ขอทวยเทพจงช่วยคุ้มครอง ขอให้เจ้าได้รับอนุญาต 
กลับมาโดยสวัสดีเถิด ลูกเอ๋ย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 410 

[๒๓๑๒] ข้าพเจ้าระลึกไม , ได้เลยว่า เคยคิดร้ายในที่แจ้ง หรือในที่ลับในพระเชฏฐา 
อลีนสัตตุ ด้วยคำสัตย์นี้ขอทวยเทพจงช่วยคุ้มครอง ขอให้พระเชฏฐา 
ได้รับอนุญาตกลับมาโดยสวัสดีเถิด. 

[๒๓๑๓] ข้าแต่พระสวามี พระองค์ไม่เคยประพฤตินอกใจหม่อมฉันเลย ฉะนั้น 
จึงเป็นที่รักของหม่อมฉันด้วยใจจริง ด้วยคำสัตย์นี้ขอทวยเทพจงช่วย 
คุ้มครอง ขอให้พระองค์ได้รับอนุญาตกลับมาโดยสวัสดีเถิด. 

[๒๓๑๔] ท่านผู้มีร่างกายอันสูงใหญ่ มีหน้าอันงดงามมาจากที่ไหน ท่านไม่รู้จัก 
เราผู้ดุร้าย ซึ่งอยู่ในป่านี้มีนามว่าโปริสาทดอกหรือ ใครที่ไม , รู้จักความ 
สวัสดีของตนดอก จึงได้มา ณ ที่นี้? 

[๒๓๑๕] ดูกรท่านพราน เรารู้ว่าท่านเป็นผู้กินเนื้อมนุษย์เป็นอาหาร แต่ไม , รู้ว่าท่าน 
อยู่ในป่านี้ เราเป็นโอรสของพระเจ้าชัยทิศ วันนี้ ท่านจงกินเราแทน 
เพื่อปลดเปลื้องพระชนกให้พ้นไป. 

[๒๓๑๖] เรารู้ว่าท่านเป็นโอรสของพระเจ้าชัยทิศ พระพักตร์และผิวพรรณของท่าน 
ทั้ง ๒ คล้ายๆ กัน กรรมที่ท่านผู้ยอมตายแทนเพื่อปลดเปลื้องพระชนก 
ให้พ้นไปท่าแล้วนี้เป็นของท่าได้ยากยิ่งนัก. 

[๒๓๑๗] กรรมที่บุคคลยอมตายแทน เพื่อปลดเปลื้องบิดา หรือเพราะเหตุแห่ง 
มารดาในโลกนี้เป็นเหตุให้ไปสู่ปรโลก ทั้งจะเพรียบพร้อมด้วยความสุข 
และอารมณ์อันงามเลิศ เราไม , เห็นว่าจะทำได้ยากสักน้อยเลย. 

[๒๓๑๘] เราระลึกไม , ได้เลยว่า เราจะกระทำความชั่วเพื่อตนเองทั้งในที่แจ้ง และ 
ที่ลับ เพราะว่า เราเป็นผู้มีชาติและมรณะอันกำหนดไว้แล้วว่า ในโลกนี้ 
ของเรา ฉันใด ในปรโลก ก็ฉันนั้น. ดูกรท่านผู้มีอานุภาพมาก เชิญท่าน 
กินเนื้อเรา ในวันนี้ เสียบัดนี้เถิด เชิญท่านท่ากิจเถิด สรีระนี้เราสละแล้ว 
เราจะทำเป็นพลัดตกมาจากยอดไม้ ท่านชอบใจเนื้อส่วนใดๆ ก็เชิญ 
ท่านกินเนื้อส่วนนั้นๆ ของเราเถิด. 

[๒๓๑๙] ลูกรพระราชโอรส เรื่องนี้ท่านเต็มใจจริง ท่านจึงสละชีวิตเพื่อปลดเปลื้อง 
พระชนกได้ เพราะเหตุนั้นแหละ ท่านจงรีบไปหักไม้มาก่อไฟเถิด. 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๙ ขุททกนิกายชาดก ภาค๑-หน้าที่411 

[๒๓๒๐] ลำดับนั้น พระราชโอรสผู้มีปัญญา ได้นำเอาฟินมาก่อไฟกองใหญ่ขึ้น 
แล้ว แจ้งให้ยักษ์ทราบว่า บัดนี้ได้ก่อไปเสร็จแล้ว. 

[๒๓๒๑] เมื่อกี้นี้ท่านทำการขู่เข็ญว่า จะกินเราในวันนี้ทำไมหวาดเกรงเรามอง 
ดูอยู่บ่อยๆ เราได้ทำตามคำของท่านเสร็จแล้ว เมื่อพอใจจะกินก็เชิญกิน 
เสียซิท่าน. 

[๒๓๒๒] ผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรม มีวาจาสัตย์ รู้ความประสงค์ของผู้ขอเช่นท่าน ใครจะ 
นำมากินเป็นภักษาหารได้ ผู้ใดกินผู้มีวาจาสัตย์เช่นท่าน ศีรษะของผู้นั้น 
ก็จะพึงแตกออก ๗ เสี่ยง. 

[๒๓๒๓] ดูกรยักษ์ สสบัณฑิตสำคัญท้าวสักกะนี้ว่า เป็นพราหมณ์ จึงยอมให้พัก 
อยู่เพื่อจะให้สรีระของตน ด้วยเหตุนั้นแล จันทิมเทพบุตร จึงมีภาพ 
กระต่ายปรากฏสมประสงค์ของโลกอยู่ทุกวันนี้. 

[๒๓๒๔] พระจันทร์ พระอาทิตย์ พ้นแล้วจากปากแห่งราหู ย่อมไพโรจน์ใน 
วันเพ็ญ ฉันใด ดูกรท่านผู้มีอานุภาพมาก ท่านก็ฉันนั้น หลุดพ้นไป 
จากเราผู้กินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารแล้ว ยังพระชนกชนนีให้ปลื้มพระทัย 
จงรุ่งโรจน์ในกบิลรัฐ อนึ่ง พระประยูรญาติของท่านจงยินดีกันทั่วหน้า. 

[๒๓๒๕] ลำดับนั้นแล พระราชโอรสอลีนสัตตุผู้มีพระปัญญา ทรงประคองอัญชลี 
ไหว้ยักษ์โปริสาท ได้รับอนุญาตแล้ว มีความสุขสวัสดี หาโรคมิได้ 
เสด็จกลับมายังกบิลรัฐ. 

[๒๓๒๖] ชาวนิคมชนบทล้วนหห้า ทั้งพลช้าง พลรถ และพลเดินเท้าต่างพากัน 
มาถวายบังคมพระราชโอรสนั้น พร้อมกันกราบทูลขึ้นว่า ข้าพระองค์ 
ทั้งหลายขอถวายบังคมพระองค์ พระองค์ทรงท่ากิจซึ่งยากที่ทรงท่าได้. 

จบ ชัยทิศชาดกที่ ๓. 

๔. ฉัททันตชาดก 
ว่าด้วยพญาช้างฉัททันต์ 

[๒๓๒๗] ลูกรพระน้องนาง ผู้มีอวัยวะงามอร่ามดังทอง มีผิวพรรณเหลืองงามเลิศ 
พระเนตรทั้งสองแจ่มใส เหตุไรหนอ พระน้องจึงเศร้าโศกซูบไป ดุจ 
ดอกไม้ที่ถูกขกี้ฉะนั้น? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 412 

[๒๓๒๘] ข้าแต่พระมหาราชเจ้า หม่อมฉันแพ้พระครรภ์ โดยการแพ้พระครรภ์เป็น 
เหตุให้หม่อมฉันสนเห็นสิ่งที่หาไม , ได้ง่าย. 

[๒๓๒๙] กามสมบัติของมนุษย์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกนี้และในสวนนันทนวัน 
กามสมบัติทั้งหมดนั้น เป็นของฉันทั้งสิ้น ฉันจะให้แก่เธอได้ทั้งนั้น. 

[๒๓๓๐] ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ นายพรานป่าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในแว่นแคว้น 
ของพระองค์จงมาประชุมพร้อมกัน หม่อมฉันจะแจ้งเหตุที่แพ้พระครรภ์ 
ของหม่อมฉันให้นายพรานป่าเหล่านั้นทราบ. 

[๒๓๓๑] ดูกรพระเทวี นายพรานป่าเหล่านี้ล้วนแต่มีแมือ เป็นคนแกล้วกล้า 
ชำนาญป่า รู้จักชนิดของเนื้อ ย่อมสละชีวิตเพื่อประโยชน์ของเราได้. 

[๒๓๓๒] ท่านทั้งหลายผู้เป็นเชื้อแถวของนายพราน ที่มาพร้อมกันอยู่ ณ ที่นั้จงฟิง 
ฉัน ฉันสนเห็นช้างเผือกผ่องงามีรัศมี ๖ ประการ ฉันต้องการงาช้างคู่นั้น 
เมื่อไม , ได้ชีวิตก็หาไม่. 

[๒๓๓๓] บิดาหรือปูทวด ของข้าพระองค์ทั้งหลายก็ยังไม่เคยได้ เห็นทั้งยังไม , เคย 
ได้ยินว่า พญาช้างที่มีงา มีรัศมี ๖ ประการ พระนางเจ้าทรงนิมิตเห็น 
พญาช้างมีลักษะเช่นไร ขอได้ตรัสบอกพญาช้างที่มีลักษณะเช่นนั้น 
แก , พระองค์ทั้งหลายเถิด พระเจ้าข้า. 

[๒๓๓๔] ทิศใหญ่ ๔ ทิศน้อย ๔ เบื้องบน ๑ เบื้องล่าง ๑ ทิศทั้ง ๑๐ นี้พระองค์ 
ทรงสนเห็นพญาช้าง ซึ่งมีงามีรัศมี ๖ ประการอยู่ทิศไหน พระเจ้าข้า.? 

[๒๓๓๕] จากที่นั้ตรงไปทิศอุดร ข้ามภูเขาสูงใหญ่ ๗ ลูก ภูเขาใหญ่ชื่อสุวรรณปัส 
มีพรรณไม้ผลิดอกอยู่ไสว มีฝูงกินนรเที่ยววิ่งเล่นอยู่ ท่านจงขึ้นไปบน 
ภูเขาอันเป็นที่อยู่แห่งหมู , กินนรทั้งหลายแล้วมองลงมาตามเชิงเขา ทันใด 
นั้น จะได้เห็นต้นไทรใหญ่ที่มีสีเทียมเมฆ มีย่านไทร ๘,๐๐๐ ห้อยย้อยอยู่. 

ที่โคนต้นไทรนั้น มีพญาช้างเผือกผ่องงามีรัศมี ๖ ประการอาศัยอยู่ 


ยากที่คนอื่นจะจับได้ มีช้างประมาณ ๘,00๐ เชือกล้วนมีงางอนงาม วิ่ง 
ไล่ประหารเร็วดังลมพัด รักษาพญาช้างนั้นอยู่. ช้างเหล่านั้นย่อมบันลือ 
เสียงน่าหวาดกลัว ย่อมโกรธแม้ต่อลมที่พัดลูกตัว ถ้าเห็นมนุษย์ ณ ที่นั้น 
เป็นต้องขณี้สียให้เป็นภัสมธุลี แม้แต่ละอองก็ไม , ถูกต้องพญาช้างได้เลย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 413 

[๒๓๓๖] ข้าแต่พระราชเทวี เครื่องอาภรณ์ที่แล้วไปด้วยเงิน แก้วมุกดา แก้วมณี 
และแก้วไพฑูรย์มีอยู่ในราชสกุลมากมาย เหตุไร พระแม่เจ้าจึงทรง 
ประสงค์เอางาช้างมาทำเป็นเครื่องประดับเล่า พระแม่เจ้าทรงปรารถนา 
จะให้ฆ่าพญาช้าง ซึ่งมีงามีรัศมี ๖ ประการเสีย หรือว่าจะให้พญาช้างฆ่า 
พวกเชื้อแถวของนายพรานเสียกระมัง? 

[๒๓๓๗] ดูกรนายพราน ฉันริษยาด้วย เสียใจด้วย เพราะนึกถึงความหลังก็ 
ตรอมใจ ขอท่านจงทำตามความประสงค์ของฉัน ฉันจักให้บ้านส่วยแก่ 
ท่าน ๕ ตำบล. 

[๒๓๓๘] พญาช้างนั้นอยู่ที่ไหน ยืนที่ไหน ทางไหนที่พญาช้างไปอาบนั้า พญาช้าง 
อาบนั้าด้วยประการอย่างไร ข้าพระองค์จะรู้จักคติแห่งพญาช้างได้อย่างไร? 

[๒๓๓๙] ในที่ๆ พญาช้างอยู่นั้น มีสระอยู่ใกล้ๆ น่ารื่นรมย์ มีท่าราบเรียบ 
นั้ามากมาย สะพรั่งไปด้วยพรรณไบ้ดอก มีหมู , ภมรมาคลึงเคล้า พญาช้าง 
นั้น ลงอาบที่สระนั้นแหละ ชำระศีรษะแล้วห้อยพวงดอกอุบล มีร่างกาย 
เผือกผ่องดังดอกบัวขาบ บันเทิงใจให้มเหสีชื่อว่าสรรพภัททา เดินหน้า 
กลับไปยังที่อยู่ของตน. 

[๒๓๔๐] นายพรานนั้น ยึดเอาพระราชดำรัสของพระนางซึ่งประทับยืนอยู่ ณ ที่นั้นเอง 
แล้ว ถือ เอาแล่งลูกธนูข้ามภูเขาใหญ่ทั้ง ๗ ลูกไปจนถึงลูกที่ชื่อสุวรรณป้ส 
อันสูงโดด. ขึ้นไปถึงภูเขาอันเป็นที่อยู่ของหมู , กินนรแล้ว มองลงมา 
ยังเชิงเขา ได้เห็นต้นไทรใหญ่มีสึเทียมเมฆ มีย่านไทร ๘,00๐ ห้อยย้อย 
อยู่ ณ ที่นั้น ทันใดนั้นเอง ก็ได้เห็นพญาช้างเผือกผ่องงามีรัศมี ๖ ประการ 
ยากที่คนเหล่าอื่นจะจับได้ มีช้างประมาณ ๘,๐00 เชือก ล้วนแต่มีงางอนงาม 
วิ่งไล่เร็วดุจลมพัด รักษาพญาช้างอยู่. และได้เห็นสระโบกขรณีอัน 
น่ารื่นรมย์อยู่ใกล้ๆ ที่อยู่ของพญาช้างนั้น ทั้งท่านั้าก็ราบเรียบนั้ามากมาย 
มีพรรณไม้ดอกบานสะพรั่ง มีหมู , ภมรเที่ยวเคล้าคลึงอยู่ แลเห็นที่ที่พญา 
ช้างลงอาบนา. จนกระทั้งที่ๆ พญาช้างเดิน ยืนอยู่ และทางที่พญาช้างลง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 414 

อาบนั้นก็แลเห็น นายพรานผู้มี , ใจลามก ถูกพระนางสุภัททาผู้ตกอยู่ใน 
อำนาจจิตทรงใช้มา ก็มาตระเตรียมหลุม. 

[๒๓๔๑] นายพรานผู้กระทำกรรมอันชั่วช้า ขุดหลุมเอากระดานปิดเสร็จแล้ว สอด 
ธนูเข้าไว้ เอาลูกธนูลูกใหญ่ยิงพญาช้างซึ่งมายืนอยู่ข้างหลุมของตน. 

พระยาช้างถูกขิงแล้วก็ร้องก้องโกญจนาท ช้างทุกๆ เชือกพากันบันลือ 
อื้ออึงวิ่งไปทั้ง ๘ ทิศ ทำหญ้าและไม้ให้เป็นจุณไป. พญาช้างฉัททันต์เอา 
เท้ากระขุ่นดินด้วยคิดว่า จักฆ่ามันเสีย แต่ได้เห็นผ้ากาสาวพัสตร์ อัน 
เป็นธงชัย 1 ของฤาษี ทั้งที่ได้รับความทุกข์ ก็เกิดความรู้สึกว่า ธงชัยแห่ง 
พระอรหันต์อันสัตบุรุษไม่พึงทำลาย. 

[๒๓๔๒] ผู้ใดยังไม , หมดกิเลส ปราศจากทมะและสัจจะ ผู้นั้นไม , ควรจะนุ่งห่มผ้า 
กาสาวะ. ส่วนผู้ใดคลายกิเลสได้แล้ว ตั้งมั่นอยู่ในศีล ประกอบด้วย 
ทมะและสัจจะ ผู้นั้นย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะแท้. 

[๒๓๔๓] พญาช้างถูกลูกศรใหญ่เสียบเข้าแล้ว ไม , มีจิตคิดประทุษร้าย ได้ถามนาย 
พรานว่า เพื่อนเอ๋ย ท่านประสงค์อะไร เพราะเหตุไร หรือว่าใคร 
ใช้ให้ท่านมาฆ่าเรา? 

[๒๓๔๔] ดูกรพญาช้างผู้เจริญ พระนางสุภัททาพระมเหสีของพระเจ้ากาสึกราช 
อันประชาชนสักการะบูชาอยู่ในราชสกุล พระนางได้ทรงนิมิตเห็นท่าน 
และได้โปรดให้ทำสักการะแก่ข้าพเจ้าแล้ว ตรัสบอกข้าพเจ้าว่า มีพระ 
ประสงค์งาทั้งคู่ของท่าน. 

[๒๓๔๕] ที่จริง พระนางสุภัททาทรงทราบอยู่ว่างางามๆ แห่งบิดาและปูทวดของเรา 
มีอยู่เป็นอันมาก แต่พระนางเป็นคนพาล โกรธเคือง ผูกเวร ต้องการจะ 
ฆ่าเรา. ดูกรนายพราน ท่านจงลุกขึ้นเถิด จงหยิบเลื่อยมาตัดงาคู , นี้เถิด 
ประเดี๋ยวเราจะตายเสียก่อน ท่านจงกราบทูลพระนางสุภัททาผู้ยังผูกโกรธ 
ว่า พญาช้างตายแล้ว เชิญพระนางรับงาคู่นี้ไว้เถิด. 

[๒๓๔๖] นายพรานนั้น ลุกขึ้นจับเลื่อย เลื่อยงาพญาช้างทั้งคู่อันงดงามหาที่เปรียบ 
มิได้ในพื้นปฐพีแล้วรีบถือหลีกออกจากที่นั้นไป. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 415 

[๒๓๔๗] ช้างเหล่านั้นตกใจ ได้รับความเสียใจ เพราะพญาช้างถูกยิงพากันวิ่งไปยัง 
ทิศทั้ง ๘ เมื่อไม่เห็นปัจจามิตรของพญาช้าง ก็พากันกลับมาย้งที่อยู่ของ 
พญาช้าง. 

[๒๓๔๘] ช้างเหล่านั้นพากันครํ่าครวญรํ่าไห้อยู่ ณ ที่นั้น ต่างสูบเอาฝ่นพ่นขึ้นบน 
กระพองของตนๆ ยกนางสรรพภัททาผู้เป็นมเหสีให้เป็นหัวหน้า พากัน 
กลับยังที่อยู่ของตนทั้งหมด. 

[๒๓๔๙] นายพรานนั้น ถือเอางาพญาช้างทั้งคู , อันงดงาม หาที่เปรียบในพื้นปฐพีมิได้ 
ซึ่งแผ่รัศมีดุจสึทองไปรอบๆ มาถึงยังพระนครกาสึแล้ว น้อมนำงาทั้งคู่ 
เข้าไปถวายพระนางสุภัททากราบทูลว่า พญาช้างล้มแล้ว ขอเชิญพระนาง 
ทอดพระเนตรงาทั้งคู่นี้เถิด. 

[๒๓๕๐] พระนางสุภัททาผู้เป็นพาล ครั้นทอดพระเนตรงาพญาช้างทั้งคู , ผู้เป็นสามี 
ที่รักในชาติก่อนแล้ว หทัยของพระนางก็แตกทำลาย ณ ที่นั้นเอง เพราะ 
เหตุนั้นเอง พระนางจึงได้สวรรคต. 

[๒๓๕๑] พระศาสดาได้บรรลุสัมโพธิญาณแล้ว มีพระอานุภาพมาก ได้ทรงทำการแย้ม 
ในท่ามกลางบริษัท ภิกษุทั้งหลายผู้มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว พากันทูลถามว่า 
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม , ทรงทำการแย้มให้ปรากฏ เมื่อไม่มีเหตุ? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงดูนางกุมารีสาวคนนั้น นุ่งห่ม 
ผ้ากาสาวพัสตร์ ประพฤติอนาคาริยวัตร นางกุมารีคนนั้นแล เป็นนาง 
สุภัททาในกาลนั้น เราตถาคตเป็นพญาช้างในกาลนั้น. นายพรานถือเอา 
งาทั้งคู , อันงดงามของพญาช้าง หาที่เปรียบในพื้นปฐพีมิได้ กลับมายัง 
พระนครกาสึในกาลนั้น เป็นพระเทวทัต. พระพุทธเจ้าผู้ปราศจากความ 
กระวนกระวาย ความเศร้าโศก และกิเลสดุจลูกศร ตรัสรู้ยิ่งด้วยพระองค์ 
เองแล้ว ได้ตรัสฉัททันตชาดกนี้อันเป็นของเก่า ไม , รู้จักสิ้นสูญ ซึ่ง 
พระองค์ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลนาน เป็นบุรพจรรยาทั้งสูงทั้งตํ่าว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คราวครั้งนั้น เราเป็นพญาช้างฉัททันต์อยู่ที่สระฉัททันต์ 
นั้น ท่านทั้งหลายจงทรงจำชาดกไว้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ฉันทันตชาดกที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 416 
๕. สัมภวชาดก 

ว่าด้วยคนผู้รุ่งโรจน์ได้เพราะปัญญา 

[๒๓๕๒] ดูกรท่านอาจารย์สุจีรตะ เราทั้งหลายได้ราชสมบัติ และความเป็นใหญ่ 
แล้ว ยังปรารถนาจะได้บุตรคนใหญ่ เพื่อครองแผ่นดินนี้ โดยธรรม 
ไม่ใช่โดยอธรรม อธรรมเราไม่พอใจ การประพฤติธรรมเป็นกิจของพระ 
ราชาแท้. เราทั้งหลายจะไม , ถูกนินทาในโลกนี้และในโลกหน้าด้วยเหตุใด 
และจะได้รับเกียรติยศ ในเทวดาและมนุษย์ด้วยเหตุใด. ขอท่านจง 
บอกเหตุนั้นๆ แก่เรา ดูกรท่านพราหมณ์ เราปรารถนาจะปฏิบัติตามอรรถ 
และธรรม เราถามท่านแล้วขอจงบอกอรรถ และธรรมนั้นด้วยเถิด? 

[๒๓๕๓] ข้าแต่พระราชา พระองค์ทรงปรารถนาจะทรงปฏิบัติตามอรรถและธรรมใด 
นอกจากวิธูรพราหมณ์แล้ว ไม่มีใครสมควรที่จะชี้แจงซึ่งอรรถและธรรม 
นั้นได้. 

[๒๓๕๔] ดูกรท่านอาจารย์สุจีรตะ มาเถิดท่าน เราจะส่งท่านไปยังสำนักของวิธูร 
พราหมณ์ ท่านจงนำเอาทองคำแท่งนี้ไปมอบให้ เพื่อรับคำอธิบายอรรถ 
และธรรม. 

[๒๓๕๕] มหาพราหมณ์ผู้ภารทวาชโคตรนั้น ได้ไปถึงสำนักของวิธูรพราหมณ์แล้ว 
เห็นท่านกำลังบริโภคอาหารอยู่ในเรือนของตน. 

[๒๓๕๖] พระเจ้าโกรัพยราชผู้เรืองพระยศ ทรงส่งเราให้เป็นทูตมา พระเจ้ายุธิฏเละ 
ได้ตรัสถามอรรถและธรรม ได้ตรัสแล้วดังกล่าวมา ท่านอาจารย์วิธูร 
ข้าพเจ้าถามท่านแล้ว ขอได้กรุณาบอกอรรถและธรรมนั้นด้วย. 

[๒๓๕๗] ดูกรพราหมณ์ เราคิดว่า จักกั้นแม่นี้าคงคา แต่ไม , อาจจะกั้นแม่นั้าใหญ่นั้น 
ได้ เพราะเหตุนั้น โอกาสนั้นจักมีได้อย่างไร? เมื่อท่านถามถึงอรรถและ 
ธรรม เราจึงไม , อาจจะบอกได้. แต่ภัทรการะผู้เป็นบุตรเกิดแต่อกของ 
เรามีอยู่ เชิญท่านไปถามอรรถและธรรมกะเธอดูเถิด พราหมณ์ 

[๒๓๕๘] มหาพราหมณ์ผู้ภารทวาชโคตรนั้น ได้ไปถึงสำนักของภัทรการะ เห็นท่าน 
กำลังนั่งอยู่ในเรือนของตน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 417 

[๒๓๕๙] พระเจ้าโกรัพยาราชผู้เรืองพระยศ ทรงส่งเราเป็นทูตมาพระเจ้ายุธิฏฐิละได้ 
ตรัสถามอรรถและธรรม ได้ตรัสแล้วดังกล่าวมา ดูกรภัทรการมาณพ 
ขอได้กรุณาบอกอรรถและธรรมนั้นแก , เราด้วย. 

[๒๓๖๐] ข้าพเจ้าเป็นเหมือนคนทิ้งหาบเนื้อแล้ววิ่งตามเหี้ยไป ถึงจะถูกถามอรรถ 
และธรรมก็ไม , อาจจะบอกแก่ท่านได้ ข้าแต่ท่านพราหมณ์สุจีรตะ น้อง 
ชายของข้าพเจ้าชื่อว่าสญชัยมีอยู่ เชิญท่านไปถามอรรถและธรรมกะเธอ 
ดูเถด. 

[๒๓๖๑] มหาพราหมณ์ผู้ภารทวาชโคตรนั้น ได้ไปถึงยังสำนักของสญชัยกุมาร 
ได้เห็นสญชัยกุมารกำลังนั่งอยู่ในบริษัทของตน. 

[๒๓๖๒] พระเจ้าโกรัพยราชผู้เรืองพระยศ ทรงส่งเราเป็นทูตมา พระเจ้ายุธิฏเละ 
ได้ตรัสถามอรรถและธรรม ได้ตรัสแล้วดังกล่าวมา ลูกรสญชัยกุมาร 
ขอได้กรุณาบอกอรรถและธรรมนั้นแก , เราด้วย. 

[๒๓๖๓] ข้าแต่ท่านสุจีรตพราหมณ์ มัจจุราชย่อมกลืนกินข้าพเจ้าทิ้งเช้าและเย็น 
ถึงข้าพเจ้าถูกถาม ก็ไม , อาจจะบอกอรรถและธรรมแก่ท่านได้. แต่ว่าน้อง 
ชายของข้าพเจ้าชื่อว่าสัมภวะมีอยู่ เชิญท่านไปถามอรรถและธรรมกะเธอ 
ดูเถด. 

[๒๓๖๔] ดูกรท่านผู้เจริญ ธรรมนื้น่าอัศจรรย์จริงหนอย่อมไม่พอใจเรา ชนทิ้ง ๓ คือ 
บิดาและบุตร ๒ คน ไม่มีปัญญารู้แจ้งธรรมนี้เลย. ถูกถามแล้ว ก็ไม , อาจ 
จะบอกอรรถและธรรมได้ เด็กถูกถามอรรถและธรรมแล้ว จะรู้ได้ 
อย่างไรหนอ? 

[๒๓๖๕] ดูกรท่านพราหมณ์ ท่านยังไม , ได้ถามสัมภวกุมาร อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเธอ 
เป็นเด็ก ท่านถามสัมภวกุมารแล้ว จะพึงรู้อรรถและธรรมได้. พระจันทร์ 
ปราศจากมลทิน โคจรไปในอากาศย่อมสว่างไสวล่วงหมู่ดาวทิ้งปวง ใน 
โลกนี้ด้วยรัศมี ฉันใด. สัมภวกุมารแม้ยังเป็นเด็ก ก็ฉันนั้น ย่อม 
ไพโรจน์ล่วงบัณฑิตทั้งหลาย เพราะประกอบด้วยปฌฌา ท่านยังไม่ได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 418 

ถามสัมภวกุมาร อย่าเพิ่งเข้าใจเธอว่าเป็นเด็ก ท่านถามสัมภวกุมาร 
แล้วจะพึงรู้อรรถและธรรมได้. ดูกรท่านพราหมณ์ เดือนห้าในคิมหันตฤดู 
ย่อมสวยงามยิ่งกว่าเดือนอื่นๆ ด้วยต้นไม้และดอกไม้ ฉันใด. สัมภวกุมาร 
แม้ยังเป็นเด็ก ก็ฉันนั้น ย่อมไพโรจน์ล่วงบัณฑิตทั้งหลาย เพราะประกอบ 
ด้วยปัญญา ดูกรท่านพราหมณ์ ท่านยังไม , ได้ถามสัมภวกุมาร อย่าเพิ่ง 
เข้าใจเธอว่าเป็นเด็ก ท่านถามสัมภวกุมารแล้ว จะพึงรู้อรรถและธรรม 
ได้ ดูกรท่านพราหมณ์ ทิมวันตบรรพตชื่อว่าคันธมาทน์ ดารดาษไปด้วย 
ไม้ต่างๆ พรรณ เป็นที่อยู่อาศัยแห่งทวยเทพ ย่อมสง่างามและหอม 
ตลบไปทั่วทิศด้วยทิพยโอสถ ฉันใด. สัมภวกุมารแม้ยังเป็นเด็ก ก็ฉัน 
นั้น ย่อมไพโรจน์ล่วงบัณฑิตทั้งหลาย เพราะประกอบด้วยปัญญา ดูกร 
ท่านพราหมณ์ ท่านยังไม , ได้ถามสัมภวกุมาร อย่าเพิ่งเข้าใจเธอว่าเป็นเด็ก 
ท่านถามสัมภวกุมารแล้ว จะพึงรู้อรรถและธรรมได้. ไฟป่ามีเปลวรุ่งเรือง 
ไหม้ลามไปในป่า ไม , อิ่มมีแนวทางดำคุเรื่อยไปมีเปรียงเป็นอาหาร มีควัน 
เป็นธง ไหม้แนวไพรสูงๆ เวลากลางคืนสว่างลุกโชนอยู่บนยอดภูเขา 
ฉันใด. สัมภวกุมารแม้ยังเป็นเด็ก ก็ฉันนั้น ย่อมไพโรจน์ล่วงบัณฑิต 
ทั้งหลาย เพราะประกอบด้วยปัญญา ดูกรท่านพราหมณ์ ท่านยังไม , ได้ถาม 
สัมภวกุมาร อย่าเพิ่งเข้าใจเธอว่าเป็นเด็ก ท่านถามสัมภวกุมารแล้ว จะ 
พึงรู้อรรถและธรรมได้. ม้าดีจะรู้ได้เพราะเแท้า โคพลิพัทธ์จะรู้ได้เพราะ 
เข็นภาระไป แม่โคนมจะรู้ได้เพราะนั้านมดี และบัณฑิตจะรู้ได้เมื่อเจรจา 
ฉันใด. สัมภวกุมารแม้ยังเป็นเด็กก็ฉันนั้น ย่อมไพโรจน์ล่วงบัณฑิต 
ทั้งหลาย เพราะประกอบด้วยปัญญา ดูกรท่านพราหมณ์ ท่านยังไม , ได้ถาม 
สัมภวกุมาร อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเธอยังเป็นเด็ก ท่านถามสัมภวกุมารแล้ว 
จะพึงรู้อรรถและธรรมได้. 

[๒๓๖๖] มหาพราหมณ์ภวรทวาชโคตรนั้น ได้ไปยังสำนักของสัมภวกุมาร เห็นเธอ 
กำลังเล่นอยู่นอกบ้าน จึงกล่าวว่า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 419 

[๒๓๖๗] พระเจ้าโกรัพยราชผู้เรืองพระยศ ทรงส่งเราเป็นทูตมา พระเจ้ายุธิฏเละ 
ได้ตรัสถามอรรถและธรรม ได้ตรัสแล้วดังกล่าวมา ดูกรสัมภวกุมาร 
ท่านถูกถามแล้ว ขอจงบอกอรรถและธรรมนั้นเถิด. 

[๒๓๖๘] เชิญพึง ข้าพเจ้าจักแก้ปัญหาแก่ท่านอย่างนักปราชญ์ พระราชาย่อมทรง 
ทราบอรรถและธรรมนั้นได้ แต่จักทรงทำตามหรือไม , ไม , ทราบ? 

[๒๓๖๙] ข้าแต่ท่านสุจีรตพราหมณ์ บุคคลผู้ถูกพระราชาตรัสถามแล้ว พึงทูลกิจที่ 
ควรทำในวันนี้ให้ทำในวันพรุ่งนี้พระเจ้ายุธิฏเละอย่าได้ทรงทำตาม ใน 
เมื่อประโยชน์เกิดขึ้น ข้าแต่ท่านสุจีรตะ เมื่อบุคคลถูกพระราชาตรัสถาม 
พึงกราบทูลธรรมภายในเท่านั้น ไม่พึงให้เสด็จไปยังหนทางผิด ดุจคน 
โง , ไม , มีความคิดฉะนั้น. กษัตริย์ไม่พึงทรงลืมพระองค์ ไม่พึงทรงประพฤติ 
ธรรม ไม่พึงทรงข้ามไปในที่มิใช่ท่า ไม่พึงทรงขวนขวายในสิ่งอันไม่ 
เป็นประโยชน์. กษัตริย์พระองค์ใด ทรงทราบว่าควรจะทำฐานะเหล่านี้ 
กษัตริย์พระองค์นั้นย่อมทรงพระเจริญทุกเมื่อ ดังพระจันทร์ในสุกรปักษ์ 
ฉะนั้น. ย่อมเป็นที่รักใคร , ของพระประยูรญาติทั้งหลายด้วย ย่อมทรง 
รุ่งโรจน์ในหมู , มิตรด้วย ท้าวเธอมีพระปรีชา เมื่อสวรรคตแล้ว ย่อมเข้า 
ถึงโลกสวรรค์. 

จบ สัมภวชาดกที่ ๕. 

๖. มหากปีชาดก 
ผลบาปของผู้ทำร้ายผู้มีคุณ 

[๒๓๗๐] มีพระราชาแห่งชนชาวกาสีผู้ครองรัฐสีมา ในพระนครพาราณสี ทรง 
แวดล้อมด้วยมิตรและอำมาตย์ ได้เสด็จไปยังมิคาชินอุทยาน.ณ ที่นั้น 
ได้ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ซึ่งเป็นโรคเรื้อนด่าง เป็นจุดตามตัว 
มากไปด้วยกลากเกลื้อนเรี่ยราดด้วยเนื้อที่หลุดออกมาจากปากแผล เช่น 
กับดอกทองกวาวที่บาน ซูบผอม สะพรั่งไปด้วยเสันเอ็น. ครั้นทอด- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 420 

พระเนตรเห็นคนถึงความลำบากน่าสงสารยิ่งนักแล้ว ทรงหวาดพระนัย 
จึงตรัสถามว่า ท่านเป็นยักษ์ประเภทไหนในจำพวกยักษ์ทั้งหลาย? อนึ่ง 
มือและเท้าของท่านขาว ยิ่งกว่านั้นศีรษะก็ขาวโพลน ตัวของท่านก็ด่าง 
พร้อย มากไปด้วยเกลื้อนกลาก. หลังของท่านก็เป็นปุ่มเป็นปมดุจ 
เถาวัลย์อันยุ่ง อวัยวะของท่านดุจเถาวัลย์ข้อดำ ดูไม่เหมือนกับคนอื่น. 

เท้าเปรอะเปือนน่าหวาดเสียว ซูบผอม สะพรั่งไปด้วยเสันเอ็น หิวระหาย 
ร่างกายซูบซีด ท่านมาจากไหน และจะไปไหน? ลูน่าเกลียดรูปร่างไม่ 
น่าดู ผิวพรรณทราม ดูน่ากลัว แท้มารดาบังเกิดเกล้าของท่าน ก็ไม่ 
ปรารถนาจะเหลียวแลเสียเลย. ในชาติก่อนท่านได้ทำกรรมอะไร ได้เบียด 
เบียนผู้ที่ไม่ควรเบียดเบียนไว้อย่างไร ได้เข้าถึงทุกข์อันนี้เพราะทำกรรม 
อันหยาบช้าอันใดไว้? 

[๒๓๗๑] ขอเชิญพระองค์ทรงสดับ ข้าพระองค์จักกราบทูลอย่างคนที่ฉลาดทูล 
เพราะว่าบัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมสรรเสริญคนที่พูดจริง. ข้าพระ 
องค์ผู้เดียวเที่ยวตามหาโคได้หลงทางเข้าไปในป่าหิมพานต์แสนจะกันดาร 
เงียบสงัด อันหมู , กุญชรต่างๆ อาศัยอยู่. ข้าพระองค์ได้หลงทางเข้าไป 
ในป่าทึบ อันหมู , มฤคร้ายกาจท่องเที่ยวไปมา ต้องทนหิวกระหายเที่ยวไป 
ในป่านั้นตลอด ๗ วัน ณ ป่านั้นข้าพระองค์กำลังหิวจัด ได้เห็นต้น 
มะพลับต้นหนึ่งตั้งอยู่หมิ่นเหม่ เอนไปทางปากเหวมีผลดกดื่น. จึงเก็บ 
เอาผลที่ลมพัดหล่นมากินผลเหล่านั้นพอใจข้าพระองค์ยิ่งนัก เมื่อยังไม , 

อิ่มจึงปีนขึ้นไปบนต้น ด้วยหวังใจว่ากินให้สบายบนต้นนั้น ข้าพระองค์ 
กินผลที่หนึ่งแล้ว ก็ปรารถนาจะกินผลที่สองต่อไป ทันใดนั้น กิ่งนั้นก็ 
หักลงดุจถูกขวานปันฉะนั้น. ข้าพระองค์ศีรษะปักลง เท้าชี้ฟ้า ตกลง 
ไปในเหวซึ่งไม่มีที่ยึดที่เกาะเลย พร้อมด้วยกิ่งไท้นั้นเอง. ข้าพระองค์ 
หยิ่งไม , ถึงเพราะนั้าลึก ต้องไปนอนไร้ความเพลิดเพลินอยู่ในเหวนั้น ๑๐ 
ราตรีเต็มๆ. ภายหลังมีลิงตัวหนึ่งมีหางดังหางโค เที่ยวไปตามซอกเขา 
เที่ยวไต , ไปตามกิ่งไท้หาผลไท้กิน ได้มาถึงที่นั้น มันเห็นข้าพระองค์ผอม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 421 

เหลือง ก็เกิดความสงสารในข้าพระองค์ขึ้น. จึงถามว่า พ่อชื่อไร 
ทำไมจึงมาทนทุกข์อยู่ที่นี่อย่างนี้เป็นมนุษย์หรือมนุษย์ ขอได้โปรด 
แนะนำตนให้ข้าพเจ้าทราบด้วย? ข้าพระองค์จึงได้ประนมอัญชลีไหว้ลิง 
ตัวนั้นแล้วกล่าวว่า เราเป็นมนุษย์ผู้ถึงซึ่งความหายนะ เราไม่มีหนทาง 
ที่จะไปจากที่นี้ได้ เพราะเหตุนั้น เราจึงขอบอกให้ท่านทราบไว้ ขอท่าน 
จงมีความเจริญ อนึ่ง ขอท่านจงเป็นที่พึ่งพาของเราด้วย. ลิงผู้ตัวองอาจ 
เที่ยวไปหาก้อนหินก้อนใหญ่ในภูเขามา แก้วผูกเชือกไว้ที่ก้อนหินร้อง 
บอกว่า. มาเถิดท่านขึ้นมาเกาะหลังข้าพเจ้า เอามือทั้ง ๒ กอดคอไว้ 
ข้าพเจ้าจักพาท่านกระโดดขึ้นจากเหวทันที. ข้าพระองค์ได้ฟ้งคำของพญา 
พานรินทร์ผู้ตัวมีศิรินั้นแก้ว จึงขึ้นเกาะหลังเอามือทั้ง ๒ โอบคอไว้. 

ลำดับนั้น พญาวานรผู้ตัวมีเดชคำลัง ก็พาข้าพระองค์กระโดดขึ้นจาก 
เหวโดยความยากลำบากทันที. ครั้นขึ้นมาได้แก้วพญาวานรผู้ตัวองอาจได้ 
ขอร้องข้าพระองค์ว่า แน่ะสหาย ขอท่านจงช่วยคุ้มครองข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าจักงีบสักหน่อย. ราชสีห์ เสือโคร่ง หมีและเสือดาว พึงเบียด 
เบียนข้าพเจ้าผู้ตัวหลับไป. ท่านเห็นพวกมันแก้วจงป้องกันไว้. เพราะ 
ข้าพระองค์ช่วยป้องกันให้อย่างนั้น พญาวานรจึงหลับไปสักครู , หนึ่ง 
ในกาลครั้งนั้น ข้าพระองค์ก็ไม , มีความคิด กลับได้ความเห็นอันเลวทราม 
ว่า ลิงนั้ก็เป็นอาหารของมนุษย์ทั้งหลาย เหมือนเนื้อในป่าเหล่า 
อื่นเช่นกัน ถ้ากระไร เราพึงฆ่าลิงนี้กินแก้'หิวเถิด. อนึ่ง อิ่มแก้วชัก 
จักลือเอาเนื้อไปเป็นสะเบียงเดินทาง เราจักต้องผ่านทางกันดาร เนื้อก็ 
จักได้เป็นสะเปียงของเรา. ท้นใดนั้น ข้าพระองค์จึงหยิบเอาหินมาทุ่ม 
ศีรษะลิง การประหารของข้าพระองค์ผู้ลำบากเพราะอดอาหาร มีคำลัง 
น้อย. ด้วยกำลังก้อนหินที่ข้าพระองค์ทุ่มลง ลิงนั้นผลุดลุก 1 ขึ้นทั้งๆ ที่ 
ตัวอาบไปด้วยเลือด ร้องไห้นื้าตาไหลพรู มองดูข้าพระองค์. พลางก็ 
กล่าวขึ้นว่า นายอย่าท่าข้าพเจ้าเลย ขอท่านจงมีความเจริญ แต่ท่านได้ 
ท่ากรรมอันหยาบช้าเช่นนี้ ก็แลท่านมีอายุยืนมาได้ สมควรจะห้ามปราม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 422 

คนอื่น. แน่ะท่านผู้ทำกรรมอันยากที่บุคคลจะทำลงได้ น่าอดสูใจจริงๆ 
ข้าพเจ้าช่วยให้ท่านขึ้นมาจากเหวลึกซึ่งยากที่จะขึ้นมาได้. ท่านดุจว่าเรา 
นำมาจากปรโลก ยังสำคัญข้าพเจ้าว่า ควรจะฆ่าเสีย ด้วยจิตอันเป็นบาป 
กรรม ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านคิดชั่ว. เวทนาอันเผ็ดร้อนอย่าได้ต้องท่านผู้ตั้ง 
อยู่ในอธรรมเลย อนึ่ง บาปกรรมก็อย่าได้ตามฆ่าท่านอย่างขุยไผ่เลย. 

แน่ะท่านผู้มีธรรมอันเลว หาความสำรวมมิได้ ความคุ้นเคยของข้าพเจ้า 
จะไม่มีอยู่ในท่านเลย มาเถิด ท่านจงเดินไปห่างๆ เรา พอมองเห็น 
หลังกันเท่านั้น. ท่านพ้นจากเงื้อมมือแห่งสัตว์ร้าย ถึงทางเดินของมนุษย์ 
แล้ว แน่ะท่านผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม นี่ทาง ท่านจงไปตามสบายโดยทาง 
นั้นเถิด. วานรครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว ก็ล้างเลือดที่ศีรษะเช็ดนั้าตาเสร็จ 
แล้ว กระโดดขึ้นไปยังภูเขา. ข้าพระองค์เป็นผู้อันวานรนั้นอนุเคราะห์ 
แล้ว ถูกความกระวนกระวายเบียดเบียน มีตัวอันร้อน ได้ลงไปยัง 
ห้วงนี้ไแห่งหนึ่งเพื่อจะดื่มกินนั้า. ห้วงนี้าก็เดือดพล่านดุจต้มด้วยไฟ 
นองไปด้วยเลือด คล้ายกับนั้าเลือด นั้าหนอง ฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่าง 
ปรากฏแก่ข้าพระองค์นั้น. หยาดนี้าซึ่งตกถูกที่กายของข้าพระองค์มีเท่าใด 
แก็ผุดขึ้นเท่านั้น มีสัณฐานเหมือนมะตูมครึ่งลูก. นี้าเลือดนี้าหนองก็ 
ไหลออกจากแผล! เข องข้าพระองค์ซึ่งแตกแล้ว ข้าพระองค์จะเดินไปทาง 
ไหนในคามนิคมทั้งหลาย. พวกหญิง และชายพากันลือท่อนไม้ห้ามกัน 
ข้าพระองค์ผู้ฟ้งไปด้วยกลิ่นเหม็นว่า อย่าเข้ามาข้างนี้นะ บัดนี้ข้าพระ 
องค์ได้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่๗ปีซึ่งเป็นผลกรรมชั่วของตน 
ในปางก่อน. เพราะเหตุนั้น ข้าพระองค์จึงกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบ 
ขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายเท่าที่มาประชุมกันอยู่ในที่นี้ขอพระ 
องค์อย่าได้ประทุษร้ายต , อมิตร เพราะว่าผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลว. 

ในโลกนี้ ผู้ที่ประทุษร้ายต , อมิตร ย่อมเป็นโรคเรื้อน เกลื้อนกลาก 
เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรก. 

จบ มหากปิชาดกที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 423 

๗. ทกรักขสชาดก 
ว่าด้วยผีเสื้อนํ้า 

[๒๓๗๒] ถ้าผีเสื้อนํ้าผู้'ตนแสวงหาเครื่องเซ่น ด้วยมนุษย์พึงขับเรือของพระนาง 
สลากเทวีพระราชชนนีพระนางนันทาเทวีอัครมเหสี พระติขินนกุมารราช 
อนุชา ธนุเสขกุมารผู้-สหาย เกวัฏพราหมณ์ปุโรหิต มโหสกบัณฑิต และ 
พระองค์รวมเป็น ๗ ผู้แล่นเรือไปในทะเล พระองค์จะพระราชทาน 
ใครอย่างไร ให้ตามลำดับแก่ผีเสื้อนํ้า พระเจ้าข้า. 

[๒๓๗๓] ข้าพเจ้าจะให้พระราชมารดาก่อน ให้มเหสี ให้กนิษฐาภาดา ต่อแต่นั้น 
ไปก็จะให้สหาย ให้พราหมณ์ปุโรหิตเป็นลำดับที่ ๕ ให้ตนเองเป็นที่ ๖ 
มโหสกให้ไม , ได้เลย. 

[๒๓๗๔] ก็พระราชชนนีของพระองค์ เป็นผู้บำรุงเลียงทรงอนุเคราะห์ตลอดราตรี 
นาน เมื่อฉัพภิพราหมณ์ประทุษร้ายในพระองค์ พระราชมารดาเป็นผู้ 
ฉลาด ทรงเห็นประโยชน์ ทำรูปเปรียบอื่น ปลดเปลื้องพระองค์จาก 
การถูกปลงพระชนม์ พระองค์จะพระราชทานพระชนนีผู้มีพระทัยคงที่ 
ประทานพระชนม์ชีพให้ ทรงให้เจริญ ณ ระหว่างพระทรวง ทรงพระ 
ครรภ์นั้นแก่ผีเสื้อนั้าด้วยโทษอะไร. 

[๒๓๗๕] พระราชมารดาทรงเป็นเหมือนหญิงสาวทรงเครื่องประดับซึ่งไม่สมควรจ 
ประดับ ตรัสสรวลเสเฮฮากะพวกรักษาประตูและพวกแกหัดม้า จนเกิน 
เวลาอันควร อนึ่ง พระราชมารดาของเรา ย่อมสั่งทูตทั้งหลายถึงอริราช 
ศัตรูเอง ข้าพเจ้าจะให้พระราชมารดาแก , ผีเสื้อนั้าด้วยโทษอันนั้น. 

[๒๓๗๖] พระนางอุพพรีเทวีผู้ประเสริฐกว่าหมู , สนมนารี มีพระเสาวนีย์น่ารักยิ่งนัก 
ทรงประพฤติตาม ทรงมีศีลาจารวัตร ดุจเงามีปกติไปตาม ไม่ทรงพิโรธ 
ง่ายๆ ทรงมีบุญบารมี เฉลียวฉลาด ทรงเห็นประโยชน์ พระองค์จะ 
พระราชทานพระราชเทวีแก่ผีเสื้อนั้าด้วยโทษอะไร. 

[๒๓๗๗] นางอุพพรีนั้นรู้ว่า ข้าพเจ้า ถึงพร้อมด้วยความยินดีในการเล่นอันกระทำ 
ความพินาศ ก็ขอทรัพย์ที่ข้าพเจ้าให้แก่บุตรธิดาของตนและชายาอื่นๆ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 424 

ข้าพเจ้ามีความกำหนัดมากก็ให้ทรัพย์ทั้งประณีตและทรามเป็นอันมาก 
ครั้นสละสิ่งที่สละได้ยากแล้ว ภายหลังก็เศร้าโศกเสียใจ ข้าพเจ้าจะให้ 
นางอุพพรีแก , ผีเสื้อนํ้าโดยโทษนั้น. 

[๒๓๗๘] พระกนิษฐาภาดา ทรงบำรุงชาวนาชนบททั้งหลาย ให้เจริญรุ่งเรือง เชิญ 
พระองค์ผู้ประทับอยู่ ณ ประเทศอื่นมาสู่พระนครนี้ทรงอนุเคราะห์พระ 
องค์ ครอบงำพระราชาทั้งหลาย เอาทรัพย์เป็นอันมากมาแต่ราชสมบัติ 
อื่น เป็นผู้ประเสริฐกว่านายขมังธนูทั้งหลาย ทรงกล้าหาญกว่าผู้มีความ 
คิดหลักแหลมทั้งหลาย พระองค์จะพระราชทานพระกนิษฐภาดาแก่ผีเสื้อ 
นั้า ด้วยโทษอะไร. 

[๒๓๗๙] กนิษฐภาดาของข้าพเจ้าดูหมิ่นข้าพเจ้าว่า ชาวชนบททั้งหลาย เจริญก็ 
เพราะเขา ข้าพเจ้ากลับมาได้ก็เพราะเขา อนุเคราะห์ข้าพเจ้าครอบงำ 
พระราชาทั้งหลาย นำเอาทรัพย์เป็นอันมากมาแต่ราชสมบัติอื่น เป็น 
เลิศกว่านายขมังธนูทั้งหลาย กล้าหาญกว่าผู้มีความคิดหลักแหลมทั้งหลาย 
ข้าพเจ้านี้เป็นพระราชาเด็กๆ ได้ความสุขก็เพราะเขา อนึ่ง เมื่อก่อน 
เขามาบำรุงข้าพเจ้าแต่เช้า แต่บัดนี้เขาไม่มาอย่างก่อน ข้าพเจ้าจะให้ 
กนิษฐภาดาแก , ผีเสื้อนี้าด้วยโทษนั้น. 

[๒๓๘๐] พระองค์ประสูติวันเดียวกันกับธนูเสขกุมาร ทั้งสองพระองค์เป็นชาว 
ปัญจาลนคร เกิดในกรุงปัญจาละ เป็นสหายมีวัยเสมอกัน ธนูเสข 
กุมารเป็นผู้ติดตามพระองค์ โดยเสด็จจาริกไปยังชนบทร่วมสุขร่วมทุกข์ 
กับพระองค์ ขวนขวายจัดแจงในกิจทุกอย่างของพระองค์ทั้งกลางวัน 
กลางคืน พระองค์จะพระราชทานพระสหายแก่ผีเสื้อนี้าด้วยโทษอะไร. 

[๒๓๘๑] ข้าแต่ผู้เป็นเจ้า ธนูเสขกุมารนี้เป็นผู้หัวร่อต่อกระซิกกับข้าพเจ้า ด้วย 
ความประพฤติมาแต่ก่อน แม้วันนี้เขาก็ยัง 1 ซิก 1 ซี้เฮฮาเกินเวลาด้วยกิริยา 
นั้นอีก ข้าแต่ผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าจะปรึกษาหารือกันในที่ลับกับนางอุพพรี 
เทวีบ้าง ข้าพเจ้าไม่ทันเรียกก็เข้ามา มิให้ข้าพเจ้ารู้ตัวก่อน ถึงจะได้รับ 
อนุญาตให้เข้าเฝ็าได้ไม่กำจัดเวลาและโอกาสก็ตาม ข้าพเจ้าจะให้สหายผู้ 
ไม่มีความละอายแก่ใจ หาความเอื้อเฟือมิได้ แก่ผีเสื้อนี้าด้วยโทษนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 425 

[๒๓๘๒] เกวัฏปุโรหิตเป็นผู้ฉลาดในนิมิตทุกอย่าง รู้เสียงร้องทุกชนิด รู้จบไตรภพ 
เป็นผู้ฉลาด ในจันทรุปราคาเป็นต้นที่จะเกิดขึ้น รู้ทำนายความฟิน รู้การ 
ถอยทัพ หรือการรุกเข้าไปต่อสั เป็นผู้สามารถรู้โทษหรือคุณในภูมิภาค 
และอากาศ เป็นผู้รอบรู้ในโคจรแห่งนักษัตร พระองค์จะพระราชทาน 
เกวัฏพราหมณ์แก่ผีเสื้อนํ้าด้วยโทษอะไร. 

[๒๓๘๓] ข้าแต่ผู้เป็นเจ้า อาจารย์เกวัฏลืมตาทั้ง ๒ เพ่งดูข้าพเจ้าแม้ในบริษัท 
เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงจะให้อาจารย์เกวัฏผู้ร้ายกาจดุจมีคิ้วอันเลิกขึ้นแก , 

ผีเสื้อนั้าด้วยโทษนั้น. 

[๒๓๘๔] พระองค์เป็นผู้อันอำมาตย์แวดล้อม ทรงครอบครองพสุนธรมหิดล มี 
สมุทรเป็นขอบเขตดุจกุณฑลแห่งสาคร พระองค์มีมหารัฐซึ่งมีสมุทรทั้ง ๔ 
เป็นขอบเขต ทรงชนะสงครามเสร็จแล้ว มีพระกำลังมาก เป็นเอกราช 
ในปฐพี มีพระอิสริยยศ ถึงความไพบูลย์ พระสนมนารีจากชนบทต่างๆ 
๑๖,๐00 นาง สวมใส่กุณฑลแก้วมณี งามดังเทพกัญญา ลูกรข้ตติยราช 
นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตอันสมบูรณ์ด้วยองค์ทั้งปวง อันสำเร็จด้วย 
สิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่าง อันยืนนานอย่างนี้ของชนทั้งหลายผู้ถึงความสุขว่า 
เป็นที่รัก เมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ตามรักษามโหสถบัณฑิตยอมทรงสละ 
พระชนมชีพซึ่งแสนยากจะพึงสละได้ ด้วยเหตุหรือว่ากรณีอะไร. 

[๒๓๘๕] ข้าแต่ผู้เป็นเจ้า จำเติมแต่มโหสถมาอยู่กับข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าไม , เห็น 
มโหสถผู้มีปัญญาทำชั่ว แม้แต่สักเล็กน้อยเลย ล้าแม้ความตายจะพึงมี 
แก , ข้าพเจ้าเสียก่อนในเวลาหนึ่งมโหสถก็จะพึงยังเหล่าโอรส และนัดดา 
ทั้งหลายของข้าพเจ้าให้เป็นสุขได้ เพราะมโหสถย่อมมองเห็นประโยชน์ 
ทั้งปวง ทั้งอนาคต ปัจจุบันและอดีต โดยไม่ผิด ด้วยเหตุนั้น ข้าพเจ้า 
จึงจะไม่ให้มโหสถผู้มีการงานอันหาความผิดมิได้แก่ผีเสื้อนั้า. 

[๒๓๘๖] ท่านทั้งหลายชาวปัญจาลนคร จงฟ้งราชภาษิตของพระเจ้าจุฬนึพรหมทัตนี้ 
พระองค์ทรงตามรักษามโหสถบัณฑิตถึงกับสัสละพระชนมชีพ ซึ่งแสน 
ยากที่จะสละได้ คือ พระเจ้าปัญจาลราชทรงสละชีวิตแห่งชนทั้ง ๖ คือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 426 

พระราชชนนี พระอัครมเหสี พระกนิษฐภาดา พระสหาย และ 
พราหมณ์ กับทั้งพระองค์เองแก่ผีเสื้อนั้า ปัญญามีประโยชน์ใหญ่หลวง 
ละเอียดลออมีปกติคิดยังประโยชน์ให้สำเร็จ เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อ 
กูลในปัจจุบัน และเพื่อความสุขในสัมปรายภพ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ทกรักขสชาดกที่ ๗. 

๘. ปัณฑรกชาดก 
ไม่ควรบอกความลับแก , คนอื่น 

[๒๓๘๗] ภัยเกิดจากตนเอง ย่อมตามถึงบุคคลผู้ไร้ปัญญา พูดพล่อยๆ ไม่ปิดบัง 
ความรู้ หาความระวังมิได้ ไม , มีการพิจารณาเหมือนครุฑตามถึงเราผู้ 
ปัณฑรกนาคฉะนั้น. นรชนใดยินดีบอกมนต์ลับที่ตนควรจะรักษา เพราะ 
ความหลง ภัยย่อมตามถึงนรชนนั้นผู้มีมนต์อันแพร่งพรายแล้วโดยพลัน 
เหมือนครุฑตามถึงเราผู้ป้ณฑรกนาคราชฉะนั้น. มิตรเทียมไม่ควรจะให้รู้ 
เหตุสำคัญอันถึกลับ ถึงมิตรแท้แต่เป็นคนโง , หรือมีปัญญาแต่ประพฤติ 
สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ก็ไม่ควรจะให้รู้ความลับเหมือนกัน. เราได้ถึง 
ความคุ้นเคยกับชีเปลือยด้วยเข้าใจว่า สมณะนี้โลกเขานับถือ มีตนอัน 
อบรมแล้ว ได้บอกเปิดเผยความลับแก่มัน จึงได้ล่วงเลยประโยชน์ร้อง 
ไห้อยู่ดุจคนกำพร้าฉะนั้น. ดูกรพญาครุฑผู้ตัวประเสริฐ เราไม , อาจจะ 
ระวังวาจาลับอย่างยิ่งนี้แก่มันได้ ภัยได้มาถึงเราจากสำนักของมัน เรา 
จึงได้ล่วงเลยประโยชน์ร้องไห้อยู่ดุจคนกำพร้าฉะนั้น นรชนใดสำคัญว่า 
ผู้นี้มี , ใจดี บอกความลับกะคนสกุลทราม นรชนนั้นเป็นคนโง , เขลาทรุด 
โทรมลงโดยไม่ต้องสงสัย เพราะโทสาคติ ภยาคติ หรือเพราะฉันทาคติ. 

ผู้ใดปากบอนนับเข้าในพวกอสัตบุรุษ ชอบกล่าวถ้อยกำในที่ประชุมชน 
นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่า ผู้มีปากชั่วร้ายคล้ายอสรพิษ บุคคลควร 
ระมัดระวังคนเช่นนั้นเสียให้ห่างไกล. เราได้ละทิ้งข้าวนี้า ผ้าแคว้นกาสี 
และจรุณจันทน์ สตรีที่เจริญใจ ดอกไม้และเครื่องชะโลมทา ซึ่งเป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 427 

ส่วนกามารมณ์ทั้งปวงไปหมดแล้ว ดูกรพญาครุฑ เราขอถึงท่านเป็นสรณะ 
ตลอดชีวิต. 

[๒๓๘๘] ดูกรบัณฑรกนาคราช บรรดาสัตว์ทั้ง ๓ จำพวก คือ สมณะ ครุฑและ 
นาค ใครหนอควรจะได้รับความติเตียนในโลกนี้ที่จริงตัวท่านแหละควร 
จะได้รับ ท่านถูกครุฑจับเพราะเหตุไร? 

[๒๓๘๙] ชีเปลือยเป็นผู้มีอัตภาพที่เรายกย่องว่าเป็นสมณะ เป็นที่รักของเรา ทั้ง 
เป็นผู้อันเรายกย่องด้วยใจจริง เราจึงบอกเปิดเผยความลับแก่มัน เรา 
เป็นคนล่วงเลยประโยชน์ร้องไห้อยู่ดุจคนกำพร้าฉะนั้น. 

[๒๓๙๐] แท้จริง สัตว์ที่จะไม , ตายไม่มีเลยในแผ่นดิน ธรรมชาติเช่นกับปัญญาไม่ 
ควรติเตียน คนในโลกนี้ย่อมบรรลุคุณวิเศษที่ยังไม , ได้ เพราะสัจจธรรม 
ปัญญา และทมะ. มารดาบิดาเป็นยอดเยี่ยมแห่งเผ่าพันธุ คนที่สามชื่อ 
ว่ามีความอนุเคราะห์แก่บุคคลนั้น เมื่อรังเกียจว่ามนต์จะแตก ก็ไม่ควร 
บอกความลับสำคัญแท้แก่มารดาบิดานั้น. เมื่อรังเกียจว่ามนต์จะแตกก็ไม่ 
ควรบอกความลับสำคัญแท้แก่มารดา บิดา พี่สาว น้องสาว พี่ชาย 
น้องชาย สหาย หรือพวกพ้องเลย. ล้าภรรยาสาวพูดเพราะ ถึงพร้อม 
ด้วยบุตรธิดารูปและยศห้อมล้อมด้วยหมู่ญาติพึงกล่าวอ้อนวอน 
สามีให้บอกความลับ เมื่อรังเกียจว่ามนต์จะแตก ก็ไม , ควรบอกความลับ 
สำคัญแท้แก , ภรรยานั้น. 

[๒๓๙๑] บุคคลไม่ควรเปิดเผยความลับเลย ควรรักษาความลับนั้นไว้เหมือนรักษา 
ขุมทรัพย์ไว้ฉะนั้น ความลับอันบุคคลอื่นรู้เข้า ทำให้แพร่งพรายแล้ว 
ไม่ดีเลย. บัณฑิตไม่ควรบอกความลับแก , สตรี ศัตรู คนบุ่งอามิส และ 
คนผู้มู่งหมายล้วงดวงใจ. คนใดให้คนโง , เขลารู้ความลับ ถึงแท้คนโง่ 
เขลานั้นจะเป็นทาสของตน ก็จำต้องอดกลั้นไว้ เพราะกลัวความคิดจะ 
แตก. คนมีประมาณเท่าใดรู้ความลับที่ปรึกษากันของบุรุษ คนประมาณ 
เท่านั้น ย่อมขู่ให้บุรุษนั้นหวาดเสียวได้ เพราะเหตุนั้นจึงไม่ควรขยาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 428 

ความลับ กลางวันก็ดี กลางคืนก็ดี ควรพูดเปิดเผยความลับในที่สงัด 
ไม่ควรเปล่งวาจาให้ล่วงเวลา เพราะคนที่คอยแอบพิงก็จะได้ยินข้อความ 
ที่ปรึกษากัน เพราะเหตุนั้น ข้อความที่ปรึกษากัน ก็จะถึงความแพร่ง 
พรายทันที. 

[๒๓๙๒] ผู้มีความคิดอันลี้ลับในโลกนี้ ย่อมปรากฏแก , เรา เปรียบเหมือนนครอัน 
ล้วนแล้วด้วย เหล็กใหญ่โต ไม่มีประตู เจริญด้วยเรือนโรง ล้วนแต่ 
เหล็ก ประกอบด้วยคูอันขุดไว้โดยรอบฉะนั้น. ดูกรนาคราช ผู้มีความคิด 
อันลี้ลับต้องไม่พูดแพร่งพราย มั่นคงในประโยชน์ของตน ย่อมหลีกจาก 
ศัตรูเหล่านั้นแต่ไกล เหมือนหมู่มนุษย์หลีกจากอสรพิษแต่ไกลฉะนั้น. 

[๒๓๙๓] อเจลกชีเปลือย ละเรือนออกบวช มีศีรษะโล้น เที่ยวไปเพราะเหตุแห่ง 
อาหาร เราได้ขยายความลับแก่มันซิหนอ เราจึงเป็นผู้ปราศจากประโยชน์ 
และธรรม. ดูกรพญาครุฑ บุคคลผู้ละสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของเราแล้ว มา 
ประพฤติเป็นนักบวช มีการทำอย่างไร มีศีลอย่างไร ประพฤติพรต 
อย่างไร จึงจะชื่อว่าเป็นสมณะ สมณะนั้นมีการทำอย่างไร จึงจะเข้าถึง 
แดนสวรรค์? 

[๒๓๙๔] บุคคลผู้สละสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของเราแล้ว มาประพฤติเป็นนักบวช ต้อง 
ประกอบด้วยความละอาย ความอดกลั้น ความ‘ฟิกตน ความอดทน 
ไม , โกรธง่าย ละวาจาส่อเสียด จึงจะชื่อว่าเป็นสมณะ สมณะนั้นมีการทำ 
อย่างนี้จึงจะเข้าถึงแดนสวรรค์. 

[๒๓๙๕] ข้าแต่พญาครุฑ ขอท่านจงปรากฏแก่ข้าพเจ้าเหมือนมารดาที่กกกอดลูก 
อ่อนที่เกิดแต่ตน แผ่ร่างกายทุกส่วนปกป้องหรือดุจมารดาผู้เอ็นดูบุตร 
ฉะนั้นเถิด. 

[๒๓๙๖] ดูกรนาคราช เอาเถอะ ท่านจงพ้นจากการถูกฆ่าในวันนี้ ก็บุตรมี ๓ จำพวก 
คือ ศิษย์ ๑ บุตรบุญธรรม ๑ บุตรตัว ๑ บุตรอื่นหามีไม , ท่านยินดีจะเป็น 
บุตรจำพวกไหนของเรา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 429 

[๒๓๙๗] พญาครุฑจอมทิชาชาติ กล่าวอย่างนี้โผลงขับที่แผ่นดินแล้วปล่อยพญา 
นาคไปด้วยกล่าวว่า วันนี้ท่านรอดพ้นแล้วจากสรรพภัย จงเป็นผู้อัน 
เราคุ้มครองแล้วทั้งทางบกและทางนี้า. หมอผู้ฉลาดเป็นที่พึ่งของคนไข้ได้ 
ฉันใด ห้องนี้าอันเย็นเป็นที่พึ่งของคนหิวกระหาย ฉันใด สถานที่พักเป็น 
ที่พึ่งของคนเดินทาง ฉันใด เราจะเป็นที่พึ่งของท่านฉันนั้น. 

[๒๓๙๘] แน่ะท่านผู้ชลาพุชชาติ ท่านแยกเขี้ยวมองดูดังจะทำกับศัตรูผู้อัณฑชชาติ 
ภัยนี้มีมาแต่ไหน. 

[๒๓๙๙] บุคคลพึงรังเกียจในศัตรูทีเดียว แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้วางใจ ภัยเกิดขึ้นได้ 
จากที่ที่ไม่มีภัย มิตรย่อมตัดโค่นรากได้ จะพึงไว้วางใจในบุคคลที่ทำการ 
ทะเลาะกันมาแล้วอย่างไรได้เล่า ผู้ใดดำรงอยู่ด้วยการเตรียมตัวเป็นนิตย์ 
ผู้นั้นย่อมไม่ยินดีอับศัตรูของตน บุคคลพึงทำให้เป็นที่ไว้วางใจของคนอื่น 
แต่ไม่ควรจะไว้วางใจคนอื่นเกินไป ตนเองอย่าให้คนอื่นรังเกียจได้ 
แต่ควรรังเกียจเขา วิญญชนพึงพากเพียรไปด้วยอาการอันลึกซึ้ง ซึ่งฝ่าย 
อื่นจะล่วงรู้ไม , ได้. 

[๒๔๐๐] สัตว์ทั้ง ๒ ผู้มีเพศพรรณดุจเทวดา สุขุมาลชาติเช่นเดียวกัน บริสุทธิดุจ 
กองบุญ เคล้าคลึงกันไปดุจม้าเทียมรถ ได้ขับมือพาอันเข้าไปหากรัม 
ปิยอเจลก. 

[๒๔๐๑] ลำดับนั้น ปัณฑรกนาคราช เข้าไปหาชีเปลือยแต่ลำพังตนเท่านั้น แล้ว 
ได้กล่าวว่า วันนี้เรารอดพ้นจากความตายล่วงภัยทั้งปวง แล้วคงไม่เป็น 
ที่รักที่พอใจท่านเสียเลยเป็นแน่. 

[๒๔๐๒] พญาครุฑเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าปัณฑรกนาคราชอย่างแท้จริง โดยไม , ต้อง 
สงสัย เรามีความรักใคร่ในพญาครุฑ ทั้งที่รู้ก็ได้ทำกรรมอันลามก ไม่ใช่ 
ทำเพราะความหล่มหลงเลย. 

[๒๔๐๓] ความถือว่าสิ่งนี้เป็นที่รัก หรือว่าไม่เป็นที่รักของเรา ย่อมไม่มีแก , บรรพชิต 
ผู้พิจารณาเห็นโลกนี้และโลกหน้า ก็ท่านเป็นคนไม , สำรวม แต่ประพฤติ 
ลวงโลกด้วยเพศของผู้สำรวมดีทั้งหลาย ไม , ได้เป็นอริยะเลย แต่ปลอม 
ตัวเป็นอริยะ ไม่ใช่คนสำรวม แต่ทำคล้ายคนสำรวม ท่านเป็นคนชาติ 
เลวทราม มิใช่คนประเสริฐได้ประพฤติบาปทุจริตเป็นอันมาก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 430 

[๒๔๐๔] แน่ะเจ้าคนเลวทราม เจ้าประทุษร้ายต่อผู้มิได้ประทุษร้ายทั้งเป็นคนส่อเสียด 
ด้วยคำสัตย์นี้ขอศีรษะของเจ้าจงแตกออกเป็น ๗ เสี่ยง. 

[๒๔๐๕] เพราะเหตุนั้นแล บุคคลไม , พึงประทุษร้ายต , อมิตร เพราะผู้ประทุษร้าย 
ต , อมิตรเป็นคนเลวทรามที่สุด จะหาคนอื่นที่เลวกว่าเป็นไม่มี ชีเปลือย 
ถูกอสรพิษกำจัดในแผ่นดิน ทั้งที่ได้ปฏิญาณว่าเรามีสังวร ก็ได้ถูกทำลาย 
แล้วด้วยถ้อยคำของนาคราช 
จบ ปัณฑรกชาดกที่ ๘. 

๙. สัมพุลาชาดก 

ว่าด้วยความซื่อสัตย์ของนางสัมพุลา 

[๒๔๐๖] ดูกรนางผู้มีลำขาอันอวบอิ่ม เธอเป็นใครมายืนสั่นอยู่ผู้เดียวที่ลำธารเขา 
ดูกรนางผู้มีกลางตัวอันน่าลูบคลำด้วยฝ่ามือ เราถามท่านแล้ว จงบอกซื่อ 
และเผ่าพันธุแก่เรา. ดูกรนางผู้มีเอวอันกลมกลึง ท่านเป็นใคร หรือว่า 
เป็นลูกเมียของใคร เป็นผู้งดงามท่าให้ป่าน่ารื่นรมย์ เป็นที่อยู่อาศัยแห่ง 
สีหะและเสือโคร่ง สว่างไสวอยู่ ดูกรนางผู้เจริญ เราคืออสูรตนหนึ่ง 
ขอไหว้ท่าน ขอความนอบน้อมจงมีแก่ท่าน. 

[๒๔๐๗] คนทั้งหลายรู้จักโอรสของพระเจ้ากาสีว่า มีนามโสตถิเสนกุมาร เราซื่อ 
สัมพุลาเป็นชายาของโสตถิเสนกุมารนั้น ข้าแต่อสูร ท่านจงรู้อย่างนี้ 
ดูกรท่านผู้เจริญ เราชื่อสัมพุลาขอไหว้ท่าน ขอความนอบน้อมจงมีแก่ท่าน 
ดูกรท่านผู้เจริญ พระโอรสของพระเจ้าวิเทหราชเดือดร้อนอยู่ในป่า เรามา 
พยาบาลเธอผู้ถูกโรคเบียดเบียนอยู่ตัวต่อตัว เราเที่ยวแสวงหารวงผึ้งและ 
เนื้อมฤค เราหาอาหารอย่างใดไป พระสวามีของเราก็ได้เสวยอาหาร 
อย่างนั้น วันนี้เธอคงจะหิวเป็นแน่. 

[๒๔๐๘] ดูกรนางสัมพุลา เธอชักทำประโยชน์อะไรด้วยราชบุตรผู้เดือดร้อนที่เธอ 
บำเรออยู่ในป่า เราจะเป็นผัวของเธอ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 431 

ดูกรท่านผู้เจริญ รูปของเราผู้อาดูรด้วยความโศก เป็นอัตภาพยากไร้ 
จะงดงามอะไร ขอท่านจงแสวงหาหญิงอื่นที่มีรูปร่างงามกว่าเราเถิด. 

มาเถิดเธอ เชิญขึ้นยังภูเขานี้เธอจงเป็นใหญ่กว่าภรรยา ๔๐๐ คนของเรา 
จะสำเร็จความประสงค์ทุกอย่าง ดูกรนางผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งดังดวงดาว 
เธอปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในใจมิใช่หรือ สิ่งนั้นของเรามีทุกอย่างมากมาย 
เชิญมารื่นรมย์กับเราในวันนี้เถิด ดูกรนางส้มพุลา ถ้าเธอจักไม่ยอมเป็น 
ภรรยาเรา เธอก็จักต้องเป็นภักษาหารของเราในเวลาเช้าพรุ่งนี้เป็น 
แม่นมั่น 

ครั้นอสูรผู้มีชฎา ๗ ชั้น หยาบช้า เขี้ยวออกนอกปาก กินคนเป็นอาหาร 
ได้จับแขนนางสัมพุลาผู้มองไม , เห็นที่พึ่งในป่า. นางสัมพุลาถูกปีศาจ 
ผู้หยาบช้ามุ่งอามิสครอบงำแล้ว ต้องตกอยู่ในอำนาจของศัตรู เศร้าโศก 
ถึงพระสวามีเท่านั้น. รำพันว่า แม้ยักษ์จะพึงกินเราเสีย เราก็ไม่มีความ 
ทุกข์ ทุกข์อยู่แต่ว่าพระหฤทัยของทูลกระหม่อม ของเราจักทรงเคลือบ 
แคลงเป็นอย่างอื่นไป. เทพเจ้าทั้งหลายคงจะไม , มีอยู่แน่นอน น้าวโลกบาล 
ก็คงไม , มีในโลกนี้เป็นแน่ เมื่อยักษ์ผู้ไม , สำรวมท่าด้วยอาการหยาบช้า 
จะหาผู้ช่วยห้ามกันไม , มีเลย. 

[๒๔๐๙] หญิงนี้ประเสริฐกว่าหญิงทั้งหลาย สงบเสงี่ยมเรียบร้อยมีเดชฟุงเฟิอง 
ดุจไฟ แน่ะรากษส ถ้าเจ้าจะกินนางนี้ศีรษะของเจ้าจะแตกออก ๗ เสี่ยง 
เจ้าอย่าท่าให้นางเดือดร้อน จงปล่อยไปเสีย เพราะนางเป็นหญิงปฏิบัติ 
สามี. 

[๒๔๑๐] พระนางสัมพุลานั้นหลุดพ้นแล้วจากยักษ์กินคน กลับมาสู่อาศรม ดุจแม่ 
นกซึ่งมีลูกอ่อนเป็นอันตรายบินมายังรัง หรือดังแม่โคนมมาย้งที่อยู่อันว่าง 
เปล่าจากลูกน้อย ฉะนั้นพระนางสัมพุลาราชบุตรผู้มียศ เมื่อไม่เห็นพระ 
สวามีผู้เป็นที่พึ่งในป่า ก็มีพระเนตรพร่าเพราะความร้อน รํ่าไห้อยู่ ณ ที่นั้น 
เมื่อไม , พบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหว้สมณพราหมณ์และฤาษี 
ทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยจรณะว่า ดิฉันขอถึงท่านทั้งหลายเป็นที่พึ่ง. เมื่อไม่ 
พบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหว้ราชสีห์ เสือโคร่ง และหมู่มฤค 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 432 

เหล่าอื่นในป่าว่า ดิฉันขอถึงท่านทั้งหลายว่าเป็นที่พึ่ง. เมื่อไม่พบพระราช 
สวามี พระนางก็วอนไหว้เทพเจ้า อันเนาสถิตอยู่ที่กอหญ้าลดาชาติและที่ 
เนาอยู่ ณ ภูเขาราวไพร ตลอดถึงดวงดาวในอากาศว่า ดิฉันขอถึงท่าน 
ทั้งหลายเป็นที่พึ่ง. เมื่อไม , พบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหว้เทพเจ้าผู้มี 
วรรณะเสมอดอกราชพฤกษ์ ผู้ยังดวงดาวให้รุ่งเรืองงามในราตรีว่า ดิฉัน 
ขอถึงท่านเป็นที่พึ่ง. 

เมื่อไม่พบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหว้เทพเจ้าอันเนาสถิตอยู่ ณ แม่ 
นาคงคาชื่อภคีรสี อันเป็นที่รับรองแม่นํ้าอื่นว่า ดิฉันขอถึงท่านเป็นที่พึ่ง. 

เมื่อไม่พบพระราชสวามี ดิฉันขอวอนไหว้เทพเจ้าซึ่งสถิตอยู่ ณ ขุนเขา 
ทิมวันต์ อันล้วนแล้วไปด้วยหินว่า ดิฉันขอถึงท่านเป็นที่พึ่ง. 

[๒๔๑๑] ดูกรพระราชบุตรีผู้มียศ เธอมาเสียจนคํ่าทีเดียวหนอ วันนี้เธอมากับใคร 
เล่า ใครเป็นที่รักของเจ้ายิ่งกว่าเรา. 

[๒๔๑๒]หม่อมฉันถูกศัตรูมันจับไว้ ได้กล่าวคำนี้ว่าถึงยักษ์จะกินเราเสียเราก็ 
ไม่มีความทุกข์ ทุกข์แต่ว่าพระหฤทัยของทูลกระหม่อมของเราจะเคลือบ 
แคลงเป็นอย่างอื่นไป. 

[๒๔๑๓] ความสัตย์ยากที่จะหาได้ในหญิงโจรผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมากมาย ความเป็นไป 
ของหญิงทั้งหลายรู้ได้ยาก เหมือนความเป็นไปของปลาในนี้าฉะนั้น. 

[๒๔๑๔] ถ้าความสัตย์ที่หม่อมฉันไม , รู้สึกว่า รักชายอื่นยิ่งกว่าทูลกระหม่อม เป็น 
ความจริง ขอจงช่วยพิทักษ์รักษาหม่อมฉัน ด้วยสัจวาจานี้ขอพยาธิของ 
ทูลกระหม่อมจงระงับหาย. 

[๒๔๑๕] แน่ะนางผู้เจริญ กุญชรสูงใหญ่มีมากมายถึง ๗๐๐ มีพลโยธาถืออาวุธขี่ 
ประจำ คอยพิทักษ์รักษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน และพลโยธาที่ลือ 
ธนูก็มีถึง ๑, ๖๐๐ พิทักษ์รักษาอยู่ เธอเห็นศัตรูชนิดไหน? 

[๒๔๑๖] ข้าแต่พระราชบิดา เมื่อก่อนพระลูกเจ้าทรงประพฤติแก , หม่อมฉันอย่างไร 
เดี๋ยวนี้หาเป็นอย่างนั้นไม่ เพราะได้ทรงเห็นสนมนารีผู้ประดับตบแต่งมี 
ผิวพรรณดุจเกสรบัว มีร่างกายอันอ้อนแอ้น เสียงเพราะดังหงส์ และ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 433 

เพราะได้ทรงฟ้งเสียงแย้มหัวและขับกล่อมประโคมของสนมนารีเหล่านั้น. 

ข้าแต่พระราชบิดา สนมนารีเหล่านั้น ทรงเครื่องประดับล้วนทองคำ 
มีร่างกายเฉิดโฉม ประดับด้วยเครื่องอลังการนานาชนิดดังสาวสวรรค์ใน 
มนุษย์ เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าโสตถิเสนะ มีทรวดทรงหาที่ติมิได้ 
ล้วนเป็นขัตติยกัญญา มาประเล้าประโลมพระเจ้าโสตถิเสนะนั้นอยู่. 

ข้าแต่พระราชบิดา ล้าพระเจ้าโสตถิเสนะยกย่องหม่อมฉัน ดังที่หม่อม 
ฉันเคยเที่ยวแสวงหาผลาผลในป่า มาเลี้ยงดูพระราชสวามีในกาลก่อนอีก 
ไม่ทรงดูหมิ่นหม่อมฉันไซร้ จะประเสริฐกว่าราชสมบัติในพระนคร 
พาราณสึนี้. หญิงใดอยู่ในเรือนอันมีข้าวนั้าไพบูลย์ ตกแต่งไว้เรียบร้อย 
มีเครื่องอาภรณ์อันวิจิตรประดับประดา แม้จะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ 
ทุกอย่าง แต่ไม่เป็นที่รักของสามี คอยแต่ประหัตประหาร ความตาย 
ของหญิงนั้นประเสริฐกว่าการอยู่ครองเรือน. ล้าแม้หญิงใดเป็นหญิง 
เข็ญใจไร้เครื่องประดับ มีเสื่อลำแพนเป็นที่นอน แต่เป็นที่รักของสามี 
หญิงนั้นประเสริฐเสียกว่าหญิงผู้เพรียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทุกอย่าง แต่ 
ไม่เป็นที่รักของสามี. 

[๒๔๑๗] ภรรยาผู้เกื้อกูลต่อสามี เป็นหญิงหาได้แสนยาก สามีผู้เกื้อกูลต่อภรรยา 
ก็หาได้แสนยาก ดูกรเจ้าผู้จอมชน มเหสีของเจ้าเป็นผู้เกื้อกูลเจ้าด้วย 
มีศีลด้วย เพราะฉะนั้น เจ้าจงประพฤติธรรมต่อนางสัมพุลา. 

[๒๔๑๘] ดูกรแม่สัมพุลาผู้เจริญ ล้าเจ้าได้โภคสมบัติอันไพบูลย์แล้ว แต่มีความหึง 
หวงครอบงำจนจะถึงมรณะไซร้ พี่และนางราชกัญญาทั้งหมดนี้ จะทำตาม 
คำของเจ้า. 

จบ สัมพุลาชาดกที่ ๙. 

๑๐. ภัฌฑุดึณฑุกชาดก 
พระราชาทรงออกสดับฟ้งข่าวชาวเมือง 

[๒๔๑๙] ความไม , ประมาทเป็นทางไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย 
ผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย คนประมาทเป็นเหมือนคนตายแล้ว. เพราะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 434 

มัวเมาจึงเกิดความประมาท เพราะความประมาทจึงเกิดความเสื่อม เพราะ 
ความเสื่อมจึงเกิดโทษ ดูกรท่านผู้มีภาระครอบครองของรัฐ อย่าได้ประมาท 
เลย. เพราะกษัตริย์เป็นอันมากผู้มีความประมาท ต้องเสื่อมประโยชน์ 
และรัฐ อนึ่ง ชาวบ้านมีความประมาท ก็เสื่อมจากบ้าน บรรพชิตมีความ 
ประมาทก็เสื่อมจากอนาคาริยวิสัย. ลูกรพระองค์ผู้เป็นมิ่งขวัญของรัฐ 
โภคสมบัติทุกอย่างในแว่นแคว้นของกษัตริย์ผู้ประมาทแล้ว ย่อมพินาศ 
หมด ข้อนั้นท่านกล่าวว่าเป็นความทุกข์ของพระราชา. ลูกรพระมหาราชา 
ความประมาทนี้ไม่เป็นธรรมของโบราณกษัตริย์ โจรทั้งหลายย่อมกำจัด 
ชนบทอันบริบูรณ์มั่งคั่ง ของพระราชาผู้ประมาทเกินขอบเขต. พระโอรส 
ของพระองค์ก็จักไม่มี เงินทองทรัพย์สินก็จักไม่มีเหมือนกัน เมื่อรัฐ 
ถูกปล้น พระองค์ก็ย่อมเสื่อมจากโภคสมบัติทุกอย่าง ญาติมิตรและสหาย 
ย่อมไม , นับถือขัตติยราชผู้เสื่อมจากสรรพโภคสมบัติ ในความคิดอ่าน 
พลช้าง พลบ้า พลรถ และพลเดินเท้า ผู้พึ่งโพธิสมภารเป็นอยู่ ย่อมไม , 

นับถือในความคิดอ่าน สิริย่อมละพระราชาผู้ไม่จัดแจงการงาน โง่เขลา 
มีความคิดอ่านเลวทรามไร้ปัญญาเหมือนงูลอกคราบเก่าออก ฉะนั้น พระ 
ราชาผู้จัดการงานด้วยหมิ่นขยันตามกาล ไม่เกียจคร้าน โภคสมบัติทั้งปวง 
ย่อมเจริญยิ่งขึ้น เหมือนฝูงโคที่มีโคผู้ฉะนั้น ลูกรพระมหาราชา พระองค์ 
จงเสด็จเที่ยวพิงเหตุการณ์ในแว่นแคว้น และในชนบท ครั้นได้ทอด 
พระเนตรเห็นและได้ทรงสดับแล้วแต่นั้นจึงทรงปฏิบัติราชกิจนั้นๆ เถิด. 

[๒๔๒๐] ขอให้พระเจ้าปัญจาลราชจงถูกลูกศรเสียบในสงคราม เสวยทุกขเวทนา 
เหมือนเราถูกหนามแทงแล้ว เสวยทุกขเวทนาอยู่ในวันนี้. 

[๒๔๒๑] ท่านเป็นคนแก , มีจักษุมืดมัว มองเห็นอะไรไม , ถนัด หนามแทงท่านเอง 
ในเรื่องนี้พระเจ้าพรหมทัตต์มีความผิดอะไรด้วย. 

[๒๔๒๒] ดูกรพราหมณ์ เราถูกหนามแทงในหนทางนี้เป็นความผิดของพระเจ้า 
พรหมทัตต์มากมายเพราะชาวชนบท พระเจ้าพรหมทัตต์มิได้ทรงพิทักษ์ 
รักษา ถูกพวกราชบุรุษกดขี่ด้วยพลีอันไม , ชอบธรรม กลางคืนถูกโจร 
ปล้น กลางวันถกราชบรษกดขี่ด้วยพลีอันไม่ชอบธรรม ในแคว้นของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 435 

พระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย พ่อเอ๋ย เมื่อภัยเช่นนี้เกิดขึ้น 
มนุษย์ทั้งหลายอึดดัดเพราะกลัว พากันหาไม้มีหนามในป่ามาทำที่ซุกซ่อน 

[๒๔๒๓] ในแคว้น 1 ของพระเจ้าพรหมท้ตต์ หญิงสาวหาผัวไม , ได้ไปจนแก่ เมื่อไร 
พระเจ้าพรหมทัตต์ จักสวรรคตเสียที. 

[๒๔๒๔] แน่ะยายคนชั่วผู้ไม่ฉลาดในเหตุ แกพูดไม่ดีเลย พระราชาทรงหาผัวให้ 
นางกุมาริกา ที่ไหนกัน. 

[๒๔๒๕] ดูกรพราหมณ์ เราไม , ได้พูดไม , ดี เราฉลาดในเหตุผล เพราะชาวชนบท 
พระเจ้าพรหมทัตต์ มิได้ทรงพิทักษ์รักษา ถูกกดขี่ด้วยพลีลันไม , ชอบธรรม 
กลางคืนถูกโจรปล้น กลางวันถูกราชบุรุษกดขี่ด้วยพลีลันไม่ชอบธรรม 
ในแคว้นของพระราชาโกง มีคนอาธรรม้มากมาย เมื่อการครองชีพลำบาก 
การเลี้ยงลูลูกเมียก็ลำบาก หญิงสาวจักมีฝัวได้ที่ไหน? 

[๒๔๒๖] ขอให้พระเจ้าปัญจาลราช จงถูกหอกแทงต้องนอนกลิ้งอยู่ในสงคราม 
เหมือนโคสาลิยะ ถูกผาลแทงนอนอยู่ดังคนกำพร้าฉะนั้น. 

[๒๔๒๗] เจ้าคนชาติชั่ว เจ้าโกรธพระเจ้าพรหมทัตต์ โดยไม่เป็นธรรม เจ้าทำร้าย 
โคของตนเอง ไฉนจึงมาสาปแช่งพระราชาเล่า. 

[๒๔๒๘] ดูกรพราหมณ์ เราโกรธพระเจ้าพรหมทัตต์ โดยชอบธรรมเพราะชาวชนบท 
พระเจ้าพรหมทัตต์มิได้ทรงพิทักษ์รักษา ถูกราชบุรุษกดขี่ด้วยพลีลันไม่ 
ชอบธรรม กลางคืนถูกโจรปล้น กลางวันถูกกดขี่ด้วยพลีลันไม , ชอบธรรม 
ในแคว้นของพระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย แม่ครัวคงหุงต้มใหม่ 
อีกเป็นแน่ จึงนำข้าวมาส่งในเวลาสาย เรามัวแลลูแม่ครัวมาสั่งข้าวอยู่ 
โคสาลิยะจึงถูกผาลแทงเอา. 

[๒๔๒๙] ขอให้พระเจ้าปัญจาลราช จงถูกพ่นด้วยดาบในสงคราม เดือดร้อนอยู่ 
เหมือนเราถูกแม่โค ถีบในวันนี้จนนมสดของเราหกไปฉะนั้น. 

[๒๔๓๐] การที่แม่โคถีบเจ้าให้บาดเจ็บ นี้านมหกไปนั้น เป็นความผิดอะไรของ 
พระเจ้าพรหมทัตต์ ท่านจึงติเตียนอยู่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 436 

[๒๔๓๑] ดูกรพราหมณ์ พระเจ้าปัญจาลราชควรได้รับความติเตียน เพราะชาวชนบท 
พระเจ้าพรหมทัตต์ไม , ได้ทรงพิทักษ์รักษาถูกราชบุรุษกดขี่ด้วยพลีอันไม่ 
ชอบธรรม กลางคืนถูกโจรปล้น กลางวันถูกราชบุรุษกดขี่ด้วยพลีอันไม่ 
ชอบธรรม ในแคว้นของพระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย แม่โคเปรียว 
ดุร้ายเมื่อก่อนเราไม , ได้รีดนมมัน มาวันนี้เราถูกพวกราชบุรุษผู้ต้องการ 
นี้านมประทุษร้าย จึงต้องรีดนมมันอยู่เดี๋ยวนี้. 

[๒๔๓๒] ขอให้พระเจ้าปัญจาลราชจงพลัดพรากจากโอรส วิ่งครํ่าครวญอยู่ เหมือน 
แม่โคกำพร้า พลัดพรากจากลูกวิ่งครํ่าครวญอยู่ฉะนั้น. 

[๒๔๓๓] ในการที่แม่โคของคนเลี้ยงโคเที่ยววิ่งไปมา หรือรํ่าร้องอยู่นี้เป็นความผิด 
อะไรของพระเจ้าพรหมทัตต์เล่า. 

[๒๔๓๔] ดูกรมหาพราหมณ์ ความผิดของพระเจ้าพรหมทัตต์มีซิ เพราะชาวชนบท 
พระเจ้าพรหมทัตต์มิได้ทรงพิทักษ์รักษา ถูกราชบุรุษกดขี่ด้วยพลีอันไม่ 
ชอบธรรม กลางคืนถูกโจรปล้น กลางวันถูกกดขี่ด้วยพลีอันไม่ชอบธรรม 
ในแคว้นของพระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย ลูกโคของพวกเรายังดื่ม 
นมอยู่ ก็ต้องถูกฆ่าตายเพราะต้องการฟิกดาบ นั่นอย่างไร. 

[๒๔๓๕] ขอให้พระเจ้าปีญจาลราชพร้อมด้วยราชโอรส ถูกประหารในสนามรบ 
ฝูงการุมจิกกินเหมือนเราผู้เกิดในป่าถูกฝูงกาชาวบ้านจิกกินในวันนี้ฉะนั้น. 

[๒๔๓๖] เฮ , ยกบ พระราชาทั้งหลายในมนุษย์โลก จะทรงจัดการพิทักษ์รักษาสัตว์ 
ทั่วไปไม , ได้อยู่เอง พระราชาไม , ชื่อว่าไม่ทรงประพฤติธรรม ด้วยเหตุที่ 
พวกกากินสัตว์เป็นเช่นพวกเจ้าเท่านั้น. 

[๒๔๓๗] ท่านเป็นพรหมจารีชาติอธรรมหนอ จึงกล่าวสรรเสริญกษัตริย์อยู่ได้ 
เมื่อประชากรเป็นอันมากถูกปล้นอยู่ ท่านยังบูชาพระราชา ผู้เป็นที่น่า 
ติเตียนอย่างยิ่ง ดูกรพราหมณ์ ล้าแว่นแคว้นนี้พึงมีพระราชาดี ก็จะมั่งคั่ง 
เบิกบานผ่องใส ฝูงกาก็จะได้กินก้อนข้าวที่ดีๆ เป็นพลี ไม่ต้องกินสัตว์ 
เป็นเช่นพวกเรา. 


จบ ภัณฑุติณฑุกชาดกที ๑๐. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 437 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. กิงฉันทชาดก ๒. กุมภชาดก 
๓. ชัยทิศชาดก ๔. ฉัททันตชาดก 
๕. สัมภวชาดก ๖. มหากปิชาดก 
๗.ทกรักขสชาดก ๘.ปัฌฑรกชาดก 
๙. ส้มพุลาชาดก ๑๐. ภัณฑุติณฑกชาดก. 

จบ ติงสตินิบาตชาดก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 438 

จัตตาฬีสนิบาตชาดก 
๑. เตสกุณชาดก 
ว่าด้วยนกตอบปัญหาพระราชา 

[๒๔๓๘] เราขอถามเจ้าเวสสันดร ดูกรนก ขอความเจริญจงมีแก , เจ้า กิจอะไรที่ 
บุคคลผู้ประสงค์เสวยราชสมบัติกระทำแล้ว เป็นกิจประเสริฐ? 

[๒๔๓๙] นานนักหนอ พระเจ้ากังสราชพระบิดาเรา ผู้ทรงสงเคราะห์ชาวเมือง 
พาราณสี เป็นผู้ประมาท ได้ตรัสถามเราผู้บุตรซึ่งหาความประมาทมิได้. 

[๒๔๔๐] ข้าแต่บรมกษัตริย์ ธรรมดาพระราชาควรทรงห้ามมุสาวาท ความโกรธ 
และความร่าเริงก่อนทีเดียว แต่นั้นพึงรับสั่งให้กระทำกิจทั้งหลาย คำที่ 
ข้าพระพุทธเจ้ากล่าวมานั้นนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า เป็นวัตรของพระ 
ราชา. ข้าแต่พระบิดา เมื่อก่อนพระองค์ทรงรักใคร่และเกลียดชังแล้ว 
พึงทรงทำกรรมใดกรรมนั้นที่พระองค์ทำแล้ว พึงยังพระองค์ให้เดือดร้อน 
โดยไม , ต้องสงสัย แต่นั้นพระองค์ไม่ควรทรงกระทำกรรมนั้นอีก. ข้าแต่ 
พระองค์ผู้ทรงบำรุงรัฐ เมื่อกษัตริย์ประมาทแล้ว โภคสมบัติทุกอย่าง 
ในแว่นแคว้นย่อมพินาศ ข้อนั้นนักปราชญ์กล่าวว่าเป็นความทุกข์ของ 
พระราชา. ข้าแต่พระบิดา เทพธิดาชื่อสิริ และชื่อสักขีถูกสูจิบริวาร 
เศรษฐีถามได้ตอบว่า ข้าพเจ้าย่อมยินดีในบุรุษผู้มีความขยันหมั่นเพียร 
ไม่มีความริษยา. ข้าแต่พระมหาราชา คนกาลกรรณีผู้'ทำลายจักร ย่อม 
ยินดีในบุรุษผู้ริษยา ผู้มี , ใจชั่ว ผู้ประทุษร้ายการงาน. ข้าแต่พระมหา 
ราชา พระองค์จงทรงเป็นผู้มีพระษัยดีต่อคนทั้งปวง จงทรงพิทักษ์รักษา 
คนทั้งปวง จงทรงบรรเทาเสียซึ่งคนไม , มีราศรี จงเป็นผู้มีคนที่มีราศรีเป็น 
ที่พึ่งเถิด. ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งชนชาวกาสึ บุรุษผู้มีราศรี 
สมบรฌ์ด้วยความเพียร มีอัธยาศัยใหฌ่ ย่อมตัดโคน และยอดของสัตร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 439 

ทั้งหลายได้. ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ของประชาชน จริงอยู่ ถึงท้าว 
สักกะก็ไม่ทรงประมาทในความหมั่นเพียร ท้าวเธอทรงทำความเพียรใน 
กัลยาณธรรม ทำพระทัยในความหมั่นเพียร. คนธรรพ์ พรหม เทวดา 
เป็นผู้เป็นอยู่ อาศัยพระราชาเช่นนั้น เมื่อพระราชาทรงอุตสาหะ ไม่ 
ทรงประมาท เทวดาทั้งหลายย่อมคุ้มครองป้องกัน. ข้าแต่พระบิดา 
พระองค์จงทรงเป็นผู้ไม่ประมาท ไม่ทรงพระพิโรธแล้ว รับสั่งให้ทำกิจ 
ทั้งหลาย จงทรงพยายามในกิจทั้งหลาย เพราะคนเกียจคร้าน ย่อมไม่ 
พบความสุข. ข้อความที่ข้าพระองค์กล่าวแก้แล้วในปัญหาของพระองค์ 
นั้น ข้อนี้เป็นอนุสๅสนี สามารถยังผู้เป็นมิตรให้ถึงความสุข และยัง 
คนผู้นั้นเป็นศัตรูให้ถึงความทุกข์ได้. 

[๒๔๔๑] ดูกรนางนกกุณฑลินี ผู้เป็นเผ่าพันธุของนกมีบรรดาศักดิ เจ้าสามารถละ 
หรือ เจ้าจะเข้าใจได้หรือ กิจอะไร เล่าที่ผู้มุ่งจะครอบครองสมบัติกระทำ 
แล้วเป็นกิจประเสริฐ? 

[๒๔๔๒] ข้าแต่พระบิดา ประโยชน์ทั้งปวงตั้งมั่นอยู่ในเหตุ ๒ ประการเท่านั้น คือ 
ความได้ลาภที่ยังไม , ได้ ๑ การตามรักษาลาภที่ได้แล้ว ๑. พระองค์จงทรง 
ทราบอำมาตย์ทั้งหลายผู้เป็นนักปราชญ์ ฉลาดในประโยชน์ ไม , แพร่ง 
พรายความลับ ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่ทำให้เสื่อมเสีย. อำมาตย์ผู้ใด 
พึงรักษาพระราชทรัพย์ของพระองค์ให้มีคงที่อยู่ได้ ดุจนายสารถียึดรถ 
ไว้ พระองค์ควรทรงใช้อำมาตย์ผู้นั้น ให้กระทำกิจทั้งหลายของพระองค์ 
พระราชาพึงเป็นผู้มีอันโตชนอันสงเคราะห์ดีแล้ว พึงตรวจตราพระราช 
ทรัพย์ด้วยพระองค์เอง ไม่ควรจัดการทรัพย์และการกู้หนี้โดยทรงไว้ 
วางพระทัยในคนอื่น. ควรทรงทราบรายได้รายจ่ายด้วยพระองค์เอง ควร 
ทรงทราบกิจที่ทำแล้วและยังไม่ทำด้วยพระองค์เอง ควรข่มคนที่ควรข่ม 
ยกย่องคนที่ควรยกย่อง. ข้าแต่พระองค์ผู้จอมพลรถ พระองค์จงทรง 
พรํ่าสอนเหตุผล แก่ชาวชนบทเอง เจ้าหน้าที่ผู้เก็บภาษีอากร ผู้ไม , 

ประกอบด้วยธรรม อย่ายังพระราชทรัพย์และรัฐสีมาของพระองค์ให้ 
พินาศ. อนึ่ง พระองค์อย่าทรงทำเอง หรืออย่าทรงใช้คนอื่นให้ทำกิจ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 440 

ทั้งหลายโดยฉับพลัน เพราะว่าการงานที่ทำลงไปโดยฉับพลัน ไม่ดีเลย 
คนเขลาย่อมเดือดร้อนในภายหลัง. พระองค์อย่าทรงล่วงเลยกุศล อย่า 
ทรงปล่อยพระทัยให้เกรี่ยวกราดนัก เพราะว่าสกุลที่มั่นคงเป็นอันมาก 
ได้ถึงความไม่เป็นสกุลเพราะความโกรธ. พระองค์อย่าทรงนึกว่าเราเป็น 
ใหญ่ แล้วยังมหาชนให้หยั่งลงเพื่อความฉิบหาย กำไรคือความทุกข์อย่า 
ได้มีแก่หญิงและชายของพระองค์เลย. โภคสมบัติทั้งปวงของพระราชา 
ผู้ปราศจากความหวาดเสียว แส่หากามารมณ์ ย่อมพินาศหมด ข้อนั้น 
นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าเป็นความทุกข์ของพระราชา. ข้อความที่หม่อม 
ฉันกราบทูลในปัญหาของพระองค์นั้น เป็นวัตตบท นี่แหละเป็น 
อนุศาสนึ ข้าแต่พระมหาราชา บัดนี้พระองค์ยังทรงขยันบำเพ็ญกุศล 
ไม่ทรงเป็นนักเลง ไม่ทรงทำให้ราชทรัพย์ให้พินาศ จงทรงศีล เพราะว่า 
คนทุศีลย่อมตกนรก. 

[๒๔๔๓] พ่อซัมพุกะ พ่อได้ถามปัญหากะเจ้าโกสิยโคตรและเจ้าคุณฑลินีมาเช่น 
เดียวกันแล้ว บัดนี้เจ้าจงบอกกำลังอันอุดมกว่ากำลังทั้งหลาย. 

[๒๔๔๔] กำลังในบุรุษผู้มีอัธยาศัยใหญ่ในโลกนี้มี ๕ ประการ ในกำลัง ๕ ประการ 
นั้น กำลังแขน บัณฑิตกล่าวว่าเป็นกำลังตํ่าทราม ข้าแต่พระองค์ผู้ทรง 
เจริญพระชนม์ กำลังโภคทรัพย์ บัณฑิตกล่าวว่าเป็นกำลังที่ ๒. กำลัง 
อำมาตย์ บัณฑิตกล่าวว่าเป็นกำลังที่ ๓ กำลังคือมีชาติยิ่งใหญ่เป็น 
กำลังที่ ๔ โดยแท้ บัณฑิตย่อมยึดเอากำลังทั้งหมดนี้ไว้ได้. กำลังปัญญา 
บัณฑิตกล่าวว่าเป็นกำลังประเสริฐ ยอดเยี่ยมกว่ากำลังทั้งหลาย เพราะ 
ว่าบัณฑิตอันกำลังปัญญาสนับสนุนแล้ว ย่อมได้ความเจริญ. ล้าบุคคลมี 
ปัญญาทราม แม้ได้แผ่นดินอันสมบูรณ์ เมื่อเขาไม่ปรารถนา คนอื่นผู้ถึง 
พร้อมด้วยปัญญา ก็ข่มขี่แย่งเอาแผ่นดินนั้นเสีย. ข้าแต่พระจอมแห่งชน 
ชาวกาสึ ล้าบุคคลแม้เป็นผู้มีชาติสูง ได้ราชสมบัติแล้วเป็นกษัตริย์ แต่ 
มีปัญญาทราม หาเป็นอยู่ด้วยราชสมบัติทุกอย่างได้ไม่. ปัญญาเป็นเครื่อง 
วินิจฉัยข้อความที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 441 

และชื่อเสียง คนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้ว แม้เมื่อทุกข์เกิดขึ้น 
ก็ย่อมได้รับสุข. ก็คนบางคนไม่ตั้งใจพีงด้วยดี ไม , อาศัยผู้เป็นพหูสูต ผู้ตั้ง 
อยู่ในธรรม ไม่พิจารณาเหตุผล ย่อมไม , ได้บรรลุปัญญาแล อนึ่ง ผู้ใดรู้ 
จักจำแนกธรรม ลุกขึ้นในเวลาเช้า ไม่เกียจคร้าน ย่อมบากบั่นตามกาล 
ผลการงานของผู้นั้นย่อมสำเร็จประโยชน์แห่งการงานของบุคคลผู้มีศีล 
มิใช่บ่อเกิด ผู้คบหาบุคคลที่มิใช่บ่อเกิด (ลาภยศสุข) ผู้มีปกติเบื่อหน่าย 
ทำการงาน ย่อมไม่เผล็ดผลโดยชอบ. ส่วนประโยชน์แห่งการงานของ 
บุคคลผู้ประกอบธรรมอันเป็นภายใน คบหาบุคคลที่เป็นบ่อเกิดอย่างนั้น 
ไม่มีปกติเบื่อหน่ายทำการงาน ย่อมเผล็ดผลโดยชอบ. ข้าแต่พระบิดา 
ขอพระองค์ทรงเสวนะปัญญา อันเป็นส่วนแห่งการประกอบความเพียร 
เป็นเครื่องตามรักษาทรัพย์ที่รวบรวมไว้ และเหตุ ๒ ประการข้างต้นที่ 
ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลแล้วนั้นเถิด อย่าได้ทรงทำลายทรัพย์เสียด้วยการ 
งานอันไม่สมควร เพราะคนมีปัญญาทราม ย่อมล่มจมด้วยการงานอันไม , 

สมควร ดังเรือนไม้อ้อฉะนั้น. 

[๒๔๔๕] ข้าแต่พระมหาราชา ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรม ในพระราชมารดา 
พระราชบิดา ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จสู่สวรรค์. 

ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมในพระราชโอรสและพระอัครมเหสี ครั้น 
ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ชักเสด็จสู่สวรรค์. ขอพระองค์จงทรง 
ประพฤติธรรมในมิตรและอำมาตย์ ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว 
จักเสด็จสู่สวรรค์. ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมในพาหนะและพล 
นิกาย ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จสู่สวรรค์. ขอพระองค์ 
จงทรงประพฤติธรรมในชาวม้านและชาวนิคม ครั้นทรงประพฤติธรรมใน 
โลกนี้แล้วจัดเสด็จสู่สวรรค์. ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมในสมณะ 
และพราหมณ์ทั้งหลาย ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จสู่ 
สวรรค์. ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมในเนื้อและนก ครั้นทรงประพฤติ 
ธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จสู่สวรรค์. ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 442 

เพราะธรรมที่บุคคลประพฤติแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ ครั้นพระองค์ 
ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จสู่สวรรค์. ข้าแต่พระมหาราชา 
ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรม เพราะว่าพระอินทร์ ทวยเทพพร้อมทั้ง 
พราหมณ์ ถึงทิพยสถานได้ด้วยธรรมอันตนประพฤติดีแล้ว ข้าแต่บรม 
กษัตริย์ ขอพระองค์อย่าทรงประมาทธรรมเลย. ข้อความที่ข้าพระองค์ 
กล่าวแล้วในปัญหาของพระองค์นั้นเป็นวัตตบท ข้อนี้แลเป็นอนุศาสนึ 
ขอพระองค์จงทรงคบหาสมาคมกับผู้มีปัญญา จงมีคุณอันงามทรงทราบข้อ 
นั้นด้วยพระองค์แล้ว จงทรงปฏิบัติให้ครบถ้วนเถิด 
จบ เตสกุณชาดกที่ ๑. 

๒. สรภังคชาดก 
สรภังคดาบสเฉลยปัญหา 

[๒๔๔๖] ท่านทั้งหลายผู้ประดับแล้ว สอดใส่กุณฑล นุ่งห่มผ้างดงาม เหน็บพระ 
ขรรค์มีด้ามประดับด้วยแก้วไพฑูรย์ และแล้วมุกดา เป็นจอมพลรถยืนอยู่ 
เป็นใครกันหนอ ชนทั้งหลายในมนุษยโลกจะรู้จักท่านทั้งหลายอย่างไร? 

[๒๔๔๗] ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ชื่อว่าอัฏฐกะ ส่วนท่านผู้นี้คือ พระเจ้าภีมรถะ 
และท่านผู้นี้ คือพระเจ้ากาลิงคราช มีพระเดช ฟ้งเป่อง ข้าพเจ้า 
ทั้งหลายมาในที่นี้เพื่อเยี่ยมท่านฤาษีทั้งหลายผู้สำรวมด้วยดี และเพื่อจะ 
ขอถามปัญหา. 

[๒๔๔๘] ท่านเหาะลอยอยู่ในอากาศเวหา ดังพระจันทร์ลอยเด่นอยู่ท่ามกลางท้อง 
ฟ้าในวัน ๑๕ คํ่า ฉะนั้น ดูกรเทพเจ้า อาตมภาพขอถามท่านผู้มีอานุภาพ 
มาก ชนทั้งหลายในมนุษยโลกจะรู้จักท่านอย่างไร? 

[๒๔๔๙] ในเทวโลกเขาเรียกข้าพเจ้าว่า สุชัมบดี ในมนุษยโลกเขาเรียกข้าพเจ้าว่า 
ท้าวมฆวา ข้าพเจ้านั้น คือ ท้าวเทวราช วันนี้มาถึงที่นี่ เพื่อขอเยี่ยม 
ท่านฤาษีทั้งหลายผู้สำรวมแล้วด้วยดี. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 443 

[๒๔๕๐] ฤาษีทั้งหลายของข้าพเจ้า ผู้มีฤทธิมาก ประกอบด้วยอิทธิคุณ มาประชุม 
พร้อมกันแล้ว ปรากฏไปในที่ไกล ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใส ขอไหว้พระ 
คุณเจ้าทั้งหลาย ผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์ในชีวโลกนี้. 

[๒๔๕๑] กลิ่นแห่งฤาษีทั้งหลายผู้ , บวชมานาน ย่อมออกจากกายฟ้งไปตามลมได้ 
ดูกรท้าวสหัสสเนตร เชิญมหาบพิตรถอยไปเสียจากที่นี่ ดูกรท้าวเทวราช 
กลิ่นของฤาษีทั้งหลายไม่สะอาด. 

[๒๔๕๒] กลิ่นแห่งฤาษีทั้งหลายผู้บวชมานาน จงออกจากกายฟ้งไปตามลมเถิด 
ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายย่อมมุ่งหวังกลิ่นนั้น ดังพวง 
บุปผาชาติอันวิจิตรมีกลิ่นหอม เพราะว่าเทวดาทั้งหลายมิได้มีความสำคัญ 
ในกลิ่นนี้ว่าเป็นปฏิกูล. 

[๒๔๕๓] ท้าวมฆวาฬสุชัมบดีเทวราช องค์ปุรินททะ ผู้เป็นใหญ่แห่งภูต มีพระ 
ยศ เป็นจอมแห่งทวยเทพ ทรงยํ่ายีหมู , อสูร ทรงรอคอยโอกาส เพื่อ 
ตรัสถามปัญหา. บรรดาฤาษีผู้เป็นบัณฑิตเหล่านี้ณ ที่นี้ใครเล่าหนอ 
ถูกถามแล้วจักพยากรณ์ปัญหาอันสุขุม ของพระราชา ๓ พระองค์ผู้เป็น 
ใหญ่ในหมู่มนุษย์ และของท้าววาสวะผู้เป็นจอมแห่งทวยเทพได้? 

[๒๔๕๔] ท่านสรภังคฤาษีผู้เรืองตบะนี้เว้นจากเมถุนธรรมตั้งแต่เกิดมา เป็นบุตร 
ของปุโรหิตาจารย์ ได้รับแกฝนมาเป็นอย่างดี ท่านชักพยากรณ์ปัญหา 
ของพระราชาเหล่านั้นได้. 

[๒๔๕๕] ข้าแต่ท่านโกณฑัญญะ ขอท่านได้โปรดพยากรณ์ปัญหา ฤาษีทั้งหลายผู้ยัง 
ประโยชน์ให้สำเร็จ พากันขอร้องท่าน ข้าแต่ท่านโกณฑัญญะ ภาระนี้ 
ย่อมมาถึงท่านผู้เจริญด้วยปัญญา นี่เป็นธรรมดาในหมู่มนุษย์. 

[๒๔๕๖] มหาบพิตรผู้เจริญทั้งหลาย อาตมภาพให้โอกาสแล้ว เชิญตรัสถามปัญหา 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามพระหฤทัยปรารถนาเถิด ก็อาตมภาพรูโลกนี้และ 
โลกหน้าเองแล้ว ชักพยากรณ์ปัญหานั้นๆ แก่มหาบพิตรทั้งหลาย. 

[๒๔๕๗] ลำดับนั้น ท้าวมฆวาฬสักกเทวราชปุรินททะ ทรงเห็นประโยชน์ ได้ 
ตรัสตามปัญหาอันเป็นปฐม ดังที่พระทัยปรารถนาว่า บุคคลฆ่าซึ่งอะไรสิ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 444 

จึงจะไม่เศร้าโศกในกาลไหนๆ ฤาษีทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญการละ 
อะไรบุคคลพึงอดทนคำหยาบที่ใครๆ ในโลกนี้กล่าวแล้ว ข้าแต่ท่าน 
โกณฑฌูญะ ขอท่านได้โปรดบอกความข้อนี้แก่โยมเถิด? 

[๒๔๕๘] บุคคลฆ่าความโกรธได้แล้ว จึงจะไม่เศร้าโศกในกาลไหนๆ ฤาษีทั้งหลาย 
ย่อมสรรเสริญการละความลบหลู่ บุคคลควรอดทนคำหยาบที่ชนทั้งปวง 
กล่าว สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวความอดทนนี้ว่าสูงสุด. 

[๒๔๕๙] บุคคลอาจจะอดทนถ้อยคำของคนทั้ง ๒ พวกได้ คือ คนที่เสมอกัน ๑ 
คนที่ประเสริฐกว่าตน ๑ จะอดทนถ้อยคำของคนเลวกว่าได้อย่างไรหนอ 
ข้าแต่ท่านโกณฑฌูญะ ขอท่านได้โปรดบอกความซ้อนี้แก , โยมเถิด? 

[๒๔๖๐] บุคคลพึงอดทนถ้อยคำของคนผู้ประเสริฐกว่าได้ เพราะความกลัว พึงอด 
ทนถ้อยคำของคนที่เสมอกันได้ เพราะการแข่งข้นเป็นเหตุ ส่วนผู้ใดใน 
โลกนี้ พึงอดทนถ้อยคำของคนที่เลวกว่าได้ สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวความ 
อดทนของผู้นั้นว่าสูงสุด. 

[๒๔๖๑] ไฉนจึงจะรู้จักคนประเสริฐกว่า คนที่เสมอกัน หรือคนที่เลวกว่า ซึ่งมี 
สภาพอันอิริยาบถทั้ง ๔ ปกปิดไว้ เพราะว่าสัตบุรุษทั้งหลาย ย่อมเที่ยว 
ไปด้วยสภาพของคนชั่วได้ เพราะเหตุนั้นแล จึงควรอดทนถ้อยคำของคน 
ทั้งปวง. 

[๒๔๖๒] สัตบุรุษผู้มีความอดทน พึงได้ผลคือความไม่มีการกระทบกระทั้ง เพราะ 
การสงบระงับเวร เสนาแม้มากพร้อมด้วยพระราชาเมื่อรบอยู่ จะพึงได้ 
ผลนั้นก็หามิได้ เวรทั้งหลายย่อมระงับด้วยกำลังแห่งข้นติ. 

[๒๔๖๓] กระผมขออนุโมทนาคำสุภาษิตของท่าน แต่จะขอถามปัญหาอื่นๆ กะท่าน 
ขอเชิญท่านกล่าวปัญหานั้น โดยมีพระราชา ๔ พระองค์ คือ พระเจ้า 
ทัณฑกี ๑ พระเจ้านาลิกีระ ๑ พระเจ้าอัชชุนะ ๑ พระเจ้ากลาพุ ๑ ขอ 
ท่านได้โปรดบอกคติของพระราชาเหล่านั้น ผู้มีบาปกรรมอันหนัก พระ 
ราชาทั้ง ๔ องค์นั้นเบียดเบียนฤาษีทั้งหลาย พากันบังเกิด ณ ที่ไหน? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 445 

[๒๔๖๔] พระเจ้าท้ฌฑกี ได้เรี่ยรายโทษลง ณ ท่านกีสวัจฉดาบสแล้ว เป็นผู้มีมูล 
อันขาดแล้ว พร้อมทั้งบริษัท พร้อมทั้งชาวแว่นแคว้น หมกไหม้อยู่ใน 
นรกชื่อกุกกูละ ถ่านเพลิงปราศจากเปลว ย่อมตกลงบนพระกายของ 
พระราชานั้น. พระเจ้านาลิกีระได้เบียดเบียนบรรพชิตทั้งหลายผู้สำรวม 
แล้ว ผู้กล่าวธรรมสงบระงับ ไม่ประทุษร้ายใคร สุนัขทั้งหลายในโลก 
หน้า ย่อมรุมกันกัดกินพระเจ้านาลิกีระนั้นผู้'ดิ้นรนอยู่. อนึ่ง พระเจ้า 
อัชชุนะ พระเศียรปักพระบาทขึ้น ตกลงในสัตติสูลนรก เพราะเบียด 
เบียน อังคีรสฤาษีผู้โคดม ผู้มี'ขันติ มีตบะ ประพฤติพรหมจรรย์มานาน. 

พระเจ้ากลาพุได้ทรงเชือดเฉือนฤาษีชื่อขันติวาที ผู้สงบระงับ ไม่ประทุษ 
ร้ายให้เป็นท่อนๆ พระเจ้ากลาพุนั้น ได้บังเกิดหมกไหม้อยู่ในอเวจีนรก 
อันร้อนใหญ่ มีเวทนากล้า น่ากลัว. บัณฑิตได้ปังนรกเหล่านี้และนรก 
เหล่าอื่นอันชั่วช้ากว่านี้ในที่นี้แล้ว ควรประพฤติธรรมในสมณพราหมณ์ 
ทั้งหลาย ผู้กระทำอย่างนี้ ย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์. 

[๒๔๖๕] กระผมขออนุโมทนาคำสุภาษิตของท่าน ขอถามปัญหาข้ออื่นกะท่าน ขอ 
เชิญท่านกล่าวปัญหานั้น บัณฑิตเรียกคนเช่นไรว่ามีศีล เรียกคนเช่นไร 
ว่ามีปัญญา เรียกคนเช่นไรว่าสัตบุรุษ ศิริย่อมไม , ละคนเช่นไรหนอ? 

[๒๔๖๖] ผู้ใดในโลกนี้เป็นผู้สำรวมด้วยกาย วาจาและใจ ไม่ท่าบาปกรรมอะไรๆ 
ไม , พูดพร , อยๆ เพราะเหตุแห่งตน บัณฑิตเรียกคนเช่นนั้นว่ามีศีล. ผู้ใด 
คิดปัญหาอันลึกซึ้งได้ด้วยใจ ไม่ท่ากรรมอันหยาบข้าอันหาประโยชน์มิได้ 
ไม , ละทิ้งทางแห่งประโยชน์อันมาถึงตามกาล บัณฑิตเรียกคนเช่นนั้นว่ามี 
ปัญญา. ผู้ใดแล เป็นคนกตัญญกตเวที มีปัญญา มีกัลยาณมิตร และมี 
ความภักดีมั่นคง ช่วยท่ากิจของมิตรผู้ตกยากโดยเต็มใจ บัณฑิตเรียก 
คนเช่นนั้นว่าสัตบุรุษ. ผู้ใดประกอบด้วยคุณธรรมทั้งปวงเหล่านี้คือ 
เป็นผู้มีศรัทธา อ่อนโยน แจกทานด้วยดี รู้ความประสงค์ คิริย่อมไม่ 
ละคนเช่นนั้น ผู้สงเคราะห์ มีวาจาอ่อนหวาน สละสลวย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 446 

[๒๔๖๗] กระผมขออนุโมทนาคำสุภาษิตของท่าน ขอถามปัญหาข้ออื่นกะท่าน ขอ 
เชิญท่านกล่าวปัญหานั้น นักปราชญ์ย่อมกล่าวศีล สิริ ธรรม ของสัตบุรุษ 
และปัญญา ว่าข้อไหนประเสริฐกว่ากัน? 

[๒๔๖๘] ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมกล่าวว่า ปัญญานั่นแหละประเสริฐสุด ดุจ 
พระจันทร์ประเสริฐกว่าดวงดาวทั้งหลาย ฉะนั้น ศีล สิริ และธรรมของ 
สัตบุรุษ ย่อมเป็นไปตามบุคคลผู้มีปัญญา. 

[๒๔๖๙] กระผมขออนุโมทนาคำสุภาษิตของท่าน ขอถามปัญหาข้ออื่นกะท่าน 
ขอเชิญท่านกล่าวปัญหานั้น บุคคลในโลกนี้ทำอย่างไร ทำด้วยอุบาย 
อย่างไร ประพฤติอะไร เสพอะไร จึงจะได้ปัญญา ขอท่านได้โปรดบอก 
ปฏิปทาแห่งปัญญา ณ บัดนี้ว่า นรชนทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีปัญญา? 

[๒๔๗๐] บุคคลควรคบหาท่านผู้รู้ทั้งหลาย ละเอียดละออ เป็นพหูสูต พึงเป็นทั้ง 
นักเรียน และไต , ถาม พึงตั้งใจพึงคำสุภาษิตโดยเคารพ นรชนทำอย่าง 
นี้จึงจะเป็นผู้มีปัญญา. ผู้มีปัญญานั้นย่อมพิจารณาเห็นกามคุณทั้งหลาย 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์และเป็นโรค ผู้เห็นแจ้งอย่างนี้ 
ย่อมละความพอใจในกามทั้งหลายอันเป็นทุกข์ มีภัยอันใหญ่หลวงเสียได้. 

ผู้นันปราศจากราคะแล้ว คำจัดโทสะได้ พึงเจริญเมตตาจิตไม , มีประมาณ 
งดอาชญาในสัตว์ทุกจำพวกแล้ว ไม , ถูกติเตียน ย่อมเข้าถึงแดนพรหม. 

[๒๔๗๑] การมาของมหาบพิตรผู้มีพระนามว่า อัฏฐกะ ภีมรถะ และกาลิงคราช 
ผู้มีพระเดชานุภาพฟ้งเป่องไป เป็นการมาที่มีฤทธิ”ใหญ่โต ทุกๆ พระ 
องค์ทรงละกามราคะได้แล้ว. 

[๒๔๗๒] ท่านเป็นผู้รู้จิตผู้อื่น ข้อนั้นเป็นอย่างนั้น กระผมทุกคนละกามราคะได้ 
แล้ว ขอท่านจงให้โอกาสเพื่อความอนุเคราะห์ตามที่กระผมทั้งหลายจะรู้ 
ถึงคติของท่านได้. 

[๒๔๗๓] อาตมาให้โอกาสเพื่อความอนุเคราะห์ เพราะมหาบพิตรทั้งหลาย ละกาม 
ราคะได้อย่างนั้นแล้ว จงยังกายให้ซาบซ่านด้วยปีติอันไพบูลย์ ตามที่ 
มหาบพิตรทั้งหลายจะทรงทราบถึงคติของอาตมา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 447 

[๒๔๗๔] ข้าแต่ท่านผู้มีปัญญาดังแผ่นดิน กระผมทั้งหลายจักทำตามคำสั่งสอนที่ 
ท่านกล่าวทุกอย่าง กระผมทั้งหลายจะยังกายให้ซาบซ่านด้วยปีติอัน 
ไพบูลย์ ตามที่กระผมทั้งหลายจะรู้ถึงคติของท่าน. 

[๒๔๗๕] ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย ฤาษีทั้งหลายผู้มีคุณความดี ทำการบูชานี้แก่ 
กีสวัจฉดาบสแล้ว จงพากันไปยังที่อยู่ของตนๆ เถิด ท่านทั้งหลายจง 
เป็นผู้ยินดีในฌาน มีจิตตั้งมั่นทุกเมื่อเถิด ความยินดีนี้เป็นคุณชาติ 
ประเสริฐสุดของบรรพชิต. 

[๒๔๗๖] ชนเหล่านั้นได้ปังคาถาอันประกอบด้วยประโยชน์อย่างยิ่ง ที่ฤาษีผู้เป็น 
บัณฑิตกล่าวดีแล้ว เกิดปีติโสมนัส พากันอนุโมทนาอยู่ เทวดา 
ทั้งหลายผู้มียศ ต่างก็พากันกลับไปสู่เทพบุรี. คาถาเหล่านี้มีอรรถ 
พยัญชนะดี อันฤาษีผู้เป็นบัณฑิตกล่าวดีแล้ว คนใดคนหนึ่งปังคาถา 
เหล่านี้ให้มีประโยชน์ พึงได้คุณพิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลาย ครั้น 
แล้วพึงบรรลุถึงสถานที่อันมัจจุราชมองไม , เห็น. 

[๒๔๗๗] สาลิสสรดาบสในกาลนั้น เป็นพระสารีบุตร เมณฑิสสรดาบสในกาลนั้น 
เป็นพระกัสสปะ ปัพพตดาบสในกาลนั้นเป็นพระอนุรุทธะ เทวิลดาบส 
ในกาลนั้น เป็นพระกัจจายนะ อนุสิสสดาบสในกาลนั้นเป็นพระอานนท์ 
กีสวัจฉดาบสในกาลนั้น เป็นโกลิตมหาโมคคัลลานะ นารทดาบสใน 
กาลนั้น เป็นพระอุทายีเถระ บริษัทในกาลนั้น เป็นพุทธบริษัทในบัดนี้ 
สรภังคดาบสโพธิสัตว์ในกาลนั้น คือตถาคต ท่านทั้งหลายจงทรงจำชาดก 
ไว้อย่างนี้แล. 

จบ สรภังคชาดกที่ ๒. 

๓. อลัม พุ สาชาดก 
ว่าด้วยอิสิสิงคดาบสถูกท่าลายตบะ 

[๒๔๗๘] ครั้งนั้น พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ ผู้ทรงครอบงำวัตรภูอสูรเป็นพระบิดา 
แห่งเทพบุตรผู้ชนะ ประทับนึ่งอยู่ ณ สุธรรมาเทวสภา รับสั่งให้เรียกนาง 
อลัมพุสาเทพกัญญามาแล้วตรัสว่า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 448 

[๒๔๗๙] แน่ะนางอลัมพุสาผู้เจือปนด้วยกิเลส สามารถจะเล้าโลมฤาษีได้ เทวดา 
ชั้นดาวดึงส์พร้อมด้วยพระอินทร์ขอร้องเจ้า เจ้าจงไปหาอิสิสิงคดาบส 
เถิด. 

[๒๔๘๐] ดาบสองค์'นี้มี'วัตร ประพฤติพรหมจรรย์ยินดียิ่งในนิพพาน เป็นผู้รู้ 
อย่าเพิ่งล่วงเลยพวกเราไปก่อนเลย เจ้าจงห้ามมรรคของเธอเสีย. 

[๒๔๘๑] ข้าแต่เทวราช พระองค์ทรงทำอะไร ทรงมุ่งหมายแต่หม่อมฉันเท่านั้น 
รับสั่งว่า แน่ะเจ้าผู้อาจจะเล้าโลมฤาษีได้ เจ้าจงไปเถิดดังนี้ นางเทพ 
อัปสรผู้ทัดเทียมหม่อมฉัน และผู้ประเสริฐกว่าหม่อมฉัน ก็มีอยู่ใน 
ทันทนวัน อันหาความเศร้าโศกมิได้ วาระคือการไปจงมีแม้แก , นางเทพ 
อัปสรเหล่านั้น แม้นางเทพอัปสรเหล่านั้นจงไปประเล้าประโลมเถิด 

[๒๔๘๒] เจ้าพูดจริงโดยแม้แล นางเทพอัปสรอื่นๆ ที่ทัดเทียมอับเจ้า และ 
ประเสริฐกว่าเจ้า มีอยู่ในทันทนวันอันหาความโศกมิได้. ดูกรนางผู้มี 
อวัยวะงามทุกส่วน ก็แต่ว่า นางเทพอัปสรเหล่านั้นไปถึงชายเข้าแล้ว 
ย่อมไม , รู้จักการบำเรออย่างยิ่งที่เจ้ารู. แม่งามเอ๋ย เจ้านั่นแหละจงไป 
เพราะว่าเจ้าเป็นผู้ประเสริฐกว่าหญิงทั้งหลาย เจ้าจักนำดาบสนั้นมาสู่ 
อำนาจได้ ด้วยผิวพรรณและรูปร่างของเจ้าเอง. 

[๒๔๘๓]หม่อมฉันอันม้าวเทวราชทรงใช้จักไม , ไปหาได้ไม , แต่ว่าหม่อมฉันกลัว 
ที่จะเบียดเบียนดาบสนั้น เพราะท่านเป็นพราหมณ์มีเดชฟ้งเป่อง. ชน 
ทั้งหลายมิใช่น้อย เบียดเบียนฤาษีแล้วต้องตกนรก ถึงสังสารวัฏเพราะ 
ความหลง เพราะเหตุนั้น หม่อมฉันขนลุกขนพอง. 

[๒๔๘๔] นางอลัมทุสาเทพอัปสร ผู้มีวรรณะน่ารักใคร่ ผู้เจือปนด้วยกิเลส 
ปรารถนาจะยังอิสิลึงคดาบสให้ผสม ครั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วก็หลีกไป. 

ก็นางอลัมพุสาเทพอัปสรนั้น เข้าไปยังป่าที่อิสิสิงคดาบสรักษา อัน 
ดาดาษไปด้วยเถาตำลึงโดยรอบประมาณกึ่งโยชน์. นางได้เข้าไปหา 
อิสิสิงคดาบสผู้กำลังปัดกวาดโรงไฟ ใกล้เวลาอาทิตย์อุทัย ก่อนเวลา 
อาหารเช้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 449 

[๒๔๘๕] เธอเป็นใครหนอ มีรัศมีเหมือนสายฟ้า หรือเหมือนดาวประกายพฤกษ์ 
มีเครื่องประดับแขนงามวิจิตร สวมใส่กุณฑลแก้วมณี. คล้ายกับแสง 
พระอาทิตย์ มีกลิ่นจุรณจันทร์วรรณะดังทองคำ ลำขางามดี มีมารยา 
มากมาย คำลังรุ่นสาวน่าดู น่าชม. เท้าของเธอไม , เว้ากลาง อ่อนละมุน 
สะอาดตั้งลงด้วยดี การเยื้องกรายของเธอน่ารักใคร่ ดึงจิตใจของเราได้ 
ทีเดียว. อนึ่ง ลำขาของเธอเรียวงาม เปรียบเสมอด้วยงวงช้าง ตะโพก 
ของเธอผึ่งผายเกลี้ยงเกลาดังแผ่นทองคำ. นาภีของเธอก็ตั้งอยู่เป็นอย่างดี 
เหมือนกับฟิกดอกอุบล ย่อมปรากฏแต่ที่ไกลคล้ายเกสรดอกอัญชันเชียว. 

ลันทั้งคู่เกิดที่ทรวงอกหาขั้วมิได้ ทรงไว้ซึ่งขีรรส ไม , หดเหี่ยว เต่งตั้ง 
ทั้ง ๒ ข้าง เสมอด้วยผลนํ้าเต้าครึ่งซีก. คอของเธอดังเนื้อทราย ยาว 
คล้ายหน้าสุวรรณเภรี มี'ริม'ฟิปากเรียบงดงาม เป็นที่ตั้งแห , งมนะที่ ๔ คือ 
ลิ้น. พีนของเธอทั้งข้างบนข้างล่างขาวสะอาด เป็นของหาโทษมิได้ ดูงาม 
นัก นัยย์ตาทั้ง ๒ ข้างของเธอดำขลับ มีสีแดงเป็นที่สุด สีดังเม็ด 
มะกลํ่า ทั้งยาวทั้งกว้างดูงามนัก ผมที่งอกบนศีรษะของเธอไม่ยาวนัก 
เกลี้ยงเกลาดี หวีด้วยหวีทองคำ มีกลิ่นหอมฟ้งด้วยกลิ่นจันทน์. กสิกรรม 
โครักขกรรม การค้าของพ่อค้า และความบากบั่นของฤาษีทั้งหลายผู้ 
สำรวมดี มีตบะมีประมาณเท่าใด. เราไม่เห็นบุคคลมีประมาณเท่านั้นใน 
ปฐพีมณฑลนื้ จะเสมอเหมือนกับเธอ เธอเป็นใคร หรือเป็นบุตรของ 
ใคร เราจะรู้จักเธอได้อย่างไร? 

[๒๔๘๖] ดูกรท่านกัสปะผู้เจริญ เมื่อจิตของท่านเป็นไปอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่กาลที่จ 
เป็นปัญหา มาเถิดท่านที่รัก เราทั้งสองชักรื่นรมย์กันในอาสนะของเรา 
มาเถิดท่าน ฉันจักเคล้าคลึงท่าน ท่านจงเป็นผู้ฉลาดในความยินดีด้วย 


กามคุณ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 450 

[๒๔๘๗] นางอลมพุสาเทพอัปสร ผู้มีผิวพรรณน่ารักใคร่ผู้เจือปนด้วยกิเลส 
ปรารถนาจะให้อิสิสิงคดาบสผสม ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็หลีกไป. 

[๒๔๘๘] ส่วนอิสิสิงคดาบสนั้นรีบเดินออกไปโดยเร็ว ตัดความก้าวไปช้าเสีย ไป 
ทันเข้าก็ขับที่มวยผมอันอุดมของนางไว้. นางอัปสรผู้มีรูปสวยงาม หมุน 
กลับมาสวมกอดดาบสนั้น อิสิสิงคดาบสเคลื่อนจากพรหมจรรย์ ตาม 
ที่ก้าวสักกเทวราชทรงปรารถนา. ภายหลังนางเทพกัญญาก็มีใจยินดี นึก 
ถึงพระอินทร์ผู้ประทับอยู่ในทันทนวัน ก้าวมฆวาฬเทพกุญชรทรงทราบ 
ความดำริของนางแล้ว จึงทรงส่งบัลลังก์ทองพร้อมทั้งเครื่องบริวาร. ผ้า 
เครื่องปกปิดทรวง ๕๐ ผืน เครื่องลาด ๑, ๐๐๐ ผืนโดยเร็ว นางอลัมพุสา 
เทพอัปสรกอดดาบสแนบทรวงอก. บนบัลลังก์นั้นตลอด ๓ ปี ดูเหมือน 
ครู , เดียวเท่านั้นพราหมณ์ดาบสสร่างเมาแล้วรู้สึกได้โดยล่วงไป๓ปี 
ได้เห็นหมู , ไม้เขียวชะอุ , มโดยรอบเรือนไฟ ผลัดใบใหม่ ดอกบาน อัน 
ฝูงนกกระเหว่าร้องอยู่อื้ออึง. เธอตรวจดูโดยรอบแล้ว ร้องไห้นั้าตาไหล 
ปริเทวนาการว่า เรามิได้บูชาไฟ มิได้ร่ายมนต์ อะไรมาบันดาลให้การ 
บูชาไฟต้องเสื่อมลง. ผู้ใดใครหนอ มาประเล้าประโลมจิตของเราด้วย 
การบำเรอในก่อน ยังฌานอันเกิดพร้อมลับเดชของเราผู้อยู่ในป่าให้พินาศ 
ดุจบุคคลยึดเรืออันเต็มด้วยรัตนะต่างๆ ในมหาสมุทรฉะนั้น. 

[๒๔๘๙] ดิฉันอันก้าวเทวราชทรงใช้มาเพื่อบำเรอท่าน จึงได้ครอบงำจิตของท่าน 
ด้วยชิตของดิฉัน ท่านไม , รู้สึกเพราะประมาท. 

[๒๔๙๐] เดิมที ท่านกัสสปดาบสผู้'บิดา ได้'พรํ่าสอนเราถึงสิ่งเหล่านี้ว่า ดูกรมาณพ 
สตรีอันเสมอด้วยนารีผล เจ้าจงรู้จักสตรีเหล่านั้น. ดูกรมาณพ เจ้าจงรู้ 
ขักสตรีผู้มีเขาที่อก เจ้าจงรู้จักสตรีเหล่านั้น บิดาเหมือนเอ็นดูเราเฝ็า 
พรํ่าสอนเราดังนี้. เรามิได้ท่าตามคำสั่งสอนของบิดาผู้รู้นั้น วันนี้เรา 
ซบเซาอยู่แต่ผู้เดียวในป่าอันหามนุษย์มิได้. เราจักท่าอย่างที่เราเป็นผู้เช่น 
เดิมอีก หรือจักตายเสีย ประโยชน์อะไรด้วยชีวิตที่น่าติเตียน. 

[๒๔๙๑] นางอลัมพุสาเทพกัญญารู้จักเดช ความเพียรและปัญญาอันมั่นคงของ 
อิสิสิงคดาบสนั้นแล้ว ก็ซบศีรษะลงที่เก้าของอิสิสิงคดาบส. กล่าวว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 451 

ข้าแต่ท่านมหาวีระ ขอท่านอย่าได้โกรธดิฉันเลย ข้าแต่ท่านผู้แสวงหา 
คุณใหญ่ ขอท่านอย่าโกรธดิฉันเลย ดิฉันได้ก่อประโยชน์อันใหญ่แล้ว 
เพื่อเทวดาชั้นไตรทศผู้มียศ เพราะว่าเทพบุรีทั้งหมดอันท่านได้ท่าให้ 
หวั่นไหวแล้วในคราวนั้น. 

[๒๔๙๒] ดูกรนางผู้เจริญ ขอทวยเทพชั้นดาวดึงส์ ท้าววาสวะจอมไตรทศ และ 
เธอ จงมีความสุขเถิด ดูกรนางเทพกัญญา เชิญไปตามสบายเถิด. 

[๒๔๙๓] นางอล้มพุสาเทพกัญญา ซบศีรษะลงที่เท้าแห่งอิสิสิงคดาบส และท่า 
ประทักษิณแล้ว ประคองอัญชลีหลีกออกไปจากที่นั้น. ขึ้นสู่บัลลังก์ 
ทองพร้อมด้วยเครื่องบริวาร เครื่องปิดทรวง ๕๐ ผืน และเครื่องลาด 
๑,๐๐๐ ผืน แล้วกลับไปในสำนักของเทวดาทั้งหลาย. ท้าวสักกะจอมเทพ 
ทรงปีติโสมนัสปลาบปลื้มพระทัย ได้พระราชทานพรกะนางเทพกัญญานั้น 
ซึ่งกำลังมาอยู่ ราวกะว่า ดวงประทีปอันรุ่งเรือง หรือเหมือนสายฟ้า 
ฉะนั้น. 

[๒๔๙๔] ข้าแต่ท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าภูตทั้งปวง ล้าพระองค์จะประทานพรแก , 
หม่อมฉันไซร้ ขออย่าให้หม่อมฉันไปเล้าโลมฤาษีอีกเลย ข้าแต่ท้าวสักกะ 
หม่อมฉันขอพรอันนี้. 

จบ อลัมพุสาชาดกที่ ๓. 

๔. สังขปาลชาดก 

ว่าด้วยสังขปาลนาคราชบำเพ็ญตบะ 

[๒๔๙๕] ท่านเป็นผู้มีรูปร่างงดงาม มีดวงตาแจ่มใส ข้าพเจ้าสำกัญว่าท่านผู้เจริญ 
บวชจากสกุล ไฉนหนอ ท่านผู้มีปัญญาจึงละทรัพย์ และโภคสมบัติออก 
บวชเป็นบรรพชิตเสียเล่า? 

[๒๔๙๖] ดูกรมหาบพิตรผู้จอมนรชน อาตมภาพได้เห็นวิมารของพระยาสังคปาล 
นาคราชตัวมีอานุภาพมากมาด้วยตนเอง ครั้นเห็นแล้วจึงออกบวชด้วย 
เชื่อมหาริบากของบุญทั้งหลาย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 452 

[๒๔๙๗] บรรพชิตทั้งหลายย่อมไม่กล่าวคำเท็จ เพราะความรัก เพราะความกลัว 
เพราะความชัง ข้าพเจ้าถามท่านแล้ว ขอท่านได้โปรดบอกเนื้อความนั้น 
แก , ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้ฟิงแล้วจักเกิดความเลื่อมใส. 

[๒๔๙๘] ดูกรมหาบพิตร ผู้เป็นอธิบดีในรัฐมณฑล อาตมภาพเดินทางไปค้าขาย 
ได้เห็นบุตรนายพรานช่วยกันหามนาคตัวมีร่างกายใหญ่โต เดินร่าเริงไป 
ในหนทาง. ลูกรพระจอมประชานิกร อาตมภาพ มาประจวบเข้ากับ 
ลูกนายพรานเหล่านั้น ก็กลัวจนขนลุกขนพอง ได้ถามเขาว่า ลูกรพ , อ 
บุตรนายพราน ท่านทั้งหลายจงนำงูซึ่งมีร่างกายน่ากลัวไปไหน ท่านทั้ง 
หลายจักทำอะไรกับงูนี้. งูใหญ่มีกายอันเจริญพวกเรานำไปเพื่อจะกิน 
เนื้อของมันมีรสอร่อยมันและอ่อนนุ่ม ดูกรท่านผู้เป็นบุตรชาววิเทหรัฐ 
ท่านยังไม , รู้จักรส. เราทั้งหลายไปจากที่นี้ถึงบ้านของตนแล้ว จะเอามีด 
สับกินเนื้อกันให้สำราญใจ เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นศัตรูของพวกงู. 

ถ้าท่านทั้งหลายจะนำงูใหญ่มีกายอันเจริญนื้ไปเพื่อกิน เราจะให้โค ๑๖ ตัว 
แก่ท่านทั้งหลาย ขอให้ปล่อยงูนื้เสียจากเครื่องผูกเถิด. ความจริงงูตัวนี้ 
เป็นอาหารที่ชอบใจของเราทั้งหลายโดยแท้ และเราทั้งหลายเคยกินงูมา 
มาก ดูกรนายอฬาระผู้เป็นบุตรชาวริเทหรัฐ เราทั้งหลายจะทำตามคำของ 
ท่าน แต่ว่าท่านจงเป็นมิตรของเราทั้งหลาย. ชนเหล่านั้นก็แค้นาคราช 
ออกจากเครื่องผูก นาคราชนั้นได้พ้นจากเครื่องผูกซึ่งเขาร้อยไว้ที่จมูกกับ 
บ่วงนั้นแล้วม่ายหน้าตรงปาจินทิศหลีกไปได้ครู , หนึ่ง ครั้นบ่ายหน้าตรง 
ปาจินทิศไปสักครู , หนึ่ง มีดวงตาเต็มไปด้วยทั้าตา เหลียวมาลูอาตมภาพ 
อาตมภาพได้ตามไปข้างหลังของนาคราชนั้นประคองอัญชลีทั้ง ๑๐ นิ้ว 
เตือนว่า. จงรีบไปเสียโดยเร็ว ขอพวกศัตรูอย่าจับได้อีกเลย เพราะว่า 
การสมาคมด้วยพวกพรานบ่อยๆ เป็นทุกข์ ท่านจงไปสู่ที่ที่พวกบุตรนาย 
พรานจะไม , เห็น. นาคราชนั้นได้ไปสู่ห้วงทั้าใสมีสึเขียวน่ารื่นรมย์ มีท่า 
ราบเรียบ ปกคลุมไปด้วยไม้หว้า และย่างทราย เป็นสัตว์ปลอดภัย มีปีติ 
เข้าไปยังนาคพิภพ. ลูกรพระจอมประชานิกร นาคราชนั้น ครั้นเข้าไปสู่ 
นาคพิภพแล้ว ไม , ช้าก็มีบริวารทิพย์มาปรากฏแก่อาตมภาพ บำรุงอาตมภาพ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 453 

เหมือนบุตรบำรุงบิดาฉะนั้น กล่าวคำจับใจรื่นหูแก่อาตมภาพว่า. ข้าแต่ 
ท่านอฬาระ ท่านเป็นเหมือนมารดาบิดาของข้าพเจ้า เป็นดังดวงใจ เป็นผู้ 
ให้ชีวิต เป็นสหาย ข้าพเจ้าจึงกลับได้ฤทธิของตน ข้าแต่ท่านอฬาระ 
ขอเชิญท่านไปเยี่ยมนาคพิภพของข้าพเจ้า ซึ่งมีภักษาหารมาก มีข้าวและ 
นั้ามากมาย ดังเทพนครของท้าววาสวะ ฉะนั้น. 

[๒๔๙๙] นาคพิภพนั้นสมบูรณ์ด้วยภูมิภาค พื้นไม , มีกรวด อ่อนนุ่ม งาม มีหญ้า 
เตี้ยๆ ไม่มีธุลี นำมาซึ่งความเลื่อมใส เป็นที่ละความเศร้าโศกของคนผู้ 
เข้าไป. ในนาคพิภพนั้นมีสระโบกขรณีอันไม , อากูล เขียวชะอุ , มดังแก้ว 
ไพฑูรย์ มีต้นมะม่วงน่ารื่นรมย์ทั้ง ๔ ทิศ มีผลสุกกิ่งหนึ่ง ผลอ่อนกิ่ง 
หนึ่ง เผล็ดผลเป็นนิตย์. 

[๒๕๐๐] ดูกรมหาบพิตรผู้ประเสริฐกว่านรชน ในท่ามกลางสวนเหล่านั้น มีนิเวศน์ 
เลื่อมภัสสรล้วนแล้วไปด้วยทองคำ มีบานประตูแล้วไปด้วยเงิน งาม 
รุ่งเรืองยิ่ง ดุจสายฟ้าในอากาศฉะนั้น. ขอถวายพระพร ในท่ามกลาง 
สวนเหล่านั้น เรือนยอดและห้องแล้วไปด้วยแก้วมณี แล้วไปด้วย 
ทองคำโอฬารวิจิตร เป็นอเนกประการ นิรมิตด้วยดี ติดต่อกันเต็มไป 
ด้วยนางนาคกัญญาทั้งหลายผู้ประดับแล้ว ล้วนทรงสายสร้อยทองคำ. 

สังขปาลนาคราชนั้นมีผิวพรรณไม่ทราม ว่องไว ขึ้นสู่ปราสาทมีเสา 
ประมาณ ๑, 00๐ ต้น มีอานุภาพชั่งไม , ได้ เป็นที่อยู่ของมเหสีแห่ง 
สังขปาลนาคราชนั้น. นารีนางหนึ่งว่องไว ไม , ต้องเตือนยกอาสนะ ล้วน 
แล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ มีค่ามากงดงาม สมบูรณ์ด้วยแก้วมีชาติดังแก้วมณี 
มาปูลาด. ลำดับนั้น นาคราชจูงมืออาตมภาพให้นึ่งบนอาสนะอันเป็น 
ประธาน กล่าวว่า นี่อาสนะ เชิญท่านนึ่งบนอาสนะนี้เพราะว่าท่านเป็น 
ที่เคารพคนหนึ่งของข้าพเจ้า ในจำนวนท่านที่เคารพทั้งหลาย. ดูกร 
พระจอมประชานิกร นารีอีกนางหนึ่งก็ว่องไว ตักเอานั้าเข้ามาล้างเท้าของ 
อาตมภาพ ดุจภรรยาล้างเท้าสามีที่รักฉะนั้น มีนารีอีกนางหนึ่งว่องไว 
ประคองภาชนะทองคำเต็มไปด้วยภัตตาหารน่าบริโภค มีสูปะหลายอย่าง 
มีพยัญชนะต่างๆ นำเข้ามาให้อาตมภาพ. ขอถวายพระพร นารีเหล่านั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 454 

รู้จักใจสามี พากันบำรุง อาตมภาพผู้บริโภคแล้วด้วยดนตรีทั้งหลาย 
นาคราชนั้นก็เข้ามาหาอาตมภาพพร้อมด้วยทิพกามคุณมิใช่น้อย ใหญ่ยิ่ง 
กว่าการฟ้อนรำนั้น. 

[๒๕๐๑] ข้าแต่ท่านอฬาระ ภรรยาของข้าพเจ้าทั้ง ๓๐๐ นี้ล้วนมีเอวอ้อนแอ้น มี 
รัศมีรุ่งเรืองดังกลีบปทุม นางเหล่านี้ จะเป็นผู้ทำความใคร่ให้ท่าน 
ข้าพเจ้าขอยกนางเหล่านี้ให้ท่าน ท่านจงให้นางเหล่านั้นบำเรอท่านเถิด. 

[๒๕๐๒] อาตมภาพได้เสวยรสอันเป็นทิพย์อยู่ปีหนึ่ง คราวนั้นอาตมภาพได้ไต , ถาม 
ถึงสมบัติอันยิ่งว่า ท่านพญานาคได้สมบัตินี้ด้วยอุบายอย่างไร ได้ 
วิมานอันประเสริฐอย่างไร? ได้โดยไม่มีเหตุหรือเกิดเพราะใครน้อมมา 
ให้แก่ท่าน ท่านกระทำเอง หรือว่าเทวดาให้ ดูกรพญานาคราช 
ข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนั้นกะท่าน ท่านได้วิมานอันประเสริฐอย่างไร? 

[๒๕๐๓] ข้าพเจ้าได้วิมานนี้มิใช่โดยไม่มีเหตุ และมิใช่เกิดเพราะใครน้อมมาให้ 
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามิได้ทำเอง แม้เทวดาก็มิได้ให้ ข้าพเจ้าได้วิมานนี้ด้วย 
บุญกรรมอันไม่เป็นบาปของตน. 

[๒๕๐๔] พรตของท่านเป็นอย่างไร และพรหมจรรย์ของท่านเป็นไฉน นี้เป็นวิบาก 
แห่งกรรมอะไรที่ท่านประพฤติดีแล้ว ดูกรพญานาคราช ขอท่านจงบอก 
เนื้อความนี้แก , ข้าพเจ้า ท่านได้วิมานนี้มาอย่างไรหนอ? 

[๒๕๐๕] ข้าพเจ้าเป็นพระราชาใหญ่กว่าชนชาวมคธ มีนามว่า ทุยโยธนะ มี 
อานุภาพมาก ทราบชัดว่า ชีวิตเป็นของน้อยไม่เที่ยง มีความแปรปรวนไป 
เป็นธรรมดา. จึงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใส ได้ให้ข้าวและนั้าเป็นทานอัน 
ไพบูลย์โดยเคารพ วังของข้าพเจ้าในครั้งนั้นเป็นดุจบ , อนั้า สมฌพราหมณ์ 
ทั้งหลายก็อิ่มหนำสำราญในที่นั้น. ข้าพเจ้าได้ให้ดอกไม้ ของหอม 
เครื่องลูบไล้ ประทึบ ยวดยาน ที่พัก ผ้านุ่งห่ม ที่นอน และ 1 ข้าวนั้า 
เป็นทานโดยเคารพ. นั่นเป็นพรต และเป็นพรหมจรรย์ของข้าพเจ้า นี้ 
เป็นวิบากแห่งกรรมนั้น ที่ข้าพเจ้าประพฤติดีแล้ว ข้าพเจ้าได้วิมานอันมี 
ภักษาหารเพียงพอ มีข้าวนี้ามากมาย เพราะวัตรและพรหมจรรย์นั้นแล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 455 

[๒๕๐๖] วิมานนี้บริบูรณ์ด้วยการฟ้อนรำขับร้อง ตั้งอยู่ช้านาน แต่เป็นของไม่ 
เที่ยง บุตรนายพรานทั้งหลายผู้มีอานุภาพน้อย ไม่มีเดช ไยจึงเบียด 
เบียนท่านผู้มีอานุภาพมากมีเดช 1 ได้? ดูกรพญานาคราช เพราะอาศัยอะไร 
หรือท่านจึงตกอยู่ในแอมมือของบุตรนายพรานทั้งหลาย ความกลัวใหญ่ 
ตามถึงท่าน หรือว่าพิษของท่านไม่แล่นไปยังรากเขี้ยว ดูกรพญานาคราช 
เพราะอาศัยอะไรหรือ ท่านจึงถึงความเศร้าหมองในสำนักของบุตรนาย 
พรานทั้งหลาย? 

[๒๕๐๗] ความกลัวใหญ่มิได้ตามถึงข้าพเจ้า บุตรนายพรานเหล่านั้นไม่สามารถจะ 
ท่าลายเดชของข้าพเจ้า แต่ว่าธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายท่านประกาศไว้ 
ยากที่จะล่วงได้ เหมือนเขตแดนสมุทร ฉะนั้น ข้าแต่ท่านอฬาระ 
ข้าพเจ้าเข้าจำอุโบสถในวันจาตุททสีปัณณรสีเป็นนิตย์ ต่อมา บุตรนาย 
พราน ๑๖ คนเป็นคนหยาบช้า ถือเอาเชือกและบ่วงอันมั่นคงมาแล้ว. 

แทงจมูกเอาเชือกร้อยช่วยกันหามข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าอดทนความทุกข์ 
เช่นนี้ ไม่ทำอุโบสถให้กำเริบ. 

[๒๕๐๘] บุตรนายพรานเหล่านั้น ได้พบท่านผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังและผิวพรรณ ที่ 
ทางเดินคนเดียว ดูกรพญานาคราช ท่านเป็นผู้เจริญด้วยศิริและปัญญา 
จะบำเพ็ญตบะเพื่อประโยชน์อะไรอีกเล่า? 

[๒๕๐๙] ข้าแต่ท่านอฬาระ ข้าพเจ้าบำเพ็ญตบะมิใช่เพราะเหตุแห่งบุตร มิใช่เพราะ 
เหตุแห่งทรัพย์ และมิใช่เพราะเหตุแห่งอายุ เพราะข้าพเจ้าปรารถนา 
กำเนิดมนุษย์ จึงบากมั่นบำเพ็ญตบะ. 

[๒๕๑๐] ท่านเป็นผู้มีนัยย์ตาแดง มีรัศมีรุ่งเรือง ประดับตบแต่งแล้ว ปลงผม 
และหนวด ชะโลมทาด้วยจุรณจันทร์แดง ส่องสว่างไปทั่วทิศ ดุจคน 
ธรรพราชาฉะนั้น. ท่านเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งเทวฤทธ มีอานุภาพมาก 
พร้อมพรั่งไปด้วยกามารมณ์ทั้งปวง ดูกรพญานาคราช ข้าพเจ้าขอถาม 
เนื้อความนั้กะท่าน เหตุไรมนุษยโลกจึงประเสริฐกว่านาคพิภพนี้? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 456 

[๒๕๑๑] ข้าแต่ท่านอฬาระ นอกจากมนุษยโลก ความบริสุทธิหรือความสำรวม 
ย่อมไม , มี ถ้าข้าพเจ้าได้กำเนิดมนุษย์แล้ว จักกระท่าที่สุดแห่งชาติและ 
มรณะ. 

[๒๕๑๒] ข้าพเจ้าอยู่ในสำนักของท่านปีหนึ่งแล้ว เป็นผู้ที่ท่านบำรุงด้วย'ข้าวด้วยนั้า 
ข้าพเจ้าขอลาท่าน ดูกรท่านผู้เป็นจอมนาค ข้าพเจ้าจากมนุษยโลกมา 
เสียนาน. 

[๒๕๑๓] ข้าแต่ท่านอฬาระ บุตร ภรรยา และชนบริวารข้าพเจ้าพรํ่าสอนเป็นนิตย์ 
ให้บำรุงท่าน ใครมิได้แช่งด่าท่านแลหรือ ก็การได้พบเห็นท่านเป็นที่รัก 
ของข้าพเจ้า. 

[๒๕๑๔] ดูกรพญานาคราช บุตรผู้เป็นที่รักปฏิบัติมารดาบิดาอยู่ในเรือน แม้ด้วย 
ประการใด ท่านบำรุงข้าพเจ้าอยู่ในนาคพิภพนี้ประเสริฐกว่าประการนั้น 
เพราะว่าจิตของท่านเลื่อมใสข้าพเจ้า. 

[๒๕๑๕] แล้วทับทิม อันจะนำทรัพย์มาให้ตามประสงค์ของข้าพเจ้ามีอยู่ ท่านจง 
ถือเอามณีรัตน์อันโอฬารนั้นไปยังที่อยู่ของตน ได้ทรัพย์แล้วจงเก็บแล้ว 
มณีนั้น. 

[๒๕๑๖] ขอถวายพระพร แม้กามคุณเป็นของมนุษย์ อาตมภาพได้เห็นแล้ว 
เป็นของไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา อาตมภาพเห็นโทษใน 
กามคุณทั้งหลาย จึงออกบวชด้วยศรัทธา. ขอถวายพระพร ทั้งคนหนุ่ม 
คนแก่ย่อมมีสรีระท่าลาย ร่วงหล่นไป เปรียบเหมือนผลไม้ฉะนั้น 
อาตมภาพเห็นคุณข้อนี้ว่า สามัญผลเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิด ประเสริฐ 
จึงออกบวช. 

[๒๕๑๗] ชนเหล่าใดเป็นพหูสูต ค้นคิดเหตุผลได้มาก ชนเหล่านั้นเป็นคนมีปัญญา 
บุคคลควรคบหาโดยแท้ทีเดียว ข้าแต่ท่านอฬาระ ข้าพเจ้าได้พิงกำของ 
นาคราช และของท่านแล้วชักท่าบุญไม , ใช่น้อย. 

[๒๕๑๘] ขอถวายพระพร ชนทั้งหลายเป็นพหูสูต ล้นคิดเหตุผลได้มาก ชนเหล่า 
นั้นเป็นคนมีปัญญา บุคคลควรคบหาโดยแห้ทีเดียว ได้ทรงสดับเรื่อง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 457 

ราวของนาคราช และของอาตมภาพแล้ว ขอจงทรงบำเพ็ญบุญให้มาก 
เถิด ขอถวายพระพร. 

จบ สังขปาลชาดกที่ ๔ 
๕. จุลลสุตโสมชาดก 
ว่าด้วยพระเจ้าจุลลสุตโสมออกบวช 

[๒๕๑๙] เราขอบอกชาวเมือง มิตร อำมาตย์ และบริษัททั้งหลายด้วย ผมหงอก 
เกิดขึ้นบนศีรษะแล้ว บัดนี้เราชอบใจจะบวช. 

[๒๕๒๐] อย่างไรหนอ พระองค์จึงทรงรับสั่งความไม่เจริญแก่ข้าพระพุทธเจ้า ข้า 
แต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระองค์ทรงปักพระแสงศรที่อกของข้าพระ 
พุทธเจ้า พระชายาของพระองค์มีอยู่ประมาณ ๗๐๐ พระนางเหล่านั้นของ 
พระองค์จักเป็นอยู่อย่างไรหนอ? 

[๒๕๒๑] นางเหล่านั้นยังสาวจักปรากฏเอง นางเหล่านั้นจักไปพึ่งพิงพระราชาองค์ 
อื่นก็ได้ ส่วนเราปรารถนาสวรรค์ เพราะฉะนั้น จึงจักบวช. 

[๒๕๒๒] ดูกรพ , อสุตโสม แม่ผู้เป็นมารดาของเจ้าชื่อว่าได้แล้วชั่ว เพราะเมื่อแม่ 
พรํ่าเพ้ออยู่ เจ้ายังไม , ห่วงใยจะบวชเสียให้ได้. ลูกรพ , อสุตโสม แม่ได้ 
คลอดเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่แม , ได้มาไม , ดีเสียแล้ว เพราะเมื่อแม่พรํ่าเพ้ออยู่ พ่อ 
ยังไม , ห่วงใยจะบวชเสียให้ได้. 

[๒๕๒๓] ลูกรพ , อสุตโสม ธรรมนั่นชื่ออะไร และการบวชชื่ออะไร เพราะว่าเจ้า 
ละทิ้งเรา ๒ คนผู้แก่เฒ่าแล้ว ไม , ห่วงใยจะบวชเสียให้ได้? 

[๒๕๒๔] แม้บุตรและธิดาทั้งหลายของเจ้าก็มากมี ยังเล็กนัก ไม่เจริญวัย กำลัง 
ฉอเลาะ น่ารักใคร่ เมื่อไม่เห็นเจ้า เข้าใจว่าจะได้รับความลำบากไป 
ตามๆ กัน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 458 

[๒๕๒๕] ความที่หม่อมฉันตั้งอยู่แม้นานมาแล้ว ก็จะต้องพลัดพรากจากบุตรและ 
ธิดาเหล่านี้ซึ่งยังเล็กนัก ไม , เจริญวัย กำลังฉอเลาะ จากทูลกระหม่อม 
ทั้งสองพระองค์ และสิ่งทั้งปวงไปเป็นของเที่ยงแท้. 

[๒๕๒๖] พระทัยของทูลกระหม่อมจะตัดขาดเชียวหรือ หรือจะไม่ทรงพระกรุณา 
กระหม่อมฉันทั้งหลาย ไยเล่าพระองค์จึงไม , ห่วงใยกระหม่อมฉันทั้งหลาย 
ผู้ครํ่าครวญอยู่ จะเสด็จออกผนวชเสียให้ได้เทียวหรือ เพคะ? 

[๒๕๒๗] ใจของเรามิได้ตัดขาด และเราก็มีความกรุณาในเธอทั้งหลาย แต่เรา 
ปรารถนาสวรรค์ เพราะฉะนั้น จึงจักออกบวช. 

[๒๕๒๘] ข้าแต่พระสุตโสมผู้'ประเสริฐ หม่อมฉันผู้เป็นอัครมเหสีของพระองค์ 
ชื่อว่าได้แล้วชั่ว เพราะเหตุไร เมื่อหม่อมฉันพรํ่าเพ้ออยู่ พระองค์จึงไม่ 
ทรงห่วงใย จะทรงผนวชเสียให้ได้. ข้าแต่พระสุตโสมผู้'ประเสริฐ 
หม่อมฉันผู้เป็นอัครมเหสีของพระองค์ชื่อว่าได้แล้วชั่ว เพราะเหตุไร 
พระองค์จึงมิได้ทรงห่วงใยสัตว์ผู้ถือปฏิสนธิในครรภ์ของหม่อมฉัน จะ 
ทรงผนวชเสียให้ได้. ครรภ์ของหม่อมฉันแก่แล้ว ขอพระองค์ทรงรออยู่ 
จนกระทั้งหม่อมฉันประสูติ อย่าให้หม่อมฉันเป็นหม้ายอยู่แต่ผู้เดียว 
ต้องได้รับทุกข์ในภายหลังเลย. 

[๒๕๒๙] ครรภ์ของเธอแก่แล้ว ขอเชิญประสูติพระโอรสซึ่งมีมีผิวพรรณไม , 

เลวทรามเถิด ฉันชักละโอรสพร้อมทั้งเธอบวชให้ได้. 

[๒๕๓๐] ดูกรแม่จันทาผู้มีดวงตาเสมอด้วยดอกอัญชัน เธออย่าร้องไห้เศร้าโศก 
ไปเลย จงขึ้นสู่ปราสาทอันประเสริฐเสียเถิด ฉันไม , ห่วงใย ชักไปบวช 

61 V 

เห เด. 

[๒๕๓๑] ข้าแต่เสด็จแม่ ใครทำให้เสด็จแม่ทรงพิโรธ เหตุไฉน เสด็จแม่จึงทรง 
กรรแสงและจ้องมองดูหม่อมฉันยิ่งนัก บรรดาพระประยูรญาติทั้งหลาย 
ที่เห็นอยู่ หม่อมฉันจะฆ่าใครที่ควรรับสั่งให้ฆ่า? 

[๒๕๓๒] ลูกรัก ท่านผู้ใด ผู้ชนะแผ่นดินทำให้แม่ขุ่นเคือง ท่านผู้นั้นเจ้าไม , อาจฆ่า 
ได้เลย พระบิดาของเจ้าได้ตรัสกะแม่ว่า ฉันไม , มีห่วงใยชักไปบวช. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 459 

[๒๕๓๓] เมื่อก่อนเราเคยไปเที่ยวสวนด้วยรถ และรบกันด้วยช้างตกมัน เมื่อ 
พระราชบิดาทรงผนวชเสียแล้ว บัดนี้เราจักทำอย่างไร? 

[๒๕๓๔] เมื่อพระมารดาของหม่อมฉันทรงกรรแสงอยู่ และเมื่อพระเชฏฐภาดา 
ไม่ทรงยินยอม หม่อมฉันก็ขักยึดพระหัตถ์ทั้ง ๒ ของพระบิดาไว้ เมื่อ 
หม่อมฉันทั้งหลายไม่ยินยอม พระบิดาจะยังเสด็จไปไม , ได้. 

[๒๕๓๕] แม่นมจ๋า เชิญแม่ลุกขึ้นเถิด แม่จงพากุมารนี้ไปเล่นให้รื่นรมย์เสียใน 
ที่อื่น กุมารนี้อย่าได้ทำอันตรายแก , ฉัน เมื่อฉันปรารถนาสวรรค์. 

[๒๕๓๖] ไฉนหนอ พระราชาจึงพระราชทานแล้วมณีอันมีแสงสว่างนี้เราจะ 
ประโยชน์ด้วยอะไรด้วยแล้วมณีนี้เมื่อพระเจ้าสุตโสมทรงผนวชแล้ว 
เราชักทำแล้วมณีอะไรกัน? 

[๒๕๓๗] พระคลังน้อยของพระองค์ยังไพบูลย์และพระคลังใหญ่ของพระองค์ 
ก็บริบูรณ์ ปฐพีมณฑลพระองค์ก็ทรงชนะแล้ว ขอพระองค์จงทรงยินดี 
เถิด อย่าทรงผนวชเลย พระเจ้าข้า. 

[๒๕๓๘] คลังน้อยของเราก็ไพบูลย์ คลังใหญ่ของเราก็บริบูรณ์ และปฐพีมณฑล 
เราก็ชนะแล้ว แต่เราก็จักละสิ่งนั้นๆ ออกบวช. 

[๒๕๓๙] ทรัพย์ของข้าพระพุทธเจ้ามีมากมาย ข้าพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะนับได้ 
ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายทรัพย์ทั้งหมดนั้นแด่พระองค์ ขอพระองค์จงทรง 
ยินดี อย่าทรงผนวชเลย พระพุทธเจ้าข้า. 

[๒๕๔๐] ดูกรกุลวัฒนเศรษฐี เรารู้ว่าทรัพย์ของท่านมีมาก และท่านก็บูชาเรา แต่ 
เราปรารถนาสวรรค์ เพราะฉะนั้น เราจึงจักบวช. 

[๒๕๔๑] ดูกรพ่อโสมทัต เราเป็นผู้กระสันนัก ความไม่ยินดีย่อมมาครอบงำเรา 
อันตรายมีมาก เราชักบวชให้ได้ในวันนี้ทีเดียว. 

[๒๕๔๒] ข้าแต่พระเจ้าพี่สุตโสม แม้กิจนี้พระองค์ทรงพอพระทัย ขอพระองค์ทรง 
ผนวช ณ บัดนี้ในวันนี้ แม้หม่อมฉันก็ชักบวช หม่อมฉันไม , อาจจะอยู่ 
ห่างพระองค์ได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 460 

[๒๕๔๓] เธอจะบวชไม , ได้เป็นอันขาด เพราะว่าใครๆ ในพระนครแลคามนิคม 
ชนบทก็พากันไม , หุงต้ม. 

[๒๕๔๔] เมื่อพระเจ้าสุตโสมทรงผนวชเสียแล้ว บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจัก 
ทำอย่างไรเล่า พระเจ้าข้า? 

[๒๕๔๕] เราเข้าใจว่า ชีวิตนี้ถูกชรานำเข้าไป เป็นของน้อย ดุจนี้าในโคลนฉะนั้น 
เมื่อชีวิตเป็นของน้อยเหลือเกินอย่างนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะประมาทเลย. 

เราเข้าใจว่าชีวิตนี้ถูกชรานำเข้าไป เป็นของน้อย ดุจนี้าในโคลนฉะนั้น 
เมื่อชีวิตเป็นของน้อยเหลือเกินอย่างนี้ แต่พวกคนพาลย่อมพากันประ 
มาท. คนพาลเหล่านั้นอันเครื่องผูกคือตัณหาผูกไว้แล้ว ย่อมยังนรก 
กำเนิดสัตว์เดียรฉาน เปรตวิสัย และอสุรกายให้เจริญ. 

[๒๕๔๖] กลุ่มธุลีตั้งขึ้นไม , ไกลปุปผกปราสาท ชะรอยพระธรรมราชา ผู้เรืองยศ 
ของพวกเราจะทรงตัดพระเกศาแล้ว. 

[๒๕๔๗] พระราชาทรงห้อมล้อมด้วยพระสนมนางใน เสด็จไปเที่ยวยังปราสาทใด 
นี่คือปราสาทของพระองค์ เกลื่อนกล่นไปด้วยสุวรรณบุบผามาลัย พระ 
ราชาทรงห้อมล้อมด้วยหมู , พระประยูรญาติ เสด็จเที่ยวไปยังปราสาทใด. 

นี่คือปราสาทของพระองค์ เกลื่อนกล่นไปด้วยสุวรรณบุบผามาลัย 
พระราชาทรงห้อมล้อมด้วยพระสนมนางใน เสด็จเที่ยวไปยังกูฏาคารใด. 

นี่คือกูฏาคารของพระองค์ เกลื่อนกล่นไปด้วยสุวรรณบุบผามาลัย พระ 
ราชาทรงห้อมล้อมด้วยหมู , พระประยูรญาติ เสด็จเที่ยวไปยังกูฏาคารใด. 

นี่คือกูฏาคารของพระองค์ เกลื่อนกล่นไปด้วยสุวรรณบุบผามาลัย พระ 
ราชาทรงห้อมล้อมด้วยพระสนมนางใน เสด็จเที่ยวไปยังสวนอโศกวัน 
ใด. นี่คือสวนอโศกวันของพระองค์ มีดอกไม้บานสะพรั่ง น่ารื่นรมย์ 
ตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงห้อมล้อมด้วยพระประยูรญาติ เสด็จ 
เที่ยวไปยังสวนอโศกวันใด. นี่คือสวนอโศกวันของพระองค์ มีดอก 
ไม้บานสะพรั่ง น่ารื่นรมย์ตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงห้อมล้อมด้วย 
พระสนมนางใน เสด็จเที่ยวไปยังพระราชอุทยานใด. นี่คือพระราชอุทยาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 461 

ของพระองค์ มีดอกไม้บานสะพรั่ง น่ารื่นรมย์ตลอดกาลทั้งปวง 
พระราชาทรงห้อมล้อมด้วยหมู , พระประยูรญาติ เสด็จเที่ยวไปในพระ 
อุทยานใด. นี่คือพระราชอุทยานของพระองค์ มีดอกไม้บานสะพรั่ง น่ารื่น 
รมย์ตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงห้อมล้อมด้วยพระสนมนางใน เสด็จ 
เที่ยวไปยังสวนกรรณิการ์ใด. นี่คือ สวนกรรณิการ์ของพระองค์ มีดอก 
ไม้บานสะพรั่ง น่ารื่นรมย์ตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงห้อมล้อม 
ด้วยหมู , พระประยูรญาติ เสด็จเที่ยวไปยังสวนกรรณิการ์ใด. นี่คือสวน 
กรรณิการ์ของพระองค์ มีดอกบานสะพรั่ง น่ารื่นรมย์ตลอดกาลทั้งปวง 
พระราชาทรงห้อมล้อมด้วยพระสนมนางใน เสด็จเที่ยวไปยังสวนปาฏ 
ลิวันใด. นี่คือ สวนปาฏลิวันของพระองค์ มีดอกบานสะพรั่ง น่ารื่น 
รมย์ตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงห้อมล้อมด้วยหมู , พระประยูรญาติ 
เสด็จเที่ยวไปยังสวนปาฏลิวันใด. นี่คือ สวนปาฏลิวันของพระองค์ มี 
ดอกบานสะพรั่ง น่ารื่นรมย์ตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงห้อมล้อม 
ด้วยพระสนมนางใน เสด็จเที่ยวไปยังสวนอัมพวันใด. นี่คือสวน 
อัมพวันของพระองค์ มีดอกบานสะพรั่ง น่ารื่นรมย์ตลอดกาลทั้งปวง 
พระราชาทรงห้อมล้อมด้วยหมู , พระประยูรญาติ เสด็จเที่ยวไปยังสวน 
อัมพวันใด. นี่ศึอสวนอัมพวันของพระองค์ มีดอกบานสะพรั่ง น่ารื่น 
รมย์ตลอดกาลทั้งปวง พระราชาห้อมล้อมด้วยพระสนมนางใน เสด็จ 
เที่ยวไปยังสระโบกขรณีใด. นี่คือ สระโบกขรณีของพระองค์ ดาดาษ 
ไปด้วยบุบผาชาตินานาชนิด เกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงวิหค พระราชา 
ทรงห้อมล้อมด้วยหมู , พระประยูรญาติ เสด็จเที่ยวไปยังสระโบกขรณีใด. 

นี่คือ สระโบกขรณีของพระองค์ ดาดาษไปด้วยบุบผาชาตินานาชนิด 
เกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงวิหค. 

[๒๕๔๘]พระเจ้าสุตโสมทรงสละราชสมบัตินี้แล้วเสด็จออกผนวชทรงผ้า 
กาสาวพัสตร เที่ยวไปพระองค์เดียว เหมือนช้างเชือกตัวประเสริฐฉะนั้น. 

[๒๕๔๙] ท่านทั้งหลายอย่าระลึกถึงความยินดี การเล่นและการร่าเริงในครั้งก่อน 
เลย กามทั้งหลายอย่าทำลายท่านทั้งหลายได้เลย จริงอย่ สทัสสนนคร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หน้าที่ 462 

น่ารื่นรมย์ยิ่งนัก ท่านทั้งหลายจงเจริญ เมตตาจิตหาประมาณมิได้ 
ทั้งกลางวันกลางคืนเถิด เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านทั้งหลายจะได้ไปสู่เทพบุรี 
อันเป็นที่อยู่ของท่านมีบุญกรรม. 

จบ จุลลสุตโสมชาดกที่ ๕. 

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. เตสกุณชาดก ๒. สรอังคชาดก 

๓. อลมพุสาชาดก ๔. สังขปาลชาดก 

๕. จุลลสุตโสมชาดก. 

จบ จัตตาฬีสนิบาตชาดก. 



